พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 1 
พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม ๓ 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

๑. ปาฏิกสูตร (๒๔) 

[๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อนุปิยนิคม ของชาวมัลละ ใน แคว้นมัลละ 
ครั้งนั้นแลเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยัง 
อนุปิยนิคม ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า ยังเช้านักที่จะเข้าไปบิณฑบาตยัง 
อนุปิยนิคม ถ้ากระไร เราพึงไปหาปริพาชก ชื่อ ภัคควโคตรที่อารามของเขา ลำดับนั้น 
พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาปริพาชกชื่อ ภัคควโคตรที่อารามของเขาแล้ว ฯ 

ปริพาชกชื่อภัคควโคตรได้กราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคว่า ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จ 
มาเถิด พระเจ้าข้า พระองค์เสด็จมาดีแล้ว นานๆ พระองค์จึง จะมีโอกาสเสด็จมาที่นี้ขอเชิญ 
ประทับนึ่ง นี้อาสนะที่จัดไว้ พระผู้มีพระภาคได้ ประทับนึ่งบนอาสนะที่จัดไว้แล้ว ฝ่ายปริพาชก 
ชื่อภัคควโคตร ถือเอาอาสนะตํ่าแห่ง หนึ่งนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว จึงได้กราบทูลว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันก่อนๆ พระโอรสเจ้าถิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ได้เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 2 

แล้ว บอกว่า ดูกรภัคควะ บัดนี้ข้าพเจ้าบอกคืนพระผู้มีพระภาคแล้ว ข้าพเจ้าไม , อยู่อุทิศต่อ 
พระผู้มีพระภาค ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คำนั้นเป็นดังที่เขากล่าวหรือ ฯ 

ก็เป็นดังที่โอรสเจ้ากิจฉวีชื่อสุนักขัตตะกล่าวนั้นแล ภัคควะ ในวันก่อนๆ เขาได้ 
เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ข้าพระองค์ขอบอกคืนพระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์จักไม , อยู่ อุทิศต่อพระผู้มีพระภาค เมื่อเขากล่าว 
อย่างนี้แล้ว เราจึงได้กล่าวว่า ดูกรสุนักขัตตะ เราได้กล่าวกะเธออย่างนี้ว่า มาเถิด สุนักขัตตะ 
เธอจงอยู่อุทิศต่อเรา ดังนี้บ้าง หรือ ฯ 
หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 

หรือว่า เธอได้กล่าวกะเราอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ จักอยู่อุทิศต่อ 
พระผู้มีพระภาค ฯ 
หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เราไม , ได้กล่าวกะเธอว่า มาเถิด สุนักขัตตะ เธอจงอยู่ 
อุทิศต่อเรา ดังนี้อนึ่ง เธอก็ไม , ได้กล่าวกะเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักอยู่ 
อุทิศต่อพระผู้มีพระภาค ดังนี้ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อเป็นเช่นนี้ เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อว่าบอก 

คืนใคร เธอจงเห็นว่า ข้อนี้เป็นความผิดของเธอ เท่านั้น ฯ 

[๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรม 
ยิ่งยวดของมนุษย์แก , ข้าพระองค์เลย ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เราได้กล่าวกะเธออย่างนี้ว่า มาเถิดสุนักขัตตะ เธอจงอยู่ อุทิศต่อเรา 
เราจะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยิ่งยวดของมนุษย์แก่เธอ ดังนี้ บ้างหรือ ฯ 
หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 

หรือว่า เธอได้กล่าวกะเราอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ จักอยู่อุทิศต่อ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคจักทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็น ธรรมยิ่งยวดของมนุษย์แก , 

ข้าพระองค์ ฯ 

หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เรามิได้กล่าวกะเธอว่า มาเถิด สุนักขัตตะเธอจงอยู่อุทิศ 
ต่อเรา เราจักกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยิ่งยวดของมนุษย์แก่เธอ ดังนี้อนึ่ง เธอก็มิได้ 
กล่าวกะเราว่า ข้าแต่พระองค์ผ้เจริฌ ข้าพระองค์ชักอย่อทิศ ต่อพระผมพระภาค พระผมพระภาค 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 3 

จักทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยิ่งยวด ของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ ดังนี้ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อ 
เป็นเช่นนี้เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อว่าบอกคืนใคร ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสำคัญความข้อนั้น 
เป็นไฉน คือเมื่อเราได้กระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยิ่งยวดของมนุษย์ หรือมิได้กระทำก็ดี 
ธรรม ที่เราได้แสดงไว้ ย่อมนำผู้ประพฤติให้สิ้นทุกข์โดยชอบ [หรือหาไม่] ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์ได้ทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็น ธรรมยิ่งยวดของ 
มนุษย์ หรือมิได้ทรงกระทำก็ดี ธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ ย่อมนำผู้ประพฤติให้สิ้นทุกข์ 
โดยชอบ พระเจ้าข้าฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เมื่อเราได้กระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรม ยิ่งยวดของมนุษย์ 
หรือมิได้กระทำก็ดี ธรรมที่เราได้แสดงไว้ย่อมนำผู้ประพฤติให้ สิ้นทุกข์โดยชอบ เช่นนี้เธอจะ 
ปรารถนาการกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรม ยิ่งยวดของมนุษย์ไปทำไม ดูกรโมฆบุรุษ เธอจง 
เห็นว่า ข้อนี้เป็นความผิดของเธอ เท่านั้น ฯ 

[๓] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงบัญญัติสิ่งที่โลก สมมติว่าเลิศแก่ 
ข้าพระองค์เลย ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เราได้กล่าวกะเธออย่างนี้ว่า มาเถิดสุนักขัตตะ เธอจงอยู่ อุทิศต่อเรา 
เราจักบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศแก่เธอ ดังนี้บ้างหรือ ฯ 

หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 

หรือว่า เธอได้กล่าวกะเราอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ จักอยู่อุทิศต่อ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ แก่ข้าพระองค์ ฯ 

หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เรามิได้กล่าวกะเธอว่า มาเถิด สุนักขัตตะเธอจงอยู่อุทิศ 
ต่อเรา เราจักบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศแก่เธอ ดังนี้อนึ่ง เธอ ก็มิได้กล่าวกะเราว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ชักอยู่อุทิศต่อพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งที่โลก 
สมมติว่าเลิศแก , ข้าพระองค์ ดังนี้ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อเป็นเช่นนี้เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อว่า 
บอกคืนใคร ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน คือเมื่อเราได้บัญญัติสิ่ง 
ที่โลกสมมติว่าเลิศ หรือ มิได้บัญญัติก็ดี ธรรมที่เราได้แสดงไว้ ย่อมนำผู้ประพฤติให้สิ้นทุกข์ 
โดยชอบ [หรือหาไม่] ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 4 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์ได้บัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ หรือ มิ'ได้บัญญัติก็ดี 
ธรรมที่พระองค์ได้แสดงไว้ ย่อมนำผู้ประพฤติให้สิ้นทุกข์โดย ชอบ ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เมื่อเราได้บัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศหรือ มิได้บัญญัติก็ดี 
ธรรมที่เราได้แสดงไว้ ย่อมนำผู้ประพฤติให้สิ้นทุกข์โดยชอบ เช่นนี้ เธอจะปรารถนาการบัญญัติสิ่งที่ 
โลกสมมติว่าเลิศไปทำไม ดูกรโมฆบุรุษ เธอจง เห็นว่า ข้อนี้เป็นความผิดของเธอเท่านั้น 
สุนักขัตตะ เธอได้สรรเสริญเราที่ วัชชีคาม โดยปริยายมิใช่น้อยว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม ดังนี้เธอได้ สรรเสริญ 
พระธรรมที่วัชชีคามโดยปริยายมิใช่น้อยว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาค ตรัสดีแล้ว อันผู้บรรลุ 
พึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควร น้อมเข้าไปในตน อันริญญชนพึงรู้ 
เฉพาะตน ดังนี้และเธอได้สรรเสริญพระสงฆ์ ที่วัชชีคาม โดยปริยายมิใช่น้อยว่า พระสงฆ์ 
สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบ คือคู , 

บุรุษ ๔ บุรุษบุคคล๘ นั่นคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรรับของบูชา เป็นผู้ 
ควรรับ ของต้อนรับ เป็นผู้ควรรับของทำบุญ เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นบุญญเขตของ ชาวโลกไม่มี 
เขตอื่นยิ่งกว่า ดังนี้สุนักขัตตะ เราขอบอกเธอ เราขอเตือนเธอว่า จักมีผู้กล่าวติเตียนเธอว่า 
โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม บอกคืนสิกขาเวียน 
มาเพื่อความเป็นคนเลว ดังนี้ ดูกรภัคควะ โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ถึงแม้ถูกเรากล่าวอยู่ 
อย่างนี้ ก็ได้หนี ไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนสัตว์อบาย เหมือนสัตว์นรก 

ฉะนั้น ฯ 

[๔] ดูกรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่นิคมแห่งชาวถูลูชื่ออุตตรกาในถูลู ชนบทครั้งนั้น 
เป็นเวลาเช้า เรานุ่งแล้วถือบาตรและจีวร มีโอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนัก ขัตตะเป็นปัจฉาสมณะ เข้า 
ไปบิณฑบาตที่อุตตรกานิคม สมัยนั้น มีอเจลกคน หนึ่งชื่อโกรักขัตติยะ ประพฤติอย่างสุนัข 
เดินด้วยข้อศอกและเข่า กินอาหารที่ กองบนพื้นด้วยปาก ดูกรภัคควะ โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 5 

สุนักขัตตะ ได้เห็นแล้วจึงคิดว่าเขาเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีผู้หนึ่ง ครั้งนั้น เราได้ทราบความคิด 
ในใจของโอรส เจ้ากิจฉวีชื่อสุนักขัตตะด้วยใจแล้ว จึงกล่าวกะเขาว่า ดูกรโมฆบุรุษ แม้คน 
เช่นเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นศากยบุตรอยู่หรือ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฉนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกะข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ดูกรโมฆบุรุษ 
แม้คนเช่นเธอ ก็ยังชักปฏิญาณตนว่าเป็นศากยบุตรอยู่หรือ ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เธอได้เห็นโกรักขัตติยอเจลกคนนี้ซึ่งประพฤติอย่างสุนัข เดินด้วยข้อศอก 
และเข่า กินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปาก แล้วเธอจึงได้คิดต่อไปว่า เขาเป็นสมณะอรหันต์ที่ดี 
ผู้หนึ่งมิใช่หรือ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อเป็นเช่นนี้พระผู้มีพระภาคยังทรงหวง พระอรหันต์อยู่หรือ ฯ 
ดูกรโมฆบุรุษ เรามิได้หวงพระอรหันต์ แต่ว่า เธอได้เกิดทิฐิลามกขึ้น เธอจงละ 
มันเสีย ทิฐิลามกนั้นอย่าได้มีแก่เธอ เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและ เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน 

อนึ่ง เธอย่อมเข้าใจโกรักขัตติยอเจลกว่า เป็นสมณะ อรหันต์'ที่ดีผู้เหนึ่ง อีก ๗ วัน เขาจักตาย 
ด้วยโรคอลสกะ ครั้นแล้ว ชักบังเกิด ในเหล่าอสูรชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกว่าอสุรกาย 

ทั้งปวง และจักลูกเขานำไปทั้ง ที่ป่าช้าชื่อวีรณัตถัมภกะ และเมื่อเธอประสงค์อยู่ พึงเข้าไปถาม 
โกรักขัตติยอเจลก ว่า ดูกรโกรักขัตติยะผู้มีอายุ ท่านย่อมทราบคติของตนหรือ ซัอที่โกรัก 
ขัตติย อเจลกพึงตอบเธอว่า ดูกรสุ'นักขัตตะผู้มีอายุ ข้าพเจ้าทราบคติของตนอยู่ คือ ข้าพเจ้า 
ไปเกิดในเหล่าอสูรชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกว่าอสุรกายทั้งปวง ดังนี้เป็น ฐานะที่มีได้ 
ครั้งนั้น โอรสเจ้ากิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ได้เข้าไปหาโกรักขัตติยอเจลก แล้วจึงบอกว่า 
ดูกรโกรักขัตติยะผู้มีอายุ ท่านลูกพระสมณโคดมทรงพยากรณ์ว่า อีก วัน โกรักขัตติยอเจลก 
จักตายด้วยโรคอลสกะ แล้วชักบังเกิดในเหล่าอสูร ชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกว่าอสุรกายทั้งปวง 
และชักลูกเขานำไปทั้งที่ป่าช้าชื่อ วีรณัตถัมภกะ ฉะนั้น ท่านจงกินอาหารและดื่มนั้าแต , พอสมควร 
จงให้คำพูดของ พระสมณโคดมเป็นผิด ครั้งนั้น โอรสเจ้ากิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ได้นับวันตั้งแต่ 
วันที่ ๑ ที่ ๒ ตลอดไปจนครบ ๗ วัน เพราะเขาไม่เชื่อต่อพระตถาคต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 6 

ครั้งนั้นโกรักขัตติยอเจลก ได้ตายด้วยโรคอลสกะในวันที่ ๗ แล้วได้ไปบังเกิดใน 

เหล่า อสูรชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกว่าอสุรกายทั้งปวง และถูกเขานำไปทั้งไว้ที่ป่าช้าชื่อวีรณัต 

ถัมภกะ 

โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ได้ทราบข่าวว่า โกรักขั'ตติยอเจลก ได้ตายด้วยโรคอลสกะ 

ได้ถูกเขานำไปทั้งไว้ที่ป่าช้าชื่อวีรณัตถัมภกะ ครั้นแล้ว จึงเช้าไปหาศพโกรักขัตติยอเจลกที่ป่าช้าชื่อ 

วีรณัตถัมภกะ แล้วจึงเอามือตบซากศพ เขาถึง ๓ ครั้ง แล้วถามว่า ดูกรโกรักขัตดึยะ ท่านทราบ 

คติของตนหรือ ครั้งนั้น ซากศพโกรักขัตติยอเจลกได้ลุกขึ้นยืนพลางเอามือลูบหลังตนเอง 

ตอบว่า ดูกรสุนัก ขัตตะผู้มีอายุ ข้าพเจ้าทราบคติของตนอยู่ คือข้าพเจ้าไปบังเกิดในเหล่าอสูรชื่อ 

กาล กัญชิกา ซึ่งเลวกว่าอสุรกายทั้งปวง ดังนี้แล้วล้มลงนอนหงายอยู่ ณ ที่นั้นเอง 

ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะได้เช้ามาหาเราถึงที่อยู่ ถวายอภิวาท 

แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เราได้กล่าวกะเขาผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่า สุนักขัตตะ เธอจะสำคัญ 

ความข้อนั้นเป็นไฉน วิบากนั้นได้มีแล้ว เหมือนดังที่เราได้พยากรณ์โกรักขัตติยอเจลกไว้แก่เธอ 

มิใช่โดยประการอื่น ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วิบากนั้นได้มีแล้ว เหมือนดังที่พระผู้มีพระภาค ได้ทรงพยากรณ์ 
โกรักขัตติยอเจลกไว้แก , ข้าพระองค์ มิใช่โดยประการอื่น ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนี้อิทธิปาฏิหาริย์ 
ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ ชื่อว่าเป็นคุณอันเราได้แสดงไว้แล้วหรือไม , ได้แสดงไว้ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นอันทรงแสดงไว้แล้ว แน่นอน มิใช่ไม , ได้ ทรงแสดงไว้ฯ 
ดูกรโมฆบุรุษ แม้เมื่อเป็นเช่นนี้เธอยังจะกล่าวกะเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรม 
ยอดเยี่ยมของมนุษย์อย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็น 
ธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ แก่ข้าพระองค์ ดังนี้ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นว่า ข้อนี้เป็นความผิด 
ของเธอเท่านั้น ดูกรภัคควะ โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อว่าสุนักขัตตะ ถูกเรากล่าวอยู่อย่างนี้ได้หนีไปจาก 
พระธรรมวินัย นี้เหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในอบาย เหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ 
[๕] ดูกรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่กูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน เขต เมืองเวสาลี 
สมัยนั้น อเจลกคนหนึ่งชื่อกฬารมัชฌกะอาศัยอยู่ที่วัชชีคามเขตเมืองเวสาลี เป็นผู้เลิศด้วยลาภ 
และยศ เขาได้ยึดถือสมาทานข้อวัตรทั้ง ๗ คือ: 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 7 

๑. เราพึงเปลือยกาย ไม่นุ่งห่มผ้าตลอดชีวิต ฯ 
๒. เราพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนธรรมตลอดชีวิต ฯ 
๓. เราพึงเลี้ยงชีวิตด้วยการดื่มสุราและกินเนื้อสัตว์ ไม่กินข้าวและขนม ตลอดชีวิต ฯ 
๔. เราพึงไม , ล่วงเกินอุเทนเจดีย์ ซึ่งอยู่ทิศบูรพาแห่งเมืองเวสาลี ฯ 
๕. เราพึงไม , ล่วงเกินโคตมเจดีย์ ซึ่งอยู่ทิศทักษิณแห่งเมืองเวสาลี ฯ 
๖. เราพึงไม , ล่วงเกินสัตตัมพเจดีย์ ซึ่งอยู่ที่ทิศประจิมแห่งเมืองเวสาลี ฯ 
๗. เราพึงไม , ล่วงเกินพหุปุตตกเจดีย์ ซึ่งอยู่ทิศอุดรแห่งเมืองเวสาลี ฯ 
เพราะการสมาทานข้อวัตรทั้ง ๗ นี้เขาจึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภและยศอยู่ที่วัชชีคาม ครั้งนั้น 
โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะได้เข้าไปหาอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ แล้วถามปัญหากะเขา เขาไม่ 
สามารถแก้ปัญหาของโอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ให้ถูกต้องได้ จึงแสดงความโกรธ โทสะและ 
ความโทมนัสให้ปรากฏ ครั้งนั้น โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะได้คิดว่า ตนได้รุกรานสมณะผู้เป็น 

พระอรหันต์ที่ดี ข้อนั้นอย่าได้มีแก่เราเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน 

ครั้ง นั้น โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะได้เข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วน ข้างหนึ่ง 
เราได้กล่าวกะเขาผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่า ดูกรโมฆบุรุษ แม้คนเช่นเธอก็ ยังจักปฏิญาณตนเป็น 

ศากยบุตรอยู่หรือ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฉนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกะข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ดูกรโมฆบุรุษ 

แม้คนเช่นเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนเป็นศากยบุตรอยู่หรือ ฯ 
ดูกรสุนักขัตตะ เธอได้เข้าไปหาอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะแล้วถามปัญหากะเขา เขาไม , 

สามารถแก้ปัญหาของเธอให้ถูกต้องได้ จึงได้แสดงความโกรธ โทสะ และความโทมนัสให้ปรากฏ 
เธอจึงได้คิดว่า ตนได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ ที่ดี ข้อนั้นอย่าได้มีแก'เราเพื่อไม่เป็น 
ประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน ดังนี้มิ 1 ใช่หรือ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อเป็นเช่นนี้พระผู้มีพระภาคก็ยังทรงหวงพระอรหัต 
อยู่หรือ ฯ 

ดูกรโมฆบุรุษ เรามิได้หวงพระอรหัต แต่ว่าเธอได้เกิดทิฐิลามก เธอจง ละมันเสีย 
ทิฐิอันลามกนี้อย่าได้เกิดแก่เธอ เพื่อไม , เป็นประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน อนึ่ง 
เธอย่อมเข้าใจอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ ว่าเป็นสมณะด้เป็นพระอรหันต์ที่ดีด้หนึ่ง ต่อไปไม่นาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 8 

เขาจักกลับนุ่งห่มผ้า มีภรรยา กินข้าวและ ขนม ล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมด 
กลายเป็นคนเสื่อมยศ แล้วตายไป 

ดูกรภัคควะ ต่อมาไม่นาน อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ ก็กลับนุ่งห่มผ้า มีภรรยา กินข้าว 
และขนม ล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศ แล้วตายไป 
โอรสเจ้ากิจฉวีชื่อสุนักขัตตะได้ทราบข่าวว่า อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ กลับนุ่งห่มผ้า มีภรรยา 
กินข้าวและขนม ล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมด กลายเป็นคนเสื่อมยศ แล้วตายไป 
จึงได้เข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เราจึงกล่าวกะเขาผู้นั่งเรียบร้อย 
แล้วว่า สุนักขัตตะ เธอ จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน วิบากนั้น ได้มีแล้วเหมือนดังที่เราได้ 
พยากรณ์ อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะไว้แก่เธอ มิใช่โดยประการอื่น ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วิบากนั้นได้มีแล้ว เหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคได้ ทรงพยากรณ์ 
อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะไว้แก , ข้าพระองค์มิใช่โดยประการอื่น ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนี้อิทธิปาฏิหาริย์ 
ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ ชื่อว่าเป็นคุณอันเราได้แสดงไว้แล้ว หรือมิใช่ ฯ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นอันทรงแสดงแล้วแน่นอน มิใช่ไม่ทรง แสดง ฯ 
ดูกรโมฆบุรุษ แม้เมื่อเป็นเช่นนี เธอยังจะกล่าวกะเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็น 
ธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์อย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงอิทธิ 
ปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ ดังนี้ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นว่า ข้อนี้ 
เป็นความผิดของเธอเท่านั้น ดูกรภัคควะ โอรสเจ้ากิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ถูกเรากล่าวอยู่อย่างนี้ 
ได้หนีไปจากพระธรรมวินัยนี้ เหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในอบาย เหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ 
[๖] ดูกรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่คูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน เขต เมืองเวสาลีนั้นเอง 
สมัยนั้น อเจลกชื่อปาฏีกบุตร อาศัยอยู่ที่วัชชีคาม เขตเมืองเวสาลี เป็นผู้เลิศด้วยลาภและยศ 
เขากล่าววาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอย่างนี้ว่า แม้พระสมณโคดมก็เป็นญาณวาท แม้เราก็เป็น 
ญาณวาท ก็ผู้ที่เป็นญาณวาท ย่อม ควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์คับ 
ผู้ที่เป็นญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จไปกึ่งหนทาง แม้เราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น 
แม้เรา ทั้ง ๒ พึงกระท่าอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ถ้าพระสมณโคดม จักทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 9 

กระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ ๑ อย่าง เราจักกระทำ ๒ อย่าง ถ้าพระ 
สมฌโคดมจักทรงกระทำ ๒ อย่าง เราจักกระทำ ๔ อย่าง ถ้า สมณโคดมจักทรงกระทำ 
๔ อย่าง เราจักกระทำ ๘ อย่าง พระสมณโคดมจักทรง กระทำเท่าใดๆ เราก็ชักกระทำให้มาก 
กว่านั้นเป็นทวีคูณๆ 

โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อ สุนักขัตตะทราบข่าวนั้น จึงเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงกล่าวกะเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรอาศัยอยู่ที่ วัชชีคาม 
เขตเมืองเวสาลี เป็นผู้เลิศด้วยลาภและยศ เขากล่าววาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอย่างนี้ว่า แม้ 
พระสมณโคดมก็เป็นญาณวาท แม้เราก็เป็นญาณวาท ก็ผู้ที่เป็นญาณวาท ย่อมควรแสดง 
อิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ กับผู้ที่เป็นญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จไปกึ่ง 

หนทาง แม้เราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แม้เราทั้ง ๒ พึงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็น 

ธรรมยอดเยี่ยมของ มนุษย์ ถ้าพระสมณโคดมจักทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยม 

ของ มนุษย์ ๑ อย่าง เราจักกระทำ ๒ อย่าง ถ้าพระสมณโคดมจักทรงทำ ๒ อย่าง เราจัก 
กระทำ ๔ อย่าง ถ้าพระสมณโคดมจักกระทำ ๔ อย่าง เราจักกระทำ ๘ อย่าง พระ 
สมณโคดมจักทรงกระทำเท่าใดๆ เราชักกระทำให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณๆ เมื่อโอรสเจ้าลิจฉวีชื่อ 
สุนักขัตตะ กล่าวอย่างนี้เราได้กล่าวกะเขาว่า สุนักขัตตะ อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไม , ละวาจา 
จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาพบเห็นเราได้ แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
เราไม , ละวาจา จิต และสละคืน ทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได้ ดังนี้แม้ศีรษะ 

เขาจะพึงแตกออก ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้น ขอพระสุคตจงทรงรักษา 
พระวาจานั้น ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ ก็ไฉนเธอจึงกล่าวกะเราอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มี 
พระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้น ขอพระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานั้น ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสวาจาโดยแน่นอนว่า อเจลกชื่อปาฏิกบุตร 
เมื่อไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถจะมาพบเห็นเราได้ แม้ถ้าเขาพึง 
คิดเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืน ทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 10 

ดังนี้แม้ศีรษะเขาจะพึงแตกออก ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็อเจลกชื่อปาฏิกบุตรอาจแปลง 
รูปมาพบเห็นพระผู้มีพระภาคก็ได้ ในคราวนั้น พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคก็พึงเป็นมุสา ฯ 
ดูกรสุนักขัตตะ ตถาคตเคยกล่าววาจาที่เป็น ๒ ไว้บ้างหรือ ฯ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคทรงทราบอเจลกชื่อปาฏิกบุตร โดยแจ้งชัด 
ด้วยพระหฤทัยว่า เขาเมื่อไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม , สามารถที่จะมาพบ 

เห็นเราได้ แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และ สละคืนทิฐิเช่นนั้น 
ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได้ ดังนี้แม้ศีรษะเขาจะพึง แตกออกหรือเทวดามาทูลความนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคว่า เขาเมื่อไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาพบ 
เห็นพระองค์ได้ แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็น อย่างนี้ว่า เราไม่ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น 

ก็พึงไปพบเห็นพระสมณ โคดมได้ ดังนี้แม้ศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เราทราบอเจลกชื่อปาฏิกบุตร โดยแจ้งชัดด้วยใจของเรา ว่า เขาไม , ละ 
วาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น จึงไม่สามารถที่จะมาพบเห็นเราได้ แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็น 

อย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไป พบเห็นสมฌโคดมได้ 

ดังนี้แม้ศีรษะเขาจะพึงแตกออก แม้เทวดาก็ได้บอกความ นั้นแก่เราว่า เขาเมื่อไม , ละวาจา จิต 
และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถจะมา พบเห็นพระองค์ได้ ถ้าแม้เขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า 

เราไม , ละวาจา ชิต และสละคืน ทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็นสมณโคดมได้ ดังนี้ แม้ศีรษะ 

เขาจะพึงแตกออก แม้ เสนาบดีแห่งเจ้าลิจฉวีชื่ออชิตะ ซึ่งได้ตายไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ได้เข้าถึง 
พวก เทวดาชั้นดาวดึงส์ ก็ได้เข้ามาบอกเราอย่างนี้ว่า อเจลกชื่อปาฏิกบุตรเป็นคนไม , ละอาย 

ชอบกล่าวมุสา ทั้งได้พยากรณ์ข้าพระองค์ว่า เสนาบดีแห่งเจ้าลิจฉวี ชื่ออชิตะ ในวัชชีคาม 
เข้าถึงมหานรกแต่ข้าพระองค์มิได้เข้าถึงมหานรกได้เข้าถึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ เขาไม , ละอาย 
ชอบกล่าวมุสา เขาเมื่อไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถจะมาพบเห็น 
พระองค์ได้ แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็น อย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็น 
พระสมณโคดม ได้ ดังนี้แม้ศีรษะเขาจะพึงแตกออก แม้เพราะเหตุนี้แล สุนักขัตตะ 

เราทราบ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรโดยแจ้งชัดด้วยใจของเราว่า เขาไม , ละวาจา จิต สละคืนทิฐิ 
เช่นนั้น ไม่ควรมาพบเห็นเรา แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืน 
ทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได้ ดังนี้ศีรษะเขาจะพึง แตกออก แม้เทวดาก็ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 11 

บอกความนี้แก , เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อเจลกชื่อ ปาฏิกบุตร ไม , ละวาจา จิต และสละ 
คืนทิฐิเช่นนั้น ไม่ควรมาพบเห็นพระผู้มี พระภาค ถ้าแม้เขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
เราไม , ละวาจา ชิต และสละคืนทิฐิ เช่นนั้น พึงไปพบเห็นสมณโคดมได้ ดังนี้ แม้ศีรษะ 

ของเขาจะพึงแตกออก ดูกร สุนักขัตตะ เรานี้แล เที่ยวไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี กลับจาก 
บิณฑบาตในเวลา ปัจฉาภัต แล้วเข้าไปยังอารามของอเจลกชื่อปาฏิกบุตร เพื่อพักผ่อนกลางวัน 
บัดนี้ ถ้าเธอปรารถนาก็จงไปบอกเขาเถิด ฯ 

[๗] ดูกรภัคควะ ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า เรานุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวร เข้าไปบิณฑบาต 
ที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปัจฉาภัต แล้วเข้าไป ยังอารามของอเจลกชื่อปาฏิกบุตร 
เพื่อพักผ่อนกลางวัน ครั้งนั้น โอรสเจ้าลิจฉวี ชื่อสุนักขัตตะ รีบเข้าไปเมืองเวสาลีแล้ว 

เข้าไปหาพวกเจ้าลิจฉวีที่มีชื่อเสียงบอกว่า ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่ 
เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาต ในเวลาปัจฉาภัต แล้วเสด็จเข้าไปยังอารามของอเจลกชื่อปาฏิกบุตร 
เพื่อทรงพักผ่อน กลางวัน ขอพวกท่านจงรีบออกไป ชักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรม 

ยอดเยี่ยมของมนุษย์ ของพวกสมณะที่ดี ฯ 

ครั้งนั้น พวกเจ้าลิจฉวีผู้มีชื่อเสียงได้คิดกันว่า ท่านผู้เจริญทราบข่าวว่า ชักมีการแสดงอิทธิ 
ปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ของพวกสมณะที่ดี ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน 

และโอรสเจ้าถิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ เข้าไปหาพวก พราหมณ์มหาศาล คฤหบดีผู้มั่งคั่ง เหล่าเดียรถีย์ 
ต่างๆ และสมณพราหมณ์ผู้มีชื่อ เสียง แล้วบอกว่า ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบิณฑบาต 
ที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปัจฉาภัตแล้วเสด็จเข้าไปยังอารามของอเจลกชื่อปาฏิก 

บุตร เพื่อทรงพักผ่อนกลางวัน ขอพวกท่านจงรีบออกไป ชักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่ เป็นธรรม 
ยอดเยี่ยมของมนุษย์ ของพวกสมณะที่ดี ครั้งนั้น พวกพราหมณ์มหาศาล คฤหบดีผู้มั่งคั่ง เหล่า 
เดียรถีย์ต่างๆ และสมณพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียง ได้คิดกันว่า ท่านผู้เจริญ ทราบข่าวว่า จักมีการแสดง 
อิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยม ของ พวกสมณะที่ดี ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน ฯ 

ครั้งนั้น พวกเจ้าถิจฉวีผู้มีชื่อเสียง และพราหมณ์มหาศาล คฤหบดีผู้มั่งคั่ง เหล่า 
เดียรถีย์ต่างๆ และสมณพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียง ได้เข้าไปยังอารามของอเจลก ชื่อปาฏิกบุตร ดูกร 
ภัคควะ บริษัทนั้นๆ มีหลายร้อย หลายพันคน ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 12 

อเจลกชื่อปาฏิกบุตรได้ทราบข่าวว่า บรรดาเจ้าลิจฉวีผู้มีชื่อเสียง และ พราหมณ์มหาศาล 
คฤหบดีผู้มั่งคั่ง เหล่าเดียรถีย์ต่างๆ และสมณพราหมณ์ผู้มี ชื่อเสียง ได้พากันออกมาแล้ว แม้ 
พระสมณโคดมก็ทรงมั่งพักผ่อนกลางวันที่อาราม ของเรา ครั้นแล้ว จึงเกิดความกลัว ความหวาด 
เสียว ขนพองสยองเกล้า ครั้งนั้นอเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อกลัว หวาดเสียว ขนพองสยอง 
เกล้า จึงเข้าไปยังอารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ บริษัทนั้นได้ทราบข่าวว่า อเจลกชื่อปาฏิกบุตร 
กลัว หวาดเสียว ขนพองสยองเกล้า เข้าไปยังอารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ ฯ 

ครั้งนั้น บริษัทนั้นได้เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า บุรุษผู้เจริญ ท่านจงไปหาอเจลก 
ชื่อปาฏิกบุตรที่อารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แล้วจงบอกกะเขาอย่างนี้ว่า ท่านปาฏิกบุตร 
ท่านจงกลับไป บรรดาเจ้าลิจฉวีผู้มีชื่อเสียง และพราหมณ์มหาศาล คฤหบดีผู้มั่งคั่ง เหล่าเดียรถีย์ 
ต่างๆ และสมณพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียง ได้พากัน ออกมาแล้ว แม้สมณโคดมก็ประพับมั่งพัก 

ผ่อนกลางวันที่อารามของท่าน อนึ่ง ท่าน ได้กล่าววาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอย่างนี้ว่า แม้พระ 

สมณโคดมก็เป็นญาณวาทแม้เราก็เป็นญาณวาท ก็ผู้ที่เป็นญาณวาท ย่อมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็น 
ธรรม 

ยอดเยี่ยมของมนุษย์กับผู้ที่เป็นญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แม้เราก็พึงไปกึ่ง 
หนทาง ในที่พบกันนั้น แม้เราทั้ง ๒ พึงกระท่าอิทธิปาฏิหาริย์ ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ 
ล้าพระสมณโคดมจักทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่ เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ ๑ อย่าง เราจัก 

กระทำ ๒ อย่าง ล้าพระสมณโคดมจักทรงกระท่า ๒ อย่าง เราชักกระทำ ๔ อย่าง ถ้าพระสมฌ 
โคดมจักทรงกระท่า ๔ อย่าง เราจักกระทำ ๘ อย่าง พระสมณโคดมจักทรงกระท่าเท่าใดๆ 

เราก็จัก กระท่าให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูฌๆ ดังนี้ท่านปาฏิกบุตร ท่านจงออกไปกึ่งหนทาง 

พระสมณโคดมเสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียว ประพับมั่งพักผ่อนกลางวันที่อาราม ของท่าน ฯ 

ดูกรภัคควะ บุรุษนั้นรับคำสั่งบริษัทนั้นแล้ว จึงเข้าไปหาอเจลก ชื่อปาฏิกบุตร ที่อาราม 
ของปริพาชกชื่อดึณฑุกขานุ แล้วบอกกะเขาอย่างนี้ว่า ท่านปาฏิกบุตร ท่านจงกลับไป พวกเจ้า 
ลิจฉวีผู้มีชื่อเสียง และพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีผู้มั่งคั่ง เหล่าเดียรถีย์ต่างๆ และสมณพราหมณ์ 
ผู้มีชื่อเสียงได้พากันออก มาแล้ว แม้พระสมณโคดมก็ประพับมั่งพักผ่อนกลางวันที่อารามของท่าน 
อนึ่ง ท่านได้กล่าววาจาในที่บริษัทที่เมืองเวสาลี อย่างนี้ว่า แม้พระสมณโคดมก็เป็นญาณวาท แม้เราก็ 
เป็น 

ญาณวาท ก็ผู้ที่เป็นญาณวาท ย่อมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์กับผู้ที่ 
เป็นญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมา กึ่งหนทาง แม้เราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แม้เรา 
พัง ๒ พึงกระทำ อิทธิปาฏิหาริย์ ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ล้าพระสมณโคดมชักทรงกระทำ อิทธิ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 13 

ปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ ๑ อย่าง เราจักกระทำ ๒ อย่าง ถ้าพระสมฌโคดม 
จักทรงกระทำ ๒ อย่าง เราจักกระทำ ๔ อย่าง ถ้าพระสมณโคดม จักทรงกระทำ ๔ อย่าง เราจักกระทำ 
๘ อย่าง พระสมณโคดมจักทรงกระทำเท่าใดๆ เราจักกระทำให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณๆ ดังนี้ 
ท่านปาฏิกบุตร ท่านจงออกไป กึ่งหนทาง พระสมณโคดมเสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับ 
นั่งพักผ่อนกลางวัน ที่อารามของท่าน เมื่อบุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว อเจลกชื่อปาฏิกบุตรจึง 

กล่าวว่า 

เราจะไปๆ แล้วซบศีรษะอยู่ในที่นั้นเอง ไม , อาจลุกขึ้นจากอาสนะได้ ฯ 

ครั้งนั้น บุรุษนั้นได้กล่าวกะเขาว่า ท่านปาฏิกบุตร ไฉนท่านจึงเป็นอย่างนี้ ตะโพก 
ของท่านติดทับที่นั่ง หรือว่าที่นั่งติดกับตะโพกของท่าน ท่านกล่าวว่า เราจะ ไปๆ แต่กลับซบ 

ศีรษะอยู่ในที่นั้นเอง ไม , อาจลุกขึ้นจากอาสนะได้ ดูกรภัคควะ อเจลกชื่อปาฏิกบุตร แม้ถูกกล่าว 
อยู่อย่างนี้ ก็ยังกล่าวว่า เราจะไปๆ แล้วก็ซบ ศีรษะอยู่ในที่นั้นเอง ไม , อาจลุกขึ้นจากอาสนะได้ 
เมื่อบุรุษนั้นได้ทราบว่า อเจลก ชื่อปาฏิกบุตรนี้เป็นผู้แพ้แล้ว ก็ย้งกล่าวว่า เราจะไปๆ แล้วก็ 

ซบศีรษะอยู่ในที่นั้น เอง ไม , อาจลุกขึ้นจากอาสนะได้จึงกลับมาหาบริษัทนั้น แล้วบอกว่า ท่านผู้ 
เจริญ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้เป็นผู้แพ้แล้ว ก็ยังกล่าวว่า เราจะไปๆ แล้วก็ซบศีรษะอยู่ในที่ 

นั้นเอง ไม , อาจลุกขึ้นจากอาสนะได้ ฯ 

ดูกรภัคควะ เมื่อบุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว เราจึงได้กล่าวกะบริษัทนั้นว่า ท่านทั้งหลาย 
อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาพบเห็น 
เราได้ แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็น 
พระสมณโคดมได้ ดังนี้ แม้ศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ 
จบ ภาณวาร ที่หนึ่ง 

[๘] ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น มหาอำมาตย์แห่งเจ้าลิจฉวีคนหนึ่ง ลุกขึ้นยืนกล่าวกะ 
บริษัทนั้นว่า ท่านผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น ขอให้พวกท่านจงรอคอยสักครู , หนึ่ง พอให้ข้าพเจ้าไป 
บางทีข้าพเจ้าอาจนำเอาอเจลกชื่อปาฏิกบุตรมาสู่บริษัทนี้ได้ ครั้งนั้น มหาอำมาตย์แห่งเจ้าลิจฉวี 
คนนั้น จึงเข้าไปหาอเจลกชื่อปาฏิกบุตร ที่อารามของ ปริพาชกชื่อติณฑุก 1 ขานุ แล้วจึงกล่าวว่า ท่าน 
ปาฏิกบุตร ท่านจงกลับไป การกลับ ไปของท่านเป็นการดี พวกเจ้าลิจฉวีผู้มีชื่อเสียง และพราหมณ์ 
มหาศาล คฤหบดี ผู้มั่งคั่ง เหล่าเดียรถีย์ต่างๆ และสมณพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียง ได้พากันออกมาแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 14 

แม้พระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผ่อนกลางวันที่อารามของท่าน อนึ่ง ท่านได้กล่าววาจาในบริษัท 
ที่เมืองเวสาลีอย่างนี้ว่า แม้พระสมณโคดมก็เป็นญาณวาท แม้เราก็เป็นญาณวาท ก็ผู้ที่เป็นญาณ 
วาท ย่อมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยม ของมนุษย์กับผู้ที่เป็นญาณวาท พระสมณ 
โคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แม้เราก็พึง ไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แม้เราทั้ง ๒ พึงกระทำอิทธิ 
ปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรม ยอดเยี่ยมของมนุษย์ถ้าพระสมณโคดมจักทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็น 
ธรรม ยอดเยี่ยมของมนุษย์ ๑ อย่าง เราชักกระทำ ๒ อย่าง ถ้าพระสมณโคดมจักทรง กระทำ ๒ อย่าง 
เราจักกระทำ ๔ อย่าง ถ้าพระสมณโคดมจักทรงกระทำ ๔ อย่าง เราชักกระทำ ๘ อย่าง พระสมณ 
โคดมจักทรงกระทำเท่าใดๆ เราจักกระทำให้ มากกว่านั้นเป็นทวีคูณๆ ดังนี้ท่านปาฏิกบุตร ท่านจง 
ออกไปกึ่งหนทาง พระสมณ โคดมเสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผ่อนกลางวันที่ 
อารามของท่าน อนึ่ง พระสมณโคดมได้ตรัสวาจาในบริษัทว่า อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไม , 

ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาพบเห็นเราได้ แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็น 
อย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดม ได้ ดังนี้ 
แม้ศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ดังนี้ท่านปาฏิกบุตร ท่านจงกลับไป ด้วยการกลับไปนั่นแหละ 
พวกข้าพเจ้าจักให้ชัยชนะแก่ท่าน ชักให้ความปราชัย แก , พระสมณโคดม ฯ 

ดูกรภัคควะ เมื่อมหาอำมาตย์แห่งเจ้าลิจฉวีกล่าวแล้วอย่างนี้อเจลก ชื่อปาฏิกบุตรจึง 
กล่าวว่า เราจะไปๆ แล้วกลับซบศีรษะอยู่ในที่นั้นเอง ไม , อาจ ลุกขึ้นจากอาสนะได้ ครั้งนั้น 

มหาอำมาตย์แห่งเจ้าลิจฉวีจึงกล่าวกะเขาว่า ท่าน ปาฏิกบุตร ท่านเป็นอย่างไรไปเล่า ตะโพก 
ของท่านติดกับที่นั่ง หรือว่าที่นั่งติดกับ ตะโพกของท่าน ท่านกล่าวว่า เราจะไปๆ แล้วกลับซบ 

ศีรษะอยู่ในที่นั้นเอง ไม , อาจลุกขึ้นจากอาสนะได้ เมื่อมหาอำมาตย์แห่งเจ้าลิจฉวีนั้นได้ทราบว่า อเจลก 
ชื่อปาฏิกบุตรนี้เป็นผู้แพ้แล้ว ก็ยังกล่าวว่า เราจะไปๆ แล้วกลับซบศีรษะอยู่ใน ที่นั้นเอง 
ไม , อาจลุกขึ้นจากอาสนะได้ จึงมาหาบริษัทนั้นแล้วบอกว่า ดังนี้ท่าน ผู้เจริญ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้ 
เป็นผู้แพ้แล้ว ก็ย้งกล่าวว่า เราจะไปๆ แล้วกลับ ซบศีรษะอยู่ในที่นั้นเอง ไม , อาจลุกขึ้นจาก 

อาสนะได้ ฯ 

ดูกรภัคควะ เมื่อมหาอำมาตย์แห่งเจ้าลิจฉวีนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว เราจึง กล่าวกะบริษัท 
นั้นว่า ท่านทั้งหลาย อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไม , ละวาจา ชิต และ สละคืนทิฐิเช่นนั้น 
ก็ไม่สามารถที่จะมาพบเห็นเราได้ แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 15 

ทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได้ ดังนี้แม้ศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แม้ถ้า 
พวกเจ้าลิจฉวีพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า พวกเรา จักเอาเชือกมัดอเจลกชื่อปาฏิกบุตร แล้วจึงฉุดมา 
ด้วยคู่โคมากคู่ เชือกเหล่านั้น หรืออเจลกชื่อปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลกชื่อปาฏิกบุตร 

เมื่อไม , ละวาจา จิตและสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาพบเห็นเราได้ แม้ถ้าเขาพึงคิด 
เห็น อย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได้ 
ดังนี้แม้ศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ฯ 

[๙] ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น ศิษย์ช่างกลึงบาตรไม้ ชื่อชาลิยะลุกขึ้นยืนกล่าวกะบริษัท 
นั้นว่า ท่านผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น ขอให้พวกท่านจงรอคอยสักครู , หนึ่ง พอให้ข้าพเจ้าไป บางที 

ข้าพเจ้าอาจนำเอาอเจลกชื่อปาฏิกบุตรมาสู่บริษัทนี้ได้ ครั้งนั้น ศิษย์ช่างกลึงบาตรไม้ ชื่อชาลิยะ 
จึงเข้าไปหาอเจลกชื่อปาฏิกบุตร ที่อารามของ ปริพาชก ชื่อติณฑุกขานุ แล้วจึงกล่าวว่า ท่านปา 

ฏิกบุตร ท่านจงกลับไป การกลับ ของท่านเป็นการดี พวกเจ้าลิจฉวีผู้มีชื่อเสียง และพราหมณ์ 

มหาศาล คฤหบดี ผู้มั่งคั่ง เหล่าเดียรถีย์ต่างๆ และสมณพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียง ได้พากันออกมาแล้ว 
แม้พระสมณโคดมก็ประทับนึ่งพักผ่อนกลางวันที่อารามของท่าน อนึ่ง ท่านได้กล่าววาจาในบริษัทที่ 
เมืองเวสาลีอย่างนี้ว่า แม้พระสมณโคดมก็เป็นญาณวาท แม้เราก็เป็นญาณวาท ก็ผู้ที่เป็นญาณวาท 
ย่อมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยม ของมนุษย์กับผู้ที่เป็นญาณวาท พระสมณ 
โคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แม้เราก็พึงไป กึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แม้เราทั้ง ๒ พึงกระทำ 

อิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรม ยอดเยี่ยมของมนุษย์ ถ้าพระสมฌโคดมจักทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่ 
เป็นธรรม ยอดเยี่ยมของมนุษย์ ๑ อย่าง เราชักกระทำ ๒ อย่าง ถ้าพระสมณโคดมจักทรง กระทำ ๒ 
อย่าง 

เราจักกระทำ ๔ อย่าง ถ้าพระสมณโคดมจักทรงกระทำ ๔ อย่าง เราชักกระทำ ๘ อย่าง 
พระสมณโคดมชักทรงกระทำเท่าใดๆ เราจักกระทำให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณๆ ดังนี้ท่าน 
ปาฏีกบุตร ท่านจงออกไปกึ่งหนทาง พระสมณโคดมเสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนึ่งพัก 
ผ่อนกลางวันที่ อารามของท่าน อนึ่ง พระสมณโคดมได้ตรัสวาจาในบริษัทว่า อเจลกชื่อปาฏิกบุตร 
เมื่อไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาพบเห็นเราได้แม้ถ้าเขาพึงคิด 
เห็นอย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได้ 
ดังนี้แม้ศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แม้ถ้า พวกเจ้าลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า พวกเราชัก 
เอาเชือกมัดอเจลกชื่อปาฏิกบุตร แล้วจึงฉุดมาด้วยคู่โคมากคู , เชือกเหล่านั้นหรืออเจลกชื่อปาฏิก 
บุตรพึงขาดออก ก็อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 16 

สามารถที่จะมาพบเห็นเราได้ แม้ถ้าเขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละ คืนทิฐิ 
เช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได้ ดังนี้แม้ศีรษะของเขาจะพึง แตกออก ดังนี้ท่าน 
ปาฏิกบุตร ท่านจงกลับไป ด้วยการกลับไปนั่นแหละ พวกข้าพเจ้าจักให้ชัยชนะแก , ท่าน จักให้ 
ความปราชัยแก , พระสมณโคดม ฯ 

ดูกรภัคควะ เมื่อศิษย์ช่างกลึงบาตรไม้ชื่อชาลิยะกล่าวแล้วอย่างนี้อเจลกชื่อปาฏิกบุตร 
กล่าวว่า เราจะไปๆ แล้วกลับซบศีรษะอยู่ในที่นั้นเอง ไม , อาจลุกขึ้น จากอาสนะได้ ครั้งนั้น 
ศิษย์ช่างกลึงบาตรไม้ชื่อชาลิยะจึงกล่าวกะเขาว่า ท่านปาฏิกบุตร ท่านเป็นอย่างไรไปเปล่า 
ตะโพกของท่านติดกับที่นั่ง หรือว่าที่นั่งติด กับตะโพกของท่าน ท่านกล่าวว่า เราจะไปๆ แล้ว 
กลับซบศีรษะอยู่ในที่นั้นเอง ไม , อาจลุกขึ้นจากอาสนะได้ อเจลกชื่อปาฏิกบุตร แม้ถูกว่าอย่างนี้ 
ก็ยังกล่าวว่า เรา จะไปๆ แล้วกลับซบศีรษะอยู่ในที่นั้นเองไม้อาจลุกขึ้นจากอาสนะได้ เมื่อศิษย์ 
ช่างกลึงบาตรไม่ชื่อชาลียะได้ทราบว่า อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้เป็นผู้แพ้แล้ว ก็ยัง กล่าวว่า เรา 
จะไปๆ แล้วกลับซบศีรษะอยู่ในที่นั้นเอง ไม , อาจลุกจากอาสนะได้จึงกล่าวกะเขาต่อไปว่า 

ดูกรท่านปาฏิกบุตร เรื่องเคยมีมาแล้ว คือพญาสีหมิคราชได้คิดอย่างนี้ว่า ล้ากระไร 
เราพึงอาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนอยู่ แล้วออกจากที่ซ่อนในเวลา เย็น ดัดกาย เหลียวดูท่ศทั้ง ๔ 
โดยรอบ แล้วบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง จึงเที่ยวไปหากิน เราต้องฆ่าหมูเนื้อตัวลํ่าสันกินเนื้อ 
ที่อ่อนนุ่มๆ แล้วกลับมาซ่อนตัวอยู่ ตามเคย ครั้งนั้น พญาสีหมิคราชนั้น จึงอาศัยป่าทึบบาง 

แห่งซ่อนอยู่ ออกจาก ที่ซ่อนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวลูท่ศทั้ง ๔ โดยรอบ บันลือสึหนาท 
๓ ครั้ง เที่ยวไปหากิน มันฆ่าหมูเนื้อตัวลํ่าสัน กินเนื้อที่อ่อนนุ่มๆ แล้วกลับมาซ่อนอยู่ ตามเคย 
ท่านปาฏิกบุตร มีสุนัขจิ้งจอกแก , ตัวหนึ่ง กินเนื้อที่เป็นแดนของพญา สีหมิคราชตัวนั้น แล้วก็ 
เจริญอ้วนท้วนมีกำลัง ต่อมา สุนัขจิ้งจอกแก , ตัวนั้นจึง เกิดความคิดว่า เราคือใคร พญาสึหมิค 
ราชคือใคร ล้ากระไร เราพึงอาศัยป่าทึบ บางแห่งซ่อนอยู่ ออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็น 
ดัดกาย เหลียวดูท่ศทั้ง ๔ โดย รอบบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง เที่ยวไปหากิน เราต้องฆ่าหมู 
เนื้อตัวลํ่าสันกินเนื้อ อ่อนนุ่มๆ แล้วก็กลับมาซ่อนอยู่ตามเคย ครั้งนั้น สุนัขจิ้งจอกแก , ตัว 
นั้นอาศัย ป่าทึบบางแห่งซ่อนอยู่ ออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวดูท่ศทั้ง ๔ โดยรอบ 
แล้วคิดว่า เราชักบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แต่กลับบันลือเสียงสุนัข จิ้งจอกอย่างน่ากลัวน่าเกลียด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 17 

สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเป็นอย่างไร และการบันลือของสีหะเป็นอย่างไร ดูกรท่านปาฏิกบุตร 
ท่านก็เป็นเช่นนั้น ดำรงชีพตามแบบพระสุคตบริโภค อาหารที่เป็นเดนพระสุคต ยังสำคัญการ 
รุกรานพระตถาคตผู้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านปาฏิกบุตรเป็นอย่างไร การรุกราน 
พระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไร 

ดูกรภัคควะ เมื่อศิษย์ช่างกลึงบาตรไม้ชื่อชาลิยะ ไม่สามารถที่จะให้ อเจลกชื่อปาฏิกบุตร 
เคลื่อนจากอาสนะนั้นได้ แม้ด้วยคำเปรียบเปรยเช่นนี้จึงได้ กล่าวคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สุนัขจิ้งจอกเข้าใจว่า ตนเป็นสึหะ 
จึงได้ถือตัวว่าเป็นมิคราช 
มันได้บันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้น 
สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเป็นอย่างไร 
การบันลือของสึหะเป็นอย่างไร ฯ 

[๑๐] ดูกรท่านปาฏิกบุตร ท่านก็เป็นเช่นนั้น ดำรงชีพตามแบบ พระสุคต บริโภค 
อาหารที่เป็นเดนพระสุคต ยังสำคัญการรุกรานพระตถาคตผู้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ท่านปาฏิกบุตรเป็นอย่างไร การรุกรานพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไร 
ดูกรภัคควะ เมื่อศิษย์ช่างกลึงบาตรไม้ชื่อชาลิยะไม่สามารถที่จะให้อเจลกชื่อปาฏิกบุตรเคลื่อนจาก 
อาสนะนั้นได้ แม้ ด้วยดำเปรียบเปรยเช่นนี้จึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สุนัขจิ้งจอกจ้องดูเงาของตนซึ่งปรากฎในนี้า 
ที่บ่อไม่เห็นตนตามความเป็นจริง จึงลือตัวว่า 
เป็นสึหะ มันได้บันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้น 
เสียงสุนัขจิ้งจอกตัวลามกเป็นอย่างไร 
การบันลือของสึหะเป็นอย่างไร ฯ 

[๑๑] ดูกรท่านปาฏิกบุตร ท่านก็เป็นเช่นนั้น ดำรงชีพตามแบบพระสุคต บริโภคอาหาร 
ที่เป็นเดนพระสุคต ยังสำคัญการรุกรานพระตถาคตผู้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 18 

ท่านปาฏิกบุตรเป็นอย่างไร การรุกรานพระตถาคต ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าเป็น 
อย่างไร ดูกรภัคควะ เมื่อศิษย์ช่างกลึงบาตรไม้ชื่อชาลิยะไม , สามารถที่จะให้อเจลกชื่อปาฏิกบุตร 
เคลื่อนจากอาสนะนั้นได้ แม้ด้วยคำเปรียบเปรยเช่นนี้จึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สุนัขจิ้งจอกกินกบ [ตามบ่อ] และหนูตามลาน 
ข้าว ซากศพที่ทิ้งตามป่าช้า จึงอ้วนพีอยู่ตาม 
ป่าใหญ่ ตามป่าที่ว่างเปล่า จึงได้ถือตัวว่าเป็น 
มิคราช มันได้บันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้น 
สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเป็นอย่างไร การบันลือ 
ของสึหะเป็นอย่างไร ฯ 

[๑๒] ดูกรท่านปาฏิกบุตร ท่านก็เป็นเช่นนั้น ดำรงชีพตามแบบพระสุคต บริโภค 
อาหารที่เป็นเดนพระสุคต ยังสำคัญการรุกรานพระตถาคตผู้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ท่านปาฏิกบุตรเป็นอย่างไร การรุกรานพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าเป็น 
อย่างไร ฯ 

ดูกรภัคควะ เมื่อศิษย์ช่างกลึงบาตรไม้ชื่อชาลิยะ ไม่สามารถที่จะให้ อเจลกชื่อปาฏิกบุตร 
เคลื่อนจากอาสนะนั้นได้ แม้ด้วยคำเปรียบเปรยเช่นนี้จึงกลับมาหาบริษัทนั้น แล้วบอกว่า 
ท่านผู้เจริญ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้เป็นผู้แพ้แล้ว ก็ยังกล่าวว่า เราจะไปๆ แล้วกลับซบศีรษะอยู่ใน 
ที่นั้นเอง ไม , อาจลุกขึ้นจาก อาสนะได้ ดูกรภัคควะ เมื่อศิษย์ช่างกลึงบาตรไม้ชื่อชาลิยะนั้นกล่าว 
อย่างนี้แล้ว เรา จึงกล่าวกะบริษัทนั้นว่า ท่านทั้งหลาย อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไม , ละวาจา จิต 
และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาพบเห็นเราได้ แม้ล้าเขาพึงคิดเห็น อย่างนี้ว่า เราไม , ละ 
วาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้นก็พึงไปพบเห็นพระสมฌโคดมได้ ดังนี้ แม้ศีรษะของเขา 
จะพึงแตกออก แม้ถ้าพวกเจ้าลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอย่าง นี้ว่า พวกเราจะเอาเชือกมัดอเจลกชื่อ 
ปาฏิกบุตรแล้วจึงฉุดมาด้วยคู , โคมากคู่ เชือก เหล่านั้นหรืออเจลกชื่อปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลก 
ชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาพบเห็น 
เราได้ แม้ล้าเขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเช่นนั้น ก็พึงไปพบเห็น 
พระสมณโคดมได้ ดังนี้แม้ศีรษะของเขาพึงแตกออก ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 19 

ดูกรภัคควะ ลำดับนั้น เราจึงยังบริษัทนั้นให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้ อาจหาญ 
ให้รื่นเริง ด้วยธรรมีกถา ทำให้พ้นจากเครื่องผูกใหญ่ รื้อถอน สัตว์ประมาณ ๘๔,๐00 ขึ้นจาก 
หล่มใหญ่จึงเข้าเตโชธาตุกสิณเหาะขึ้นสู่เวหาส์สูง ประมาณ ๗ ชั่วลำตาล นิรมิตไฟอื่นให้ 
ลุกโพลงมีควันกลบ สูงประมาณ ๗ ชั่ว ลำตาล แล้วจึงกลับมาปรากฎที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน 
ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ได้เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ ถวายอภิวาท 
แล้วนั่ง ณ ทีควรส่วนข้างหนึ่ง เราจึงได้กล่าวกะเขาผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่า สุนักขัตตะ เธอจะสำคัญ 
ความข้อนั้นเป็นไฉน วิบากนั้น ได้มีแล้ว เหมือนดังที่เราได้พยากรณ์ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรแก่เธอ 
มิใช่โดยประการอื่น ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วิบากนั้น ได้มีแล้ว เหมือนดังที่พระผู้มีพระภาค ได้ทรงพยากรณ์ 
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรแก่ข้าพระองค์ มิใช่โดยประการอื่น ฯ 

ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนี้อิทธิปาฏิหาริย์ 
ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ ชื่อว่าเป็นคุณอันเราได้แสดงแล้ว หรือ มิใช่ ฯ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นอันทรงแสดงไว้แล้วแน่นอน มิใช่ไม่ทรง แสดง ฯ 
ดูกรโมฆบุรุษ แม้เมื่อเป็นเช่นนี้เธอยังจะกล่าวกะเราผู้แสดงอิทธิ ปาฏิหาริย์ที่เป็น 
ธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์อย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงอิทธิ 
ปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ ดังนี้เธอจงเห็นว่า ข้อนี้เป็นความผิด 
ของเธอเท่านั้น ดูกรภัคควะ โอรสเจ้าลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะถูกเรากล่าวอย่างนี้ได้หนีไปจาก 
พระธรรมวินัยนี้เหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในอบาย เหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ 
[๑๓] ดูกรภัคควะ อนึ่ง เราย่อมทราบขัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ทั้ง รู้ชัดยิ่งกว่านั้น 
และไม , ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม , ยึดมั่น จึงทราบความดับ ได้เฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึง 
ไม , ถึงทุกข์ ฯ 

ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณ์บางพวกบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ว่า พระอิศวรทำให้ 
ว่าพระพรหมทำให้ ตามลัทธิอาจารย์ เราจึงเข้าไปถามเขาอย่างนี้ว่า ได้ยินว่า ท่านทั้งหลาย 
บัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ว่าพระอิศวรทำให้ ว่าพระพรหมทำให้ ตามลัทธิอาจารย์จริงหรือ 
สมฌพราหมณ์เหล่านั้น ถูกเราถามอย่างนี้ แล้วยืนยันว่าเป็นเช่นนั้น เราจึงถามต่อไปว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 20 

พวกท่านบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่า เลิศ ว่าพระอิศวรทำให้ ว่าพระพรหมทำให้ ตามลัทธิอาจารย์ 
มีแบบอย่างไร สมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้เมื่อตอบไม , ถูก จึงย้อนถามเรา 
เราถูกถามแล้วจึงพยากรณ์ว่า ท่านทั้งหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะกาลยืดยาวช้านาน 
ที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกำลังพินาศอยู่ โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดใน ชั้นอาภัสสรพรหม สัตว์ 
เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออก จากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ 
อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้นสิ้น กาลยืดยาวช้านาน ฯ 

ดูกรท่านทั้งหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะกาลยืดยาวช้านาน ที่โลกนี้จะกลับเจริญ 
เมื่อโลกกำลังเจริญอยู่ วิมานของพรหมปรากฎว่าว่างเปล่า ครั้งนั้น สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้น 

อาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญย่อม เข้าถึงวิมานพรหมที่ว่างเปล่า แม้สัตว์ผู้นั้น 
ก็ได้สำเร็จทางใจ มีปีดึเป็นอาหารมี รัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ใน 

วิมานอันงามสถิตอยู่ใน ภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวช้านาน เพราะสัตว์นั้นอยู่แต่ผู้เดียวเป็นเวลานาน 
จึงเกิดความ กระสันความดิ้นรนขึ้นว่า โอหนอ แม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้ม้าง ต่อมา 

สัตว์เหล่าอื่นก็จุติจากชั้นอาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ย่อมเข้า ถึงวิมาน 
พรหมที่ว่าง เป็นสหายของสัตว์ผู้นั้น แม้สัตว์พวกนั้นก็ได้สำเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มี 
รัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ใน วิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้น 
สิ้นกาลยืดยาวช้านาน ฯ 

ดูกรท่านทั้งหลาย บรรดาสัตว์จำพวกนั้น ผู้ใดเกิดก่อน ผู้นั้นย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
เราเป็นพรหม เราเป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำนาจ 
เป็นอิศวร เป็นผู้สร้าง เป็นผู้นิรมิต เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ เป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของหมู , สัตว์ 
ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็น สัตว์ เหล่านี้เราเนรมิตขึ้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า เราได้มี 

ความคิดอย่างนี้ก่อนว่า โอหนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้าง ความตั้งใจของเราเป็น 
เช่นนี้และ สัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้ว แม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
ท่านผู้เจริญนี้แลเป็นพรหม เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้ เห็น ถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำนาจ 
เป็นอิศวร เป็นผู้สร้าง เป็นผู้นิรมิต เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ เป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดา 
ของหมู , สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็น พวก เราอันพระพรหมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้ว ข้อนั้นเพราะ 
เหตไร เพราะว่าพวกเราได้เห็น ท่านพรหมผ้นี้เกิดก่อน ส่วนพวกเราเกิดภายหลัง ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 21 

ดูกรท่านทั้งหลาย บรรดาสัตว์จำพวกนั้นสัตว์ใดเกิดก่อน สัตว์นั้นมีอายุ ยืนกว่า 
มีผิวพรรณงามกว่า มีศักดิมากกว่า ส่วนสัตว์ที่เกิดภายหลังมีอายุน้อย กว่า มีผิวพรรณทรามกว่า 
มีศักดน้อยกว่า ดูกรท่านทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมี ได้แล ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้น 
แล้วมาเป็น อย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้ว จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว 

อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผา กิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ 
อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อตั้งมั่นแล้ว ย่อม 

ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม , ได้ เขาจึงกล่าวอย่าง 
นี้ว่า ท่านผู้ใดแลเป็นพรหม เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้ เห็น ถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำนาจ 
เป็นผู้สร้าง เป็นผู้นิรมิต เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ เป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของ 
หมู , สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็น พระพรหมผู้เจริญ ใดที่นิรมิตพวกเรา พระพรหมผู้เจริญนั้นเป็น 

ผู้เที่ยงยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอันไม , แปรผันเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้น 
ทีเดียว ส่วนพวกเราที่พระพรหม ผู้เจริญนั้นนิรมิตแล้วนั้น เป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน 

มีอายุน้อย ยังต้อง จุติมาเป็นอย่างนี้ ก็พวกท่านบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ว่าพระอิศวรท่าให้ 

ว่าพระพรหมท่าให้ตามลัทธิอาจารย์ มีแบบเช่นนี้หรือมิใช่ สมณพราหมณ์เหล่านั้น ตอบ 

อย่างนี้ว่า ท่านโคดม พวกข้าพเจ้าได้ทราบมาดังที่ท่านโคดมได้กล่าวมานี้แล ฯ 

ดูกรภัคควะ เราย่อมทราบขัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้น และไม่ยึดมั่น 
ความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่น จึงทราบความดับได้เฉพาะตนฉะนั้น ตถาคตจึงไม , ถึงทุกข์ ฯ 
[๑๔] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณ์บางพวกบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ว่ามีมูลมาแต่ 
เทวดาเหล่าขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย์ เราจึงเข้าไปถามอย่างนี้ ว่า ทราบว่าท่านทั้งหลาย 
บัญญัติสิ่งโลกสมมติว่าเลิศ ว่ามีมูลมาแต่เทวดาเหล่า ขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย์ 
จริงหรือ สมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่าง นี้แล้ว ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้น เราจึงถาม 
ต่อไปว่า พวกท่านบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติ ว่าเลิศ ว่ามีมูลมาแต่เทวดาเหล่าขิฑฑาปโทสิกะตาม 
ลัทธิอาจารย์ มีแบบอย่างไรสมฌพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้ว ตอบไม่ถูก เมื่อ 
ตอบไม , ถก จึงย้อน ถามเรา เราถกถามแล้ว จึงพยากรณ์ว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 22 

ดูกรท่านทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อว , าขิฑฑาปโทสิกะมีอยู่ พวกนั้นพากัน หมกมุ่นอยู่แต่ 
ในความรื่นรมย์ คือการสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา เมื่อพวก นั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ 
ในความรื่นรมย์ คือการสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา สติก็ย่อมหลงลืม เพราะสติ 
หลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น ดูกรท่านทั้งหลาย ก็เป็น ฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใด 
ผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็น อย่างนี้แล้ว จึงออกจากเรือนบวชเป็น 
บรรพชิต เมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียร เป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความ 
ประกอบเนืองๆ อาศัย ความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อ 
ตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม , ได้ 
เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่าน พวกเทวดาผู้มิใช่เหล่าขิฑฑาปโทสิกะ ย่อมไม่พากัน หมกมุ่นอยู่แต่ 
ในความรื่นรมย์ คือการสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา สติ ย่อมไม , หลงลืม เพราะสติ 
ไม , หลงลืม พวกเหล่านั้นจึงไม่จุติจากชั้นนั้น เป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอันไม่แปรผัน 
เป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้น ทีเดียว ส่วนพวกเราเหล่าขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุ่น 

อยู่แต่ในความรื่นรมย์ คือการสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา สติย่อมหลงลืม เพราะสติ 
หลงลืม พวกเราจึง พากันจุติจากชั้นนั้น เป็นผู้ไม , เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีอายุน้อย ยังต้อง 
จุติมาเป็น อย่างนี้ ก็พวกท่านบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ว่ามีมูลมาแต่เทวดาเหล่าขิฑฑาป โทสิก 
ตามลัทธิอาจารย์ มีแบบเช่นนี้หรือมิใช่ สมณพราหมณ์เหล่านั้นตอบ อย่างนี้ว่า ท่านโคดม 
พวกข้าพเจ้าได้ทราบมาดังที่ท่านโคดมได้กล่าวมานี้แล ดูกรภัคควะ เราย่อมทราบขัดซึ่งสิ่งที่โลก 
สมมติว่าเลิศ ทั้งรู้ซัดยิ่งกว่านั้น และไม , ยึดมั่น ความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่น จึงทราบ 
ความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคต จึงไม , ถึงทุกข์ ฯ 

[๑๕] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณ์บางจำพวกบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติ ว่าเลิศ ว่ามีมูล 
มาแต่เทวดาเหล่ามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย์ เราจึงเข้าไปถาม เขาอย่างนี้ว่า ทราบว่าท่าน 
ทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศว่ามีมูลมาแต่เทวดา เหล่ามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย์ 
จริงหรือ สมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถาม อย่างนี้แล้ว ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้น เราจึงถาม 
ต่อไปว่า พวกท่านบัฌฌัติสิ่งที่โลก สมมติว่าเลิศ ว่ามีมลมาแต่เทวดาเหล่ามโนปโทสิกะ ตาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 23 

ลัทธิอาจารย์ มีแบบ อย่างไร สมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้ว ตอบไม , ถูก 
เมื่อตอบไม , ถูก จึงย้อนถามเรา เราถูกถามแล้ว จึงพยากรณ์ว่า 

ดูกรท่านทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อมโนปโทสิกะมีอยู่ พวกนั้นมักเพ่งโทษ กันและกัน 
เกินควร เมื่อมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร ย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกัน เมื่อต่างคิดมุ่งร้าย 

กันและกัน จึงลำบากกายลำบากใจ พากันจุติจากชั้นนั้น ดูกร ท่านทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะ 

มีได้แล ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็น อย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้ว จึงออก 
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความ 

เพียรที่ตั้งมื่น อาศัยความประกอบ เนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ 

แล้วบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อตั้งมื่นแล้ว ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้ 

หลังแต่ นั้นไประลึกไม , ได้ เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่าน พวกเทวดาผู้มิใช่เหล่ามโนปโทสิกะ 

ย่อมไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร เมื่อไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร ก็ไม่คิดมุ่งร้ายกัน 
และกัน เมื่อต่างไม่คิดมุ่งร้ายกันและกันแล้ว ก็ไม , ลำบากกาย ไม , ลำบากใจ พวกนั้นจึงไม่จุติ 
จากชั้นนั้น เป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยง 

เสมอไปเช่นนั้นทีเดียว ส่วนพวกเรา เหล่ามโนปโทสิกะมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร เมื่อมัว 
เพ่งโทษกันและกันเกินควร ก็คิดมุ่งร้ายกันและกัน เมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกัน จึงพากัน 
ลำบากกาย ลำบากใจ พวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้น เป็นผู้ไม่เที่ยง ไม , ยั่งยืน ไม , คงทน 

มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ ก็พวกท่านบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ว่า มีมูลมาแต่เทวดา 
เหล่ามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย์ มีแบบเช่นนี้ หรือมิใช่ สมณพราหมณ์เหล่านั้น 
ตอบอย่างนี้ว่า ท่านโคดม พวกข้าพเจ้าได้ทราบมาดังที่ ท่านโคดมได้กล่าวมานี้แล ดูกรภัคควะ 
เราย่อมทราบขัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ทั้งรู้ซัดยิ่งกว่านั้น แต่เราไม , ยึดมื่นความรู้ชัดนั้นด้วย 

เมื่อไม่ยึดมื่น จึงทราบ ความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึงไม , ถึงทุกข์ ฯ 

[๑๖] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่า เลิศ ถือกันว่าเกิด 
ขึ้นลอยๆ ตามลัทธิอาจารย์ เราจึงเข้าไปถามเขาอย่างนี้ว่า ทราบว่า ท่านทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่ 

โลกสมมติว่าเลิศ ถือกันว่าเกิดขึ้นลอยๆ ตามลัทธิอาจารย์ จริงหรือ สมณพราหมณ์เหล่านั้น 
ถกเราถามอย่างนี้แล้ว ยืนยันว่า เป็นเช่นนั้น เราจึงถามต่อไปว่า พวกท่านบัฌฌั'ติสิ่งที่'โลก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 24 

สมมติว่าเลิศ ถือกันว่า เกิดขึ้นลอยๆ ตามลัทธิอาจารย์ มีแบบอย่างไร สมณพราหมณ์ 
เหล่านั้นถูกเราถาม อย่างนี้แล้ว ตอบไม , ถูก เมื่อตอบไม , ถูก จึงย้อนถามเรา เราถูกถามแล้ว 
จึง พยากรณ์ว่า 

ดูกรท่านทั้งหลาย มีเทวดาเหล่าอสัญญีสัตว์ ก็แลเทวดาเหล่านั้นย่อมจุติ จากชั้นนั้น 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสัญญา ดูกรท่านทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมี ได้แล ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติ 
จากชั้นนั้น แล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้ว จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อ 
บวชแล้ว อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผา กิเลส อาศัยความเพียรเป็นที่ตั้งมื่น อาศัยความ 
ประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อ 
ตั้งมื่นแล้ว ย่อม ตามระลึกถึงความเกิดขึ้นแห่งสัญญานั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม , ได้ เขาจึง 
กล่าว อย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร เพราะว่า เมื่อก่อน 

ข้าพเจ้าไม , ได้มีแล้ว [ไม , ได้มีสัญญา] เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้านั้นไม่มี เพราะน้อมไป เพื่อความเป็นผู้ 
สงบแล้ว ก็พวกท่านบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ถือกันว่าเกิดขึ้น ลอยๆ ตามลัทธิอาจารย์ 
มีแบบเช่นนี้หรือ สมณพราหมณ์เหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านโคดม พวกข้าพเจ้าก็ได้ทราบมา 
ดังที่ท่านโคดมได้กล่าวมานี้แล ดูกรภัคควะเราย่อมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศ ทั้งรู้ชัด 
ยิ่งกว่านั้น และไม , ยึดมื่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมื่น จึงทราบความดับเฉพาะตน ฉะนั้น 
ตถาคตจึงไม , ถึงทุกข์ ฯ 

[๑๗] ดูกรภัคควะ สมณพราหมณ์บางจำพวกกล่าวตู่เรา ผู้กล่าวอยู่อย่างนี้เห็นอยู่ 
อย่างนี้ด้วยคำที่ไม่มีจริง ด้วยคำเปล่า ด้วยคำมุสา ด้วยคำที่ไม่เป็นจริงว่า พระสมณโคดม 
และพวกภิกษุวิปริตไปแล้ว เพราะพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่า สมัยใด พระโยคาวจรเข้า 
สุภริโมกข์อยู่ สมัยนั้น ย่อมทราบชัดซึ่งสิ่งทั้งปวงว่า ไม่งาม ดูกรภัคควะ ก็เราไม , ได้กล่าว 
อย่างนี้เลยว่า สมัยใด พระโยคาวจรย่อมเข้า สุภวิโมกข์อยู่ สมัยนั้น ย่อมทราบชัดซึ่งสิ่งทั้งปวง 
ว่า ไม่งาม แต่เราย่อมกล่าว อย่างนี้ว่า สมัยใด พระโยคาวจรย่อมเข้าสุภริโมกข์อยู่ สมัยนั้น 

ย่อมทราบชัด แต่สิ่งที่งามเท่านั้น ปริพาชกชื่อภัคควโคตร จึงกราบทูลว่า ก็ผู้ที่ชื่อว่าวิปริต 
ไปแล้ว ก็คือผู้ที่กล่าวร้ายพระผู้มีพระภาค และพวกภิกษุ เพราะตนวิปริตไปเองว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใส ในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงสามารถ 
แสดงธรรมให้ข้าพระองค์ เข้าถึงสุภริโมกข์อยู่ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 25 

ดูกรภัคควะ การที่ท่านผู้มีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ 
ไปทางหนึ่ง ไม่มีความเพียรเป็นเครื่องประกอบ ไม่มีลัทธิอาจารย์จะเข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่ 
เป็นของยากมาก ขอให้ท่านจงพยายามรักษาความเลื่อมใส ในเราเท่าที่ท่านมีอยู่ให้ดีก็พอ ฯ 
ปริพาชกชื่อภัคควโคตร จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าว่าการที่ข้าพระองค์ 
ผู้มีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ ไปทางหนึ่ง ไม่มีความเพียร 
เป็นเครื่องประกอบ ไม่มีลัทธิอาจารย์เข้าถึงสุภวิโมกข์ อยู่ เป็นของยากไซร้ ข้าพระองค์ 

ก็จักพยายามรักษาความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค เท่าที่ข้าพระองค์มีอยู่ให้ดี ฯ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้ว ปริพาชกชื่อภัคควโคตร ยินดี ชื่นชม เพลิด 
เพลินพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแล ฯ 
จบ ปาฏิกสูตร ที่ ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 26 
๒. อุทุมพริกสูตร (๒๕) 


[๑๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห์ ก็สมัยนั้น 
นิโครธปริพาชก อาศัยอยู่ในปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา พร้อมด้วยปริพาชกบริษัท 

หมู , ใหญ่ ประมาณ ๓, ๐๐๐ ครั้งนั้น สันธานคฤหบดี ออกจากพระนครราชคฤหในเวลาบ่ายวันหนึ่ง 
เพื่อจะเฝ็าพระผู้มีพระภาค สันธาน คฤหบดีดำริว่า เวลานี้ยังไม่เป็นเวลาอันสมควรเพื่อจะเผ้า 
พระผู้มีพระภาคก่อน พระผู้มีพระภาคยังกำลังทรงหลีกเร้นอยู่ แม้ภิกษุทั้งหลายผู้อบรมใจ 
ก็ไม่ใช่สมัย ที่จะพบ ภิกษุทั้งหลายผู้อบรมใจก็ยังหลีกเร้นอยู่ ถ้ากระไร เราควรจะเข้าไปหา 
นิโครธปริพาชกยังปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา จึงเข้าไป ณ ที่นั้น ฯ 

[๑๙] สมัยนั้น นิโครธปริพาชกนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู , ใหญ่ กำลัง สนทนา 
ติรัจฉานกถาต่างเรื่อง ด้วยเสียงดั่งลั่นอึกทึก คือพูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ 
เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนั้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ 
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องม้าน เรื่องนิคม เรื่องชนบท เรื่องนคร เรื่องสตรี 
เรื่องบุรุษ เรื่องดื่มสุรา เรื่องตรอก เรื่องท่านั้า เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด 

เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนันๆ พอนิโครธปริพาชก 

ได้เห็น สันธานคฤหบดีมาแต่ไกล จึงห้ามบริษัทของตนให้สงบว่า ขอท่านทั้งหลายเบาๆ เสียง 
หน่อย อย่าส่งเสียงอึงนัก สันธานคฤหบดีนี้เป็นสาวกของพระสมณโคดม กำลังมา สาวกของ 
พระสมณโคดมที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวมีประมาณเท่าใด อาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์ บรรดาสาวก 
เหล่านั้น สันธานคฤหบดีนี้เป็นสาวกคนหนึ่ง ท่าน เหล่านั้นชอบเสียงเบาและกล่าวสรรเสริญ 
คุณของเสียงเบา บางทีสันธานคฤหบดี นี้ทราบว่า บริษัทมีเสียงเบาแล้ว พึงสำดัญที่จะเข้ามาก็ได้ 
เมื่อนิโครธปริพาชก กล่าวอย่างนี้แล้ว พวกปริพาชกเหล่านั้นได้พากันนิ่งอยู่ ฯ 

[๒๐] ครั้งนั้นแล สันธานคฤหบดีเข้าไปหานิโครธปริพาชกถึงที่อยู่ ได้ ปราศรัย 
กับนิโครธปริพาชก ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้นั่ง ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง แล้วได้กล่าวกะนิโครธปริพาชกว่า พวกปริพาชกอัฌฌเดียรถีย์ ผ้เจริฌเหล่านั้มาพบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 27 

มาประชุมพร้อมกันแล้วมีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉาน กถาต่างเรื่องอยู่โดยประการ 

อื่นแล คือขวนขวายเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ ด้วยประการนั้นๆ ส่วนพระผู้มี 

พระภาคนั้น พระองค์ทรงเสพราวไพรในป่าเสนาสนะอันสงัด มีเสียงน้อย มีเสียงกึกก้องน้อย 

ปราศจากลมแต่ชนผู้เดิน เข้าออก สมควรแก , การทำกรรมอันเร้นลับของมนุษย์ สมควรแก , การ 

หลีกเร้นโดย ประการอื่นแล เมื่อสันธานคฤหบดีกล่าวอย่างนี้แล้ว นิโครธปริพาชกได้กล่าวกะ 

สันธานคฤหบดีว่า เอาเถิด คฤหบดี ท่านพึงรู้พระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร จะถึงการ 

สนทนาด้วยใคร จะถึงความเป็นผู้ฉลาดด้วยพระปัญญา กว่าใคร พระปัญญาของพระสมณโคดม 

ฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไม่กล้า เสด็จเที่ยวไปในบริษัท ไม่สามารถเพื่อจะ 

ทรงเจรจา พระองค์ท่านทรงเสพที่อันสงัด ณ ภายใน ฉะนั้น เอาเถิด คฤหบดี พระ 

สมฌโคดมพึงเสด็จมาสู่บริษัทนี้พวก ข้าพเจ้าพึงสนทนากะพระองค์ท่านด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้น 

เห็นจักพึงบีบรัดพระองค์ท่านเหมือนบุคคลบีบรัดหม้อเปล่า ฉะนั้น ฯ 

[๒๑] พระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับการเจรจาของสันธานคฤหบดี กับ นิโครธปริพาชกนี้ 
ด้วยพระทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธิ ๙ ล่วงโสตของมนุษย์ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จ 
ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ แล้วเสด็จเข้าไปยังที่ให้เหยื่อแก่นกยูง ที่ส่งสระโบกขรณีสุมาคธา 

ครั้นแล้ว เสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ณ ที่ให้เหยื่อ แก , นกยูง ที่ส่งสระโบกขรณีสุมาคธา พอ 

นิโครธปริพาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ณ ที่ให้เหยื่อแก , นกยูง ที่ส่งสระ 
โบกขรณีสุมาคธา จึงห้าม บริษัทของตนให้สงบว่า ขอท่านทั้งหลายเบาๆ เสียงหน่อย อย่าล่งเสียง 

อึงนัก พระสมณโคดมนี้เสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ณ ที่ให้เหยื่อแก่นกยูง ที่ส่ง สระโบกขรณี 
สุมาคธา พระองค์ท่านโปรดเสียงเบา และกล่าวสรรเสริญคุณของเสียงเบา บางทีพระองค์ 
ท่านทรงทราบว่า บริษัทนี้มีเสียงเบาแล้ว พึงสำคัญที่จะ เสด็จเข้ามาก็ได้ ถ้าว่าพระสมณโคดม 

จะพึงเสด็จมาสู่บริษัทนี้ไซร้ เราจะพึงทูลถาม ปัญหากะพระองค์ท่านว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ธรรมของพระผู้มีพระภาคสำหรับทรง แนะนำพระสาวกนั้นชื่ออะไร ธรรมชื่ออะไร สำหรับ 
รู้แจ้งชัดอาทิพรหมจรรย์ อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพระสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำ แล้วถึง 
ความยินดี เมื่อนิโครธปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้ว พวกปริพาชกเหล่านั้นได้พากันนิ่งอยู่ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 28 

[๒๒] เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหานิโครธปริพาชก ถึงที่อยู่แล้ว นิโครธ 
ปริพาชกจึงกราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคว่า ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จ มาเถิด พระเจ้าข้า 
พระองค์เสด็จมาดีแล้ว นานๆ พระองค์จึงจะมีโอกาสเสด็จ มาที่นี่ ขอเชิญประทับนั่ง นี้อาสนะที่ 
จัดไว้ พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ ที่จัดไว้ ฝ่ายนิโครธปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่าแห่งหนึ่ง 
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้ว ฯ 

พระผู้มีพระภาครับสั่งถามนิโครธปริพาชกว่า ดูกรนิโครธะ บัดนี้พวก ท่านนั่งสนทนา 
กันด้วยเรื่องอะไรหนอ และเรื่องอะไรเล่าที่พวกท่านสนทนาค้างอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาค 
ตรัสอย่างนี้แล้ว นิโครธปริพาชกได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ 
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ณ ที่ให้เหยื่อแก , นกยูง ที่ส่งสระโบกขรณีสุมาคธา 
จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าว่าพระสมณโคดม จะพึงเสด็จมาสู่บริษัทนี้ไซร้ พวกเราจะพึงถาม 
ปัญหานี้กะพระองค์ท่านว่า ข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของพระผู้มีพระภาคสำหรับทรงแนะนำ 
พระสาวกนั้นชื่ออะไร ธรรมชื่ออะไรสำหรับรู้แจ้งชัด อาทิพรหมจรรย์อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่ง 
พระสาวก ที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำ แล้วถึงความยินดี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องนี้แล 
ที่พวกข้าพระองค์สนทนาล้างอยู่ พอดีพระองค์เสด็จมาถึง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร 
นิโครธะ การที่ท่านมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความ ชอบใจไป 
ทางหนึ่ง ไม่มีความพยายาม ไม่มีลัทธิอาจารย์ ยากที่จะรู้ธรรมที่เราแนะนำพระสาวก ยากที่จะรู้ 
ธรรมสำหรับรู้แจ้งชัด อาทิพรหมจรรย์อันเป็นที่อาศัย อยู่แห่งพระสาวกที่เราแนะนำ แล้วถึงความ 
ยินดี เชิญเถิดนิโครธะ ท่านจงถาม ปัญหาในการหน่ายบาปอย่างยิ่ง ในลัทธิอาจารย์ของตน 
กะเราว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ การหน่ายบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์ มีอย่างไรหนอแล ที่ไม่บริบูรณ์ 
มีอย่างไร เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พวกปริพาชกเหล่านั้นได้เป็นผู้มีเสียงดังลั่น 
อึกทึกขึ้นว่า อัศจรรย์นัก ท่านผู้เจริญ ไม่เคยมีมา ท่านผู้เจริญ พระสมณโคดม มีฤทธ 
มีอานุภาพมาก พระองค์ชักหยุดวาทะของพระองค์ไว้ จักปวารณาด้วยวาทะ ของผู้อื่น ฯ 

[๒๓] ครั้งนั้น นิโครธปริพาชกห้ามพวกปริพาชกเหล่านั้นให้เบาเสียงแล้วได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์แล กล่าวการหน่ายปาปด้วยตบะ 
ติดการหน่ายบาปด้วยตบะอยู่ การหน่ายบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์มีอย่างไรหนอแล ที่ไม่บริบูรณ์ 
มีอย่างไร ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 29 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนิโครธะ บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เป็นคนเปลือย ไร้มรรยาท 
เลียมือ เขาเชิญให้รับภิกษาก็ไม , มา เขาเชิญให้หยุดก็ไม , หยุด ไม่รับภิกษาที่เขานำมาไว้ก่อน ไม่ 
รับภิกษาที่เขาทำเฉพาะ ไม่รับภิกษาที่เขานิมนต์ เขาไม่ รับภิกษาปากหม้อ ไม่รับภิกษาจากหม้อ 
ข้าว ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูนำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมครกนำมา ไม่รับ 
ภิกษาที่บุคคลยืนคร่อม สากนำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้นำมา ไม่รับภิกษาของคน 
๒ คน ที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ ไม่รับภิกษาของหญิงผู้กำลังให้ลูก ดื่มนม 
ไม่รับภิกษาที่เขานัดแนะกันทำไว้ ไม่รับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดู ไม่รับ ในที่แมลงวัน 
ไต , ตอมเป็นกลุ่ม ไม่กินปลา ไม , กินเนี้อ ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ภิกษา ไม่ดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่ 
เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวกำเดียวห้าง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วย 
ข้าว ๒ กำห้าง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๗ คำห้าง เขียวยาอัตภาพด้วย 
ภิกษาในถาดน้อยใบเดียวห้าง ๒ ใบห้าง ๗ ใบข้าง กินอาหารที่มีระหว่างเว้นวันหนึ่งห้าง ๒ 
วันข้าง ๗ วันห้าง เป็นผู้ประกอบด้วยความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมา มีระหว่างเว้น 

ตั้งกึ่ง เดือนเช่นนี้ห้าง เขาเป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาห้าง มี'ข้าวฟ้างเป็นภักษาห้าง มีลูก เดือยเป็น 
ภักษาห้าง มีกากข้าวเป็นภักษาห้าง มียางหรือสาหร่ายเป็นภักษาห้างมีรำเป็นภักษาห้าง มีข้าว 
ตังเป็นภักษาห้าง มีกำยานเป็นภักษาห้าง มีหญ้าเป็นภักษาห้าง มีโคมัยเป็นภักษาห้าง มีเง่าและ 
ผลไม้ในป่าเป็นอาหาร บริโภคผลไม้หล่นเอง เขียวยาอัตภาพ เขาทรงผ้าป่านห้าง ผ้าแกมกันห้าง 
ผ้าห่อศพห้าง ผ้าบังสุกุลห้าง ผ้าเปลือกไม้ห้าง หนังเสือห้างหนังเสือทั้งเล็บห้าง ผ้าคากรอง 
ห้าง ผ้าเปลือกปอกรอง ห้าง ผ้าผลไม้กรองห้าง ผ้ากัมพลทำด้วยผมคนห้าง ผ้ากัมพลทำด้วยขน 
สัตว์ห้าง ผ้าทำ ด้วยขนปีกนกเค้าห้าง เป็นผู้ถอนผมและหนวด ดือประกอบความขวนขวายใน 
การ ถอนผมและหนวดห้าง เป็นผู้ยืนคือห้ามอาสนะห้าง เป็นผู้กระโหย่ง คือประกอบ ความเพียร 

ในการกระโหย่งห้าง เป็นผู้นอนบนหนามคือสำเร็จการนอนบนหนามห้าง สำเร็จการนอนบนแผ่น 
กระดานห้าง สำเร็จการนอนบนเนินดินห้าง เป็นผู้นอน ตะแคงข้างเดียวห้าง เป็นผู้หมักหมมด้วย 
ธุลีห้าง เป็นผู้อยู่กลางแจ้งห้าง เป็นผู้นึ่ง บนอาสนะตามที่ลาดไว้ห้าง เป็นผู้บริโภคคูถ คือประกอบ 
ความขวนขวายในการ บริโภคคูถห้าง เป็นผู้ห้ามนี้าเย็น คือขวนขวายในการห้ามนี้าเย็นห้าง เป็น 
ผู้อาบนี้า วันละ ๓ ครั้ง คือประกอบความขวนขวายในการลงนี้าห้าง ดูกรนิโครธะ ท่าน จะสำคัญ 
ความข้อนั้นอย่างไร ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะ เป็นการหน่ายบริบูรณ์หรือไม่ 
บริบูรณ์ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 30 

นิโครธปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนี้ การหน่ายบาปด้วย 
ตบะ เป็นการหน่ายบริบูรณ์หามิได้ ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนิโครธะ เรากล่าวอุปกิเลสมากอย่างในการหน่ายบาปด้วย 
ตบะ แม้ที่บริบูรณ์แล้ว อย่างนี้แล ฯ 

[๒๔] นิโครธปริพาชกทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคตรัสอุปกิเลส 
มากอย่างในการหน่ายบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้อย่างไรเล่า ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนิโครธะ บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้ย่อมถือ มื่นตบะ เขาเป็น 
ผู้ดีใจ มีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้น แม้ 1 ข้อที่ผู้มีตบะ ถือมื่นตบะ ดีใจ มีความดำริบริบูรณ์ 
ด้วยตบะนั้น นี้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก , บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะย่อมถือมื่นตบะ เขาย่อมยกตน 
ข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้น แม้ 1 ข้อที่ผู้มีตบะ ถือมื่นตบะ ยกตนข่มผู้อื่นด้วย ตบะนั้น นี้แล ย่อมเป็น 

อุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะย่อมถือมื่นตบะ เขาย่อมเมา 
ย่อมลืมสติ ย่อมถึงความเมาด้วยตบะนั้น แม้ 1 ข้อที่ผู้มีตบะ ถือมื่นตบะ เมา ลืมสติ ถึงความ 
เมาด้วยตบะนั้น นี้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมื่นตบะ เขาให้ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้น เขาเป็นผู้ดีใจ มีความ ดำริบริบูรณ์ด้วยลาภ 
สักการะและความสรรเสริญนั้น แม้ 1 ข้อที่ผู้มีตบะ ดีใจ มีความ ดำริบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะแล 
ความสรรเสริญนั้น นี้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะย่อมถือมื่นตบะ เขาให้ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้น เขาย่อมยกตนข่มผู้อื่น ด้วยสักการะและความ 
สรรเสริญนั้น แม้ข้อที่ผู้มีตบะ ถือมื่นตบะ ยังลาภสักการะ และความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วย 
ตบะนั้น ยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาภสักการะและความ สรรเสริญนั้นนั้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก , 

บคคลผ้มีตบะ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 31 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอีก บุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะ เขาให้ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้น เขาย่อมเมา ย่อมลืมสติ ย่อมถึงความเมาด้วย 

ลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น แม้ 1 ข้อที่ผู้มีตบะ ถือมั่นตบะ ยังลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้น เมา ลืมสติ ถึงความเมา ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น นี้แล 
ย่อมเป็นอุปกิเลสแก , บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมั่นตบะ ย่อมถึง 

ส่วน ๒ ในโภชนะทั้งหลายว่า สิ่งนี้ควรแก , เรา สิ่งนี้ไม่ควรแก่เรา ก็สิ่งใดแล ไม่ควรแก , เขา 
เขามุ่งละสิ่งนั้นเสีย แต่ส่วนสิ่งใดควรแก่เขา เขากำหนัด ลืมสติ ติดสิ่งนั้น ไม่แลเห็นโทษ 

ไม่มีปัญญาคิดสลัดออก บริโภคอยู่ แม้ข้อนี้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมั่นตบะ ด้วยคิดว่า 
พระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชากษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี เดียรถีย์ จักสักการะเรา 
เพราะเหตุแห่งความใคร , ลาภสักการะและความสรรเสริญ แม้ข้อ นี้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคล 
ผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมเป็นผู้ รุกรานสมณะหรือ 
พราหมณ์อื่นแต่ที่ไหนๆ ว่า ก็ไฉน ผู้นี้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลาย อย่าง กินวัตถุทุกๆ อย่าง 

คือพืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบ 
ห้า ปลายฟินของผู้นี้ 1 คมประดุจสายฟ้า คนทั้งหลายย่อมจำกันได้ด้วยวาทะว่าเป็นสมณะ แม้ข้อ 
นี้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่ บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะเห็นสมณะหรือ พราหมณ์อื่น 
ที่เขาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาอยู่ในสกุลทั้งหลาย เขาดำริอย่างนี้ว่า คนทั้งหลายย่อม 

สักการะ เคารพ นับถือ บูชา สมณะหรือพราหมณ์ชื่อนี้แล ผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่าง 
ในสกุลทั้งหลาย แต่ไม , สักการะ ไม , เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาเราผู้มีตบะ เลี้ยงชีพด้วยวัตถุ 
เศร้าหมอง เขาเป็นผู้ให้ความริษยาและความตระ หนี่เกิดขึ้นในสกุลทั้งหลาย ดังนี้แม้ข้อ 
นี้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ เป็นผู้นั้งในที่ เป็นทางที่คน 
แลเห็น แม้ข้อนี้แล ย่อมเป็นอปกิเลสแก่บคคลผมตบะ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 32 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมเที่ยวแสดง ตนไปใน 
สกุลทั้งหลายว่า กรรมแม้นี้อยู่ในตบะของเรา กรรมแม้นี้อยู่ในตบะของเรา แม้ข้อนี้แล ย่อม 
เป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะย่อมเสพโทษอัน ปกปิดบางอย่าง 
เขาถูกผู้อื่นถามว่า โทษนี้ควรแก , ท่านหรือ กล่าวโทษที่ไม , ควรว่าควร กล่าวโทษที่ควรว่าไม , ควร 
เขาเป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ ดังนี้แม้ข้อนี้แล ย่อมเป็น อุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 
ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ เมื่อพระตถาคต หรือสาวก 
ของพระตถาคตแสดงธรรมอยู่ ย่อมไม , ผ่อนตามปริยายซึ่งควรจะผ่อนตาม อันมีอยู่ แม้ข้อนี้แล 
ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะเป็นผู้มักโกรธ มักผูกโกรธ 

แม้ข้อนี้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะเป็นผู้มีความ ลบหลู่ ตีเสมอ 
ริษยา ตระหนี่ โอ้อวด มีมารยา กระด้าง ถือตัวจัด เป็นผู้มี ความปรารถนาลามก ไปสู่อำนาจ 
แห่งความปรารถนาอันลามก เป็นมิจฉาทิฐิ ประกอบด้วยทิฐิอันดิ่งลึงที่สุด เป็นผู้ลูบคลำทิฐิ 
เอง เป็นผู้ถือมั่น สละคืนได้ยาก แม้ข้อนี้แล ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ ฯ 
ดูกรนิโครธะ ท่านจะพึงสำคัญความข้อนันเป็นไฉน การหน่ายบาปด้วย ตบะเหล่านื 
เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นอุปกิเลส ฯ 

นิโครธปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การหน่ายบาปด้วยตบะ เหล่านี้เป็น 
อุปกิเลสแน่แท้ ไม่เป็นอุปกิเลสหามิได้ บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้พึงเป็น ผู้ประกอบด้วยอุปกิเลส 
เหล่านี้มีครบทุกอย่าง ข้อนี้แล เป็นฐานะที่จะมีได้ จะป่วย กล่าวไปไยถึงอุปกิเลสเพียงบางข้อๆ ฯ 
[๒๕] ดูกรนิโครธะ บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้ ย่อมถือมั่นตบะ เขาเป็นผู้ ไม่ดีใจ ไม่มี 
ความดำริบริบูรณ์ ด้วยตบะนั้น ข้อที่ผู้มีตบะ ถือมั่นตบะ ไม่ดีใจ ไม่มีความดำริบริบูรณ์ ด้วยตบะ 
นั้น อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธ'ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมั่นตบะ เขาย่อม 
ไม่ยกตน ไม่ข่มผ้อื่น ด้วยตบะนั้น -.. อย่างนี้เขาย่อมเป็นผ้บริสทธ ในชานะนั้น ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 33 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมั่นตบะ เขาย่อม 
ไม่เมา ไม , ลืมสติ ย่อมไม , ถึงความเมา ด้วยตบะนั้น -.. อย่างนี้เขาย่อม เป็นผู้บริสุทธิ” 1 ในฐานะ 
นั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมั่นตบะ เขาให้ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ เกิดขึ้นด้วยตบะนั้น เขาเป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วย 
ลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น -.. อย่างนี้เขาย่อม เป็นผู้บริสุทธิ”ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมั่นตบะ เขาให้ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ เกิดขึ้นด้วยตบะนั้น เขาย่อมไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น ด้วยลาภ 
สักการะและความสรรเสริญนั้น -.. อย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ ๙ ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมั่นตบะ ย่อมไม , ถึง 
ส่วน ๒ ในโภชนะทั้งหลายว่า สิ่งนี้ควรแก่เรา สิ่งนี้ไม่ควรแก , เรา ก็สิ่งใดแลไม่ควรแก่เขา 

เขาไม่มุ่งละสิ่งนั้นเสีย ส่วนสิ่งใดควรแก , เขา เขาไม่ กำหนัด ไม่ลืมสติ ไม่ติดสิ่งนั้น แลเห็น 
โทษ มีป้ญญาคิดสลัดออก บริโภค อยู่ อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ”ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมั่นตบะ แต่เขาไม่ 
คิดว่า พระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี เดียรถีย์ จักสักการะ 
เรา เพราะเหตุแห่งความใคร , ลาภสักการะและความสรรเสริญ อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ”ใน 
ฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ไม , เป็นผู้รุกรานสมณะหรือ 
พราหมณ์อื่นว่า ก็ไฉน ผู้นี้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่าง กินวัตถุทุกๆ อย่าง คือ พืชเกิดแต่ 
เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้า ปลายฟิน 
ของผู้นี้ 1 คมประดุจสายฟ้า คนทั้งหลายย่อม จำกันได้ด้วยวาทะเป็นสมณะ อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้ 
บริสุทธิ”ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ เห็นสมณะ หรือพราหมณ์อื่น 
ที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่ในสกุลทั้งหลาย เขาไม , ดำริ อย่างนี้ว่า คนทั้งหลายย่อมสักการ 
เคารพนับถือ บชาสมณะหรือพราหมณ์ชื่อนี้แล ผ้เลี้ยงชีพด้วยวัตถหลายอย่างในสกลทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 34 

แต่ไม , สักการะ ไม , เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาเราผู้มีตบะ เลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมอง เขาไม , ให้ 
ความริษยาและความตระหนี่เกิดขึ้นในสกุลทั้งหลาย ดังนี้อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ”1ใน 
ฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ เป็นผู้ไม่นั่งในที่เป็นทางที่คน 
แลเห็น อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ”ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมไม่เที่ยวแสดงตนไปใน 
สกุลทั้งหลายว่า กรรมแม้นี้อยู่ในตบะ ของเรา กรรมแม้นี้อยู่ในตบะ ของเรา อย่างนี้เขา 
ย่อมเป็นผู้บริสุทธในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ย่อมไม่เสพโทษอันปกปิด 
บางอย่าง เขาถูกผู้อื่นถามว่า โทษนี้ควรแก , ท่านหรือ กล่าวโทษที่ ไม , ควรว่าไม่ควร กล่าวโทษที่ 
ควรว่าควร เขาเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ ดังนี้ อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ”!ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ เมื่อพระตถาคต หรือสาวก 
ของพระตถาคตแสดงธรรมอยู่ ย่อมผ่อนตามปริยายซึ่งควรผ่อนตามอันมี อยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้ 
บริสุทธิ”ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ไม , เป็นผู้มักโกรธ ไม่มักผูก 
โกรธ อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ”ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ คำอื่นที่ควรกล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะ ไม , เป็นผู้มีความ ลบหลู่ ไม่ตี 
เสมอ ไม , ริษยา ไม่ตระหนี่ ไม , โอ้อวด ไม , มีมารยา ไม่กระด้าง ไม , ถือตัวจัด ไม , เป็นผู้มี 
ความปรารถนาลามก ไม , ไปสู่อำนาจแห่งความปรารถนา อันลามก ไม่เป็นมิจฉาทิฐิ ไม่ประกอบ 
ด้วยทิฐิอันดิ่งถึงที่สุด ไม่เป็นผู้ลูบคลำทิฐิเอง ไม่เป็นผู้ถือมั่น สละคืนได้ง่าย อย่างนี้เขา 
ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ”ในฐานะนั้น ฯ 

ดูกรนิโครธะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน อ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ การ หน่ายบาป 
ด้วยตบะ จะบริสุทธิหรือไม่บริสุทธฯ 

นิโครธปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนี้ การหน่ายบาปด้วย 
ตบะเหล่านี้บริสุทธิ”แน่แท้ ไม , บริสุทธิหามิได้ เป็นกิริยาที่ถึงยอดและ ถึงแก่น พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรนิโครธะ การหน่ายบาปด้วยตบะ ด้วยเหตุ เพียงเท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึง 
แก่น หามิได้ ที่แท้ เป็นกิริยาที่ถึงเสก็ดเท่านั้น ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 35 

[๒๖] นิโครธปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็การหน่ายบาปด้วยตบะ 
เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่น ด้วยเหตุเพียงเท่าไร ขอประทาน พระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
จงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาป ด้วยตบะเถิด ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนิโครธะ บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เป็นผู้ สังวรแล้วด้วย 
สังวร ๔ ประการ ๔ ประการเป็นไฉน 
ดูกรนิโครธะ บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้ 

๑. ไม , ฆ่าสัตว์ ไม , ใช้ ผู้ อื่นให้ฆ่าสัตว์ เมื่อผู้อื่นฆ่าสัตว์ ไม่เป็นผู้ดีใจ ฯ 
๒.ไม , ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม , ได้ให้ ไม , ใช้ให้ผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม , ได้ให้ 
เมื่อผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม , ได้ให้ ไม่เป็นผู้ดีใจ ฯ 
๓. ไม , พูดเท็จ ไม , ใช้ผู้อื่นให้พูดเท็จ เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ ไม่เป็นผู้ดีใจ ฯ 
๔. ไม่เสพกามคุณ ไม่ใช้ให้ผู้อื่นเสพกามคุณ เมื่อผู้อื่นเสพกามคุณไม่เป็นผู้ดีใจ ฯ 
ดูกรนิโครธะ บุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวร ๔ ประการอย่างนี้ ดูกรนิโครธะ เพราะว่า 
บุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวร ๔ ประการ ข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะ 
ของเขา เพราะเป็นผู้มีตบะ เขารักษายิ่งซึ่งศีล ไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลว เขาเสพเสนาสนะอัน 
สงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถาในภูเขา ป่าช้า ป่าชัด ที่แจ้ง ลอมฟาง ใน 
ปัจฉาภัต เขากลับ จากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้จำเพาะหน้า เขาละ 
ความเพ่งเล็งในโลกเสียแล้ว มีใจปราศจากความเพ่งเล็ง ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิจาก ความเพ่ง 
เล็งได้ ละความประทุษร้าย คือ พยาบาท ไม่พยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชน์แก , สัตว์ทั้ง 
ปวงอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิจากความประทุษร้าย คือ พยาบาทได้ ละถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ 
ปราศจากถีนมิทธะ มีความกำหนดหมายอยู่ ที่แสงสว่าง มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่ ย่อมชำระชิตให้ 
บริสุทธิจากลืนมิทธะได้ละอุทธัจจกุกกุจจะ เป็นผู้ไม่ฟ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู่ ย่อมชำระ 
จิตให้บริสุทธิจากอุทธัจจกุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉา เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา ไม่มีความสงสัย ในกุศลธรรม 
ทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิจากวิจิกิจฉาได้ เขาละนิวรณ์ ๕ เหล่านี้อันเป็นอุปกิเลส 
แห่งใจที่ท่าให้ปัญญาถอยกำลัง มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 36 

สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก 
ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตา อันไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่ หา 
ประมาณมิได้ ไม่ มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่ง 
อยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง 
แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบ ด้วยกรุณา อันไพบูลย์ ถึง 
ความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม , มีความ เบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยมุทิตา 
แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้อง 
ล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน ด้วยใจอันประกอบด้วยมุทิตา 

อันไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อยู่ เขามีใจ 
ประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตาม 
นัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอด โลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน 
ด้วยใจอันประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มี 
ความเบียดเบียนอยู่ ฯ 

ดูกรนิโครธะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การ หน่ายบาป 
ด้วยตบะ จะบริสุทธิหรือไม่บริสุทธฯ 

นิโครธปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนี้ การหน่ายบาปด้วย 
ความเพียร บริสุทธิแน่แท้ ไม , บริสุทธิหามิได้เป็นกิริยาที่ถึงยอด และถึงแก่นพระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรนิโครธะ การหน่ายบาปด้วยตบะ ด้วย เหตุเพียงเท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอดหรือถึง 
แก่นหามิได้ ที่แท้ เป็นกิริยาที่ถึงเปลือก เท่านั้น ฯ 

[๒๗] นิโครธปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็การหน่าย บาปด้วยตบะ 
เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่น ด้วยเหตุเพียงเท่าไร ขอประทาน พระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
จงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาป ด้วยตบะเถิด ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนิโครธะ บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เป็นผู้ สังวรแล้วด้วย 
สังวร ๔ ประการ ๔ ประการเป็นไฉน ฯลฯ ดูกรนิโครธะ เพราะ ว่า บุคคลผู้มีตบะ เป็นผู้ 
สังวรแล้วด้วยสังวร ๔ ประการ ข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้ จึงเป็นลักษณะของเขา เพราะเป็นผู้มีตบ 

เขารักษายิ่งซึ่งศีล ไม , เวียนมาเพื่อเพศ อันเลว เขาเสพเสนาสนะอันสงัด ฯลฯ เขาละนิวรณ์ ๕ 
เหล่านี้อันเป็นอปกิเลส แห่งใจ ที่ทำให้ปัฌฌาถอยกำลัง มีใจปร ะกอบด้วยเมตตา แผ่ไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 37 

ตลอดทิศหนึ่ง อยู่ ฯลฯ เขาย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง 

สองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างฯลฯ สิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบ 

ชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติ บ้าง แสนชาติบ้าง ตลอด 

สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอัน มากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมาก 

บ้างว่า ในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น 

เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพ 

โน้น แบ้ในภพ นั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่าง 

นั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้น แล้ว ได้มา 

เกิดในภพนี้ เขาย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วย 

ประการฉะนี้ฯ 

ดูกรนิโครธะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การ หน่ายบาป 
ด้วยตบะ จะบริสุทธิ”หรือไม่บริสุทธ ฯ 

นิโครธปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนี้ การหน่ายบาปด้วย 
ตบะ บริสุทธิแน่แท้ ไม่บริสุทธิหามิได้เป็นกิริยาที่ลึงยอดและถึงแก่น พระผู้มีพระภาคตรัส 
ว่า ดูกรนิโครธะการหน่ายบาปด้วยตบะ ด้วยเหตุเพียง เท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอดหรือถึงแก่นหามิ 
ได้ ที่แท้ เป็นกิริยาที่ถึงกะพี้เท่านั้น ฯ 

[๒๘] นิโครธปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็การหน่าย บาปด้วยตบะ 
เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่น ด้วยเหตุเพียงเท่าไร ขอประทาน พระวโรกาส ขอพระผู้มีพระ 
ภาคจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาป ด้วยตบะเถิด ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนิโครธะ บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เป็นผู้ สังวรแล้วด้วย 
สังวร ๔ ประการ ฯลฯ เขาย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สอง 
ชาติบ้าง ฯลฯ เขาระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประ 
การฉะนี้เขาเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
ได้ดี ตกยาก ด้วย ทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตาม 
กรรม ว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็น 
มิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้า 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 38 

ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฐิ ยึดถือ การกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึง สุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เขาย่อมเห็นหมู , สัตว์กำลังจุติ กำลังอุปบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ ๙ ล่วง 

จักษุ ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ดูกรนิโครธะ ท่าน 
จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ การหน่ายบาปด้วยตบะ จะบริสุทธิ 0 หรือ'ไม่ 
บริสุทธิ” , ฯ 

นิโครธปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนี้ การหน่ายบาปด้วย 
ตบะ บริสุทธิแน่แท้ ไม , บริสุทธิ” , หามิได้ เป็นกิริยาที่ถึงยอดและ ถึงแก่น ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนิโครธะ การหน่ายบาปด้วยตบะ เป็นกิริยาที่ถึงยอดและ 
ถึงแก่น ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ดูกรนิโครธะ ท่านได้กล่าวกะเราอย่างนี้ว่า ธรรมของพระผู้มีพระ 
ภาค สำหรับทรงแนะนำสาวกนั้นชื่ออะไร ธรรมชื่อ อะไรสำหรับรู้แจ้งชัดอาทิพรหมจรรย์อัน 
เป็นที่อาศัยอยู่แห่งพระสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำแล้ว ถึงความยินดี ดูกรนิโครธะ 
ฐานะที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่า ดังนี้ แล เป็นธรรมสำหรับเราแนะนำสาวก เป็นธรรมสำหรับรู้แจ้ง 
ชัดอาทิพรหมจรรย์ อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพระสาวกที่เราแนะนำแล้ว ถึงความยินดี เมื่อพระผู้มี 
พระ ภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พวกปริพาชกเหล่านั้น ได้เป็นผู้มีเสียงดังลั่นอึกทึกว่า พวก เรากับ 
อาจารย์ยังไม , เห็นในคัมภีร์มีคัมภีร์อเจลกเป็นต้นนี้พวกเรากับอาจารย์ยังไม่ เห็นในบาลีมีบาลี 
อเจลกเป็นต้นนี้พวกเรายังไม , รู้ชัด การบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งไป กว่านี้ฯ 

[๒๙] ในกาลที่สันธานคฤหบดีได้ทราบว่า บัดนี้พวกปริพาชกอัญญเดียร์ลีย์เหล่านี้ตั้ง 
ใจพีง เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรู้ถึงภาษิตของพระผู้มีพระภาคโดย แท้แล จึงได้กล่าวกะนิโครธ 
ปริพาชกว่า ดูกรท่านนิโครธะ ท่านได้กล่าวกะเรา อย่างนี้แลว่า เอาเถิด คฤหบดี ท่านพึงรู้ 
พระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร จะถึงการสนทนาด้วยใคร จะถึงความเป็นผู้ฉลาดด้วยพระ 
ปัญญากว่าใคร พระปัญญาของพระสมณโคดมฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไม่ 
กล้าเสด็จ เที่ยวไปในบริษัท ไม่สามารถเพื่อจะทรงเจรจา พระองค์ท่านทรงเสพที่อันสงัด ณภาย 
ในอย่างเดียว อุปมาเหมือนแม่โคบอดเที่ยววนเวียน เสพที่อันสงัด ณ ภาย ใน ฉะนั้น เอา 
เถิด คฤหบดี พระสมณโคดมพึงเสด็จมาสู่บริษัทนี้พวกข้าพเจ้า พึงสนทนากะพระองค์ท่าน 
ด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้น เห็นจะพึงบีบรัดพระองค์ ท่าน เหมือนบุคคลบีบรัดหม้อเปล่า ฉะนั้น 
ดกรท่านนิโครธะ บัดนี้พระผม พระภาคอรหันตสัมมาสัมพทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จถึงแล้ว ณ ที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 39 

นี้ ก็พวกท่านจง ทำพระองค์ท่านไม , ให้กล้าเสด็จเที่ยวไปในบริษัท จงทำให้เป็นเหมือนแม่โคบอด 
เที่ยววนเวียน จงสนทนากะพระองค์ท่านด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้น เห็นจะบีบรัด พระองค์ท่าน 
เหมือนบุคคลบีบรัดหม้อเปล่า ฉะนั้น เมื่อสันธานคฤหบดีกล่าว อย่างนี้แล้ว นิโครธปริพาชก 
เป็นผู้นิ่ง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีปฏิภาณ ฯ 

[๓๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบซึ่งนิโครธปริพาชกเป็นผู้นิ่ง เก้อเขิน คอตก 
ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีปฏิภาณ จึงตรัสกะนิโครธปริพาชกว่า ดูกรนิโครธะ วาจานี้ท่านกล่าวจริง 
หรือ นิโครธปริพาชกทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ วาจานี้ข้าพระองค์กล่าวจริง ด้วยความ 

เป็นคนเขลา คนหลง ไม่ฉลาด พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนิโครธะ ท่านจะสำคัญความข้อ 
นั้นเป็นไฉน ท่านเคยได้ยินปริพาชกผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวว่ากระไร พระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้มีแล้วในอดีตกาล พระผู้มีพระภาคทั้งหลายเหล่านั้น ประชุม 
พร้อมกันแล้ว มีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉานกถาต่างเรื่องอยู่ คือ ขวนขวายเรื่องพระราชา 
เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญ และความเสื่อม ด้วย ประการนั้นๆ เหมือนท่านกับอาจารย์ใน 
บดนี้อย่างนี้'หรือ หรือว่า พระผู้มีพระภาคทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมทรงเสพราวไพรในป่า 
เสนาสนะอันสงัด ซึ่งมีเสียง น้อย มีเสียงกึกก้องน้อย ปราศจากลมแต่ชนผู้เดินเข้าออก 
สมควรแก่การทำกรรม อันเร้นลับแห่งมนุษย์ สมควรแก่การหลีกเร้น เหมือนเราในบัดนี้ 
นิโครธปริพาชก กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เคยได้ยินปริพาชกผู้เฒ่าผู้แก่ เป็น 
อาจารย์และปาจารย์กล่าวว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีแล้วใน อดีตกาล พระผู้มี 
พระภาคทั้งหลายนั้น ประชุมพร้อมกันแล้ว มีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉานกถาต่างเรื่อง 
อยู่อย่างนี้คือ ขวนขวายเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วย 
ประการนั้นๆ เหมือนข้าพระองค์กับ อาจารย์ , ในบัดนี้อย่างนี้หามิได้ พระผู้มีพระภาคทั้งหลาย 
เหล่านั้น ย่อมทรงเสพ ราวไพรในป่า เสนาสนะอันสงัด มีเสียงน้อย มีเสียงกึกก้องน้อย 

ปราศจาก ลมแต่ชนผู้เดินเข้าออก สมควรแก , การทำกรรมอันเร้นลับแห่งมนุษย์ สมควรแก่การหลีก 
เร้น เหมือนพระผู้มีพระภาค , ในบัดนี้อย่างนี้แล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนิโครธะ ท่าน 
แลเป็นผู้รู้ เป็นผู้แก , ไม , ได้ดำริว่า พระผู้มีพระภาคนั้น เป็น พระพุทธะ ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อ 
ความตรัสร้ พระผ้มีพระภาคนั้น เป็นผแกแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความ'ฟิก พระผ้มีพระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 40 

ภาคนั้นเป็นผู้สงบระงับแล้ว ย่อมทรง แสดงธรรมเพื่อความสงบระงับ พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ 
ข้ามได้แล้ว ย่อมทรง แสดงธรรมเพื่อความข้าม พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้'ดับแล้ว ย่อมทรง 
แสดงธรรม เพื่อความดับ ฯ 

[๓๑] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว นิโครธปริพาชกได้กราบทูล พระผู้มีพระภาค 
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โทษได้ครอบงำ ข้าพระองค์ซึ่งเป็นคนเขลา คนหลง ไม่ฉลาด จึง 
ได้กล่าวกะพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงรับทราบความผิดของข้าพระองค์นั้น 
โดยเป็นความผิด เพื่อสำรวมต่อไป พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จริง จริง นิโครธะ ความผิดได้ 
ครอบงำท่าน ซึ่งเป็น คนเขลา คนหลง ไม่ฉลาด จึงได้กล่าวกะเราอย่างนี้เราขอรับทราบความ 
ผิดของ ท่าน เพราะท่านได้เห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วสารภาพตามเป็นจริง ก็การที่บุคคล 
เห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริง แล้วสารภาพตามเป็นจริง รับสังวรต่อไปนี้เป็นความเจริญ 
ในพระวินัยของพระอริยเจ้าแล ดูกรนิโครธะ ก็เรากล่าว อย่างนี้ว่า บุรุษผู้! ไม่โอ้อวด ไม่มี 
มารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยู่ตามคำสั่งสอน 

จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดย 
ชอบต้องการ อัน อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ 
ตลอด เจ็ดปีดูกรนิโครธะ เจ็ดปีจงยกไว้ บุรุษผู้รู้ ไม , โอ้อวด ไม , มีมารยามีชาติตรง จงมา 
เถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยู่ตามคำสั่งสอน ชักทำ ให้แจ้งซึ่งประโยชน์ 
อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ อันเป็นที่สุด 
แห่งพรหมจรรย์ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ตลอดหกปี -.. ห้าปี ... สี่ปี ... 

สามปี... สองปี... ปีหนึ่ง ดูกรนิโครธะ ปีหนึ่ง จงยกไว้ บุรุษผู้! ไม , โอ้อวด ไม , มีมารยา 

มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตามคำสั่งสอนจักทำให้แจ้ง 

ซึ่ง 

ประโยชน์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็น บรรพชิตโดยชอบต้องการ อัน 
เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ตลอดเจ็ดเดือน 

ดูกรนิโครธะ เจ็ดเดือนจงยกไว้ บุรุษผู้! ไม , โอ้อวด ไม่มีมารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะ 

สั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตามคำสั่งสอน ชักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อัน 
ยอดเยี่ยม ที่กลบตรทั้งหลายผ้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ อันเป็นที่สดแห่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 41 

พรหมจรรย์ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ตลอดหกเดือน -.. ห้าเดือน -.. 

สี่เดือน -.. สามเดือน -.. สองเดือน -.. เดือนหนึ่ง -.. กึ่งเดือน ดูกรนิโครธะ กึ่งเดือนจงยกไว้ 
บุรุษผู้รูไม , โอ้อวด ไม , มีมารยา มีชาติตรงจงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขา 
ปฏิบัติอยู่ตามคำสั่งสอน จักทำให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือน 
บวช เป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ด้วยปัญญา อันยิ่งด้วยตนเอง 
ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ตลอดเจ็ดวัน ดูกรนิโครธะ แต่บางทีท่านจะพึงดำริอย่างนี้ว่า พระสมณ 
โคดมตรัสอย่างนี้เพราะใคร่ได้อันเตวาสิก ข้อนั้นท่านไม , พึงเห็นอย่างนี้ผู้ใดเป็นอาจารย์ของ 
ท่านได้อย่างนี้ผู้นั้นแหละจงเป็น อาจารย์ของท่าน ดูกรนิโครธะ แต่บางทีท่านจะพึงดำริอย่างนี้ 
ว่า พระสมณโคดม ปรารถนาจะให้เราเคลื่อนจากอุเทศ [เสื่อมจากการเล่าเรียน] จึงตรัสอย่างนี้ 
ข้อนั้น ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น อุเทศใดของท่านได้อย่างนี้อุเทศนั้นแหละจงเป็นอุเทศของ 
ท่าน ดูกรนิโครธะ แต่บางทีท่านจะพึงดำริอย่างนี้ว่า พระสมณโคดม ปรารถนาจะให้เราเคลื่อน 
จากอาชีวะ จึงตรัสอย่างนี้ข้อนั้นท่านไม , พึงเห็นอย่างนั้น ก็อาชีวะของท่านนั้นแหละ จงเป็น 
อาชีวะของท่าน ดูกรนิโครธะ แต่บางทีท่าน จะพึงดำริอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมปรารถนาจะให้ 
เรากับอาจารย์ตั้งอยู่ในอกุศลธรรม ซึ่งเป็นส่วนอกุศล จึงตรัสอย่างนี้ข้อนั้น ท่านไม่พึงเห็น 

อย่างบัน อกุศลธรรม เหล่าบันแหละ จงเป็นส่วนอกุศลของท่านกับอาจารย์ ดูกรนิโครธะ แต่ 
บางที ท่านจะพึงดำริอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมปรารถนาจะให้เรากับอาจารย์ห่างจากกุศลธรรม ซึ่ง 
เป็นส่วนกุศล จึงตรัสอย่างนี้ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น กุศลธรรม เหล่านั้นแหละ จงเป็น 
ส่วนกุศลของท่านกับอาจารย์ ดูกรนิโครธะ ด้วยประการ ดังนี้แล เรากล่าวอย่างนี้เพราะใคร่ได้ 
อันเตวาสึก หามิได้ เราปรารถนาจะให้ ท่านเคลื่อนจากอุเทศ จึงกล่าวอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ ปรารถนา 

จะให้เคลื่อนจากอาชีวะ จึงกล่าวอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ ปรารถนาจะให้ท่านกับอาจารย์ตั้งอยู่ในอกุศลธรรม 
ซึ่ง เป็นส่วนอกุศล จึงกล่าวอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ปรารถนาจะให้ท่านกับอาจารย์ห่างจาก กุศลธรรม 
ซึ่งเป็นส่วนกุศล จึงกล่าวอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ ดูกรนิโครธะ ก็อกุศลธรรม อันเป็นเครื่องเศร้าหมอง 
มีปรกติท่าภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็นผลเป็นปัจจัยแห่งชาติชรามรณะต่อไป 
ซึ่งท่านยังละไม , ได้ มีอยู่ ที่เราจะแสดงธรรม เพื่อละเสีย ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมอง อันท่าน 

ปฏิบัติแล้วอย่างไร ชักละได้ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความผ่องแผ้ว ชักเจริญยิ่ง ท่านจักท่าให้แจ้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 42 

ซึ่งความบริบูรณ์ แห่งมรรคปัญญาและความไพบูลย์แห่งผลปัญญา ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง 
ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พวกปริพาชกเหล่านั้น เป็นผู้นิ่ง เก้อ 
เขิน คอตก ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีปฏิภาณ เหมือนถูกมารดลใจ ฉะนั้น ฯ 

[๓๒] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงดำริว่า พวกโมฆบุรุษเหล่านี้ แม้ทั้งหมด ถูกมาร 
ดลใจแล้ว ในพวกเขาแม้สักคนหนึ่ง ไม่มีใครคิดอย่างนี้ว่า เอาเถิด พวกเราจะพฤติ 
พรหมจรรย์ในพระสมณโคดม เพื่อความรู้ทั่วถึงม้าง เจ็ดวันจักทำอะไร ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรง 
บันลือสีหนาท ในปริพาชการาม ของพระนางอุทุมพริกาแล้ว เหาะขึ้นสู่เวหาส์ ปรากฏอยู่บนภูเขา 
คิชฌกูฏ สันธานคฤหบดีเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์ในขณะนั้นเอง ดังนี้แล ฯ 
จบ อทมพริกสตร ที่ ๒ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 43 
๓. จักกวัตติสูตร (๒๖) 


[๓๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เมืองมาตุลาในแคว้นมคธ ณ ที่ นั้นแล พระผู้มี 
พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯ 

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสดังนี้ว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง 
จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผู้มีตน 
เป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็น 

ที่พึ่ง เป็นไฉน 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความ 
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ 
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ 
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความ 
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก เสียได้ ฯ 
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง มีธรรม 
เป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม , มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ อย่างนี้แล ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เธอทั้ง 
หลายจงเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้ง 
หลายเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเป็นวิสัยอันสืบมาจากบิดา ของตน มารชักไม , ได้โอกาส มารจักไม , ได้ 
อารมณ์ ดกรภิกษทั้งหลาย บฌนี้ เจริฌขึ้ , นอย่างนี้เพราะเหตถือมั่นธรรมทั้งหลายอันเป็นกศล ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 44 

[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพระราชาจักรพรรด พระนามว่า ท้ลหเนมิ 
ผู้ทรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทร ๔ เป็นขอบเขต ทรง 
ชำนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้า 

แก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปริณายกแก้ว เป็นที่ ๗ พระราชบุตรของพระองค์มี 
กว่าพัน ล้วน กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถยํ่ายีเสนาของช้าศึกได้ พระองค์ 
ทรงชำนะโดยธรรม มิต้องใช้อาชญา มิต้องใช้ศัสตราครอบครองแผ่นดิน มีสาคร เป็นขอบเขต 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น โดยล่วงไปหลายปี หลายร้อยปี หลาย พันปี ท้าวเธอตรัสเรียก 
บุรุษคนหนึ่งมารับสั่งว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ท่านเห็นจักรแก้ว อันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ในกาลใด 
พึงบอกแก่เราในกาลนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดำรัสของท้าวเธอ 

แล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยล่วงไปอีกหลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี บุรุษนั้นได้เห็นจักรแก้ว 
อันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ จึงเข้าไปเฝ็าท้าวเธอถึงที่ประพับ แล้วได้กราบทูลว่า ขอเดชะพระ 
พุทธเจ้าข้า ขอพระองค์พึงทรงทราบ จักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพระองค์ถอย เคลื่อนจากที่แล้ว ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวเธอตรัสเรียกพระกุมารองค์ใหญ่มา รับสั่งว่า ลูกรพ , อ 
กุมาร ได้ยินว่า จักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่แล้ว ก็พ่อได้สดับมาดังนี้ว่า 
จักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิองค์ใด ถอยเคลื่อนจากที่ พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ 
นั้น พึงทรงพระชนม์อยู่ได้ไม่นานในษัดนี้ ก็กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์ พ่อได้บริโภคแล้ว 
ษัดนี้เป็นสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลายอันเป็นทิพย์ของพ่อ มาเถิดพ่อกุมาร พ่อจงปกครองแผ่น 
สิน อันมีสมุทรเป็นขอบเขตนี้ ฝ่ายพ่อชักปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมนั้าฝาด ออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองค์ใหญ่ ในราชสมบัติเรียบ 
ร้อยแล้ว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผ้าย้อม นั้าฝาด เสด็จออกจากเรือน ทรง 
ผนวชเป็นบรรพชิตแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงผนวชได้ ๗ วัน จักรแก้ว 
อันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 45 

[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น ราชบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ็าพระราชา ผู้เป็นกษัตริย์ 
ซึ่งได้มูรธาภิเษกแล้ว ถึงที่ประทับ ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ขอเดชะ พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ 
พึงทรงทราบเถิด จักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น เมื่อ 
จักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว ท้าวเธอได้ทรงเสียพระทัยและทรงเสวยแต่ความเสีย 
พระทัย ท้าวเธอเสด็จเข้าไป หาพระราชฤาษีถึงที่ประทับ แล้วได้กราบทูลว่า ขอเดชะ พระพุทธ 
เจ้าข้า พระองค์พึงทรงทราบว่าจักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ 
ท้าวเธอกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระราชฤาษีจึงตรัสกะท้าวเธอว่า ลูกรพ , อ พ่อ อย่าเสียใจ และ 
อย่าเสวยแต่ความเสียใจไปเลย ในเมื่อจักรแก้วอันเป็นทิพย์ อันตรธานไปแล้ว ลูกรพ , อ ด้วย 
ว่าจักรแก้วอันเป็นทิพย์หาใช่สมบัติสืบมาจาก บิดาของพ่อไม่ ลูกรพ , อ เชิญพ่อประพฤติใน 
จักกวัตดึวัตรอันประเสริฐเถิด ข้อนี้ เป็นฐานะที่จะมีได้แล เมื่อพ่อประพฤติในชักกวัตติวัตรอัน 
ประเสริฐ จักรแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกำพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ชัก 
ปรากฏมี แก่พ่อผู้สระพระเศียร แล้วรักษาอุโบสถอยู่ ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวัน 
อุโบสถ ๑๕ คํ่า ฯ 

ร. พระพุทธเจ้าข้า ก็ชักกวัตดึวัตรอันประเสริฐนั้น เป็นไฉน ฯ 

ราช. ดูกรพ่อ ล้าเช่นนั้น พ่อจงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม ทำความเคารพ 
ธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ยำเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็น 
ใหญ่ จงชัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายใน ในหมู , พล ในพวกกษัตริย์ 
ผู้เป็นอนุยนต์ ในพวกพราหมณ์และ คฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณ 
พราหมณ์ ในเหล่าเนื้อ และนก ลูกรพ , อ การอธรรมอย่าให้มีได้ในแว่นแคว้นของพ่อเลย ดูกร 
พ่อ อนึ่ง บุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของพ่อ ไม , มีทรัพย์ พ่อพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้น ด้วย 
ลูกรพ , อ อนึ่ง สมณพราหมณ์เหล่าใด ในแว่นแคว้นของพ่อ งดเว้นจาก ความเมาและความ 
ประมาท ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะปกตนแต่ผู้เดียว สงบตนแต่ผู้เดียว ให้ตนดับกิเลส 
อยู่แต่ผู้เดียว พึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้น โดยกาลอันควร แล้วไต , ถามสอบถามว่า ท่าน 

ขอรับ กุศลคืออะไร ท่านขอรับ อกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไม่มีโทษคืออะไร 
กรรมอะไรควรเสพ กรรมอะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรอันข้าพเจ้ากระท้าอยู่ พึงมีเพื่อไม่เป็น 

ประโยชน์ เพื่อทุกข์ สิ้นกาลนาน หรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้ากระทำอยู่ พึงมีเพื่อประโยชน์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 46 

เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน พ่อได้พึงคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้ว สิ่งใด เป็นอกุศล พึงละ 
เว้นสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเป็นกุศลพึงถือมั่นสิ่งนั้นประพฤติ ดูกรพ่อ นี้แล คือจักกวัตติวัตรอัน 

ประเสริฐนั้น ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท้าวเธอรับสนองพระดำรัสพระราชฤาษีแล้ว ทรง ประพฤติในชักกวัตดึวัตร 
อันประเสริฐ เมื่อท้าวเธอทรงประพฤติจักกวัตติวัตรอัน ประเสริฐอยู่ จักรแล้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมี 

คำพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วย อาการทุกอย่าง ปรากฏมีแก่ท้าวเธอผู้สระพระเศียร ทรง 

รักษาอุโบสถอยู่ ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า ท้าวเธอทอดพระเนตร 
เห็นแล้ว มีพระดำริว่า ก็เราได้สดับมาว่า จักรแล้วอันเป็นทิพย์ มีกำพันหนึ่ง มีกง มีดุม 
บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ปรากฎมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์พระองค์ใด ผู้ได้มูรธาภิเษก สระ 
พระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู่ ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า พระ 
ราชาพระองค์นั้น เป็นพระเจ้าจักรพรรด เราได้เป็น พระเจ้าชักพรรติหรือหนอ ฯ 

[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวเธอเสด็จลุกจากพระที่แล้ว ทรงทำผ้าอุตตราสงค์ 
เฉวียงพระอังสาข้างหนึ่ง จับพระเต้าด้วยพระหัตถ์ซ้าย ทรง ประคองจักรแก้วด้วยพระหัตถ์ขวา 
แล้วตรัสว่า ขอจักรแก้วอันประเสริฐ จงเป็น ไปเถิด ขอจักรแล้วอันประเสริฐ จงชนะโลกทั้ง 
ปวงเถิด ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้น จักรแล้วนั้นก็เป็นไปทางทิศบูรพา พระเจ้า จักรพรรดิ 
พร้อมด้วยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จติดตามไป ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ ณ ทิศบูรพาพากันเสด็จ เข้าไปเฝ็าพระเจ้า 
จักรพรรด ได้กราบทูลอย่างนี้ว่า ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราชเจ้า พระองค์เสด็จมาตีแล้ว 
ราชอาณาจักรเหล่านี้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้น ขอ พระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด 
มหาราชเจ้า ท้าวเธอจึงตรัสอย่างนี้ว่า 
พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ 
ไม่พึงถือเอาของที่เจ้าของไม , ได้ให้ 
ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 
ไม่พึงกล่าวคำเท็จ 
ไม่พึงดื่มนั้นมา 
จงบริโภคตามเติมเถิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 47 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ ณ ทิศบูรพาได้พากันตาม เสด็จท้าวเธอไป 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น จักรแก้วนั้น ก็ลงไปสู่สมุทร ด้านบูรพา แล้วโผล่ขึ้นไปลงที่ 
สมุทรด้านทักษิณ แล้วโผล่ขึ้นไปสู่ทิศปัจฉิมท้าวเธอพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จติดตาม 
ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักรแล้วประดิษฐานอยู่ ณ ประเทศใด ท้าวเธอก็เสด็จเข้าไปพักอยู่ ณ 
ประเทศนั้น พร้อมด้วยจตุรงคินึเสนา ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ ณ ทิศปัจฉิมก็พากันเสด็จ เข้าไปเฝ็าท้าวเธอ 
ได้กราบทูลอย่างนี้ว่า ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราชเจ้า พระองค์เสด็จมาตีแล้ว มหาราชเจ้า 
อาณาจักรเหล่านี้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้น มหาราชเจ้า ขอพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาท 
เถิด ท้าวเธอจึงตรัสอย่างนี้ว่า 

พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ 

ไม่พึงเอาสิ่งของที่เจ้าของไม , ได้ให้ 

ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 

ไม่พึงกล่าวคำเท็จ 

ไม่พึงดื่มนั้นมา 

จงบริโภคตามเดิมเถิด 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกพระเจ้าแผ่นสินที่อยู่ ณ ทิศอุดร ได้พากันตาม เสด็จท้าวเธอไป 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น จักรแก้วนั้นได้ชนะวิเศษยิ่งซึ่ง แผ่นดินมีสมุทรเป็นขอบเขตได้แล้ว 
จึงกลับคืนสู่ราชธานีนั้น ได้หยุดอยู่ที่ประตู พระราชวังของท้าวเธอ ปรากฏเหมือนเครื่องประดับ 
ณ มุขสำหรับทำเรื่องราว สว่างไสวอยู่ทั่วภายในพระราชวังของท้าวเธอ ฯ 

[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ ๒ ก็ดี องค์ที่ ๓ ก็ดี องค์ที่ ๔ ก็ดี 
องค์ที่ ๕ ก็ดี องค์ที่ ๖ ก็ดี องค์ที่ ๗ ก็ดี โดยกาลล่วงไป หลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี 

ได้ตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสิ่งว่า ดูกรบุรุษ ผู้เจริญ ท่านเห็นจักรแก้วอันเป็นทิพย์ ถอย 
เคลื่อนจากที่ในกาลใด พ่อพึงบอกแก่เราในกาลนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูล 
สนองพระราชดำรัสของท้าวเธอแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยล่วงไปอีกหลายปี หลายร้อยปี 
หลายพันปี บุรุษนั้นได้แลเห็นจักรแล้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ จึงเข้าไปเฝ็าท้าวเธอถึงที่ 
ประทับ แล้วได้กราบทลว่า ขอเดชะ พระพทธเจ้าข้า ขอพระองค์พึงทรงทราบ จักรแก้วอัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 48 

เป็นทิพย์ของพระองค์ถอยเคลื่อนจากที่แล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับ นั้น ท้าวเธอตรัสเรียก 
พระกุมารองค์ใหญ่มารับสั่งว่า ลูกรพ , อกุมาร ได้ยินว่า จักรแล้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ 
แล้ว ก็พ่อได้สดับมาดังนี้ว่า จักร แก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใด ถอย 
เคลื่อนออกจากที่ พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นพึงทรงพระชนม์อยู่ได้ไม่นาน ในบัดนี้ก็กาม 
ทั้งหลาย อันเป็นของมนุษย์ พ่อได้บริโภคแล้ว บัดนี้เป็นสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลาย อันเป็น 
ทิพย์ของพ่อ มาเถิดพ่อกุมาร พ่อจงปกครองแผ่นดินอันมีสมุทรเป็น ขอบเขตนี้ ฝ่ายพ่อจะปลง 
ผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมนั้าฝาด ออกจากเรือนบวช เป็นบรรพชิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ลำดับนั้น ท้าวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองค์ ใหญ่ในราชสมบัติเรียบร้อยแล้ว ทรงปลงพระเกศา 
และพระมัสสุ ทรงครองผ้า ย้อมนั้าฝาด เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิตแล้ว ดูกร 

ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงพระผนวชได้ ๗ วัน จักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธาน ไปแล้ว ฯ 
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ็าพระราชา ผู้กษัตริย์ ซึ่งได้ 
มูรธาภิเษกแล้วถึงที่ประทับ ครั้นแล้ว ได้กราบทูลว่า ขอเดชะ พระพุทธเจ้าข้า พระองค์พึงทรง 
ทราบเถิด จักรแล้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวเธอเมื่อ 
จักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว ได้ทรงเสียพระท้ย และได้ทรงเสวยแต่ความเสียพระมัย 

แต่ไม , ได้เสด็จเข้าไป เฝ็าพระราชฤาษี ทูลถามจึงชักกวัตติวัตรอันประเสริฐ นัยว่าท้าวเธอทรงปกครอง 
ประชาราษฎร์ ตามพระมติของพระองค์เอง ประชาราษฎร์ก็ไม่เจริญต่อไป เหมือนเก่าก่อน เหมือน 
เมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนๆ ซึ่งได้ทรงประพฤติในชักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งนั้น คณะอำมาตย์ข้าราชบริพารโหราจารย์และมหาอำมาตย์ นายกองช้าง นายกองท้า เป็น 
ต้น จนคนรักษาประตู และคนเลี้ยงชีพด้วยปญญา ได้ประชุมกันกราบทูลท้าวเธอว่า พระพุทธ 
เจ้าข้า ได้ยินว่าเมื่อพระองค์ทรงปกครอง ประชาราษฎร์ตามพระมติของพระองค์เอง ประชาราษฎร์ 
ไม่เจริญเหมือนเก่าก่อน เหมือนเมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนๆ ซึ่งได้ทรงประพฤติในจักกวัตติวัตร 
อันประเสริฐ อยู่ พระพุทธเจ้าข้า ในแว่นแคว้นของพระองค์มีอำมาตย์ข้าราชบริพาร โหราจารย์ 

และมหาอำมาตย์ นายกองช้าง นายกองท้า เป็นต้น จนคนรักษาประตู และคน เลี้ยงชีพด้วย 
ปัญญา อยู่พร้อมทีเดียว ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลายด้วยและประชา 
ราษฎร์ เหล่าลื่นด้วย จำทรงชักกวัตติวัตรอันประเสริฐได้อยู่ ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสถามถึง 
ชักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด พวกข้าพระพุทธ เจ้าอันพระองค์ตรัสถามแล้ว ชักกราบทูลแก้ 
จักกวัตติวัตรอันประเสริฐถวายพระองค์ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 49 

[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวเธอโปรดให้ประชุมอำมาตย์ราช บริพารโหราจารย์ 
และมหาอำมาตย์ นายกองช้าง นายกองม้าเป็นต้น จนคนรักษา ประตู และคนเลี้ยงชีพด้วย 
ปัญญา แล้วตรัสถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ เขา เหล่านั้นอันท้าวเธอตรัสถามจักกวัตดึวัตร 
อันประเสริฐแล้ว จึงกราบทูลแล้ถวาย ท้าวเธอ ท้าวเธอได้ฟ้งคำทูลแก้ของพวกเขาแล้ว จึงทรง 

ชัดการรักษาป้องกัน และคุ้มครอง อันชอบธรรม แต่ไม , ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม , มี 
ทรัพย์ เมื่อไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก , คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนจึงได้ถึงความแพร่หลาย 
เมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลาย บุรุษคนหนึ่งจึงขโมยทรัพย์ของคนอื่น ไป เขาช่วยกันจับ 
บุรุษนั้นได้แล้ว แสดงแก่ท้าวเธอพร้อมด้วยกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าช้า บุรุษคนนี้ขโมย 
เอาทรัพย์ของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ เขาพากันกราบทูลอย่างนี้แล้ว ท้าวเธอจึงตรัส 
คำนี้กะบุรุษผู้นั้นว่า พ่อบุรุษ ได้ ยินว่า เธอขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ 

บุ. จริง พระพุทธเจ้าช้า ฯ 
ร. เพราะเหตุไร ฯ 

บุ. เพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก , เขา แล้วรับสั่งว่า พ่อ 
บุรุษ เธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้ง 
ทักษิณาที่มีผลในเบื้องบน อันเกื้อกูลแก่สวรรค์ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ ในสมณพราหมณ์ 
ทั้งหลายด้วยทรัพย์นี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขาได้สนองพระราชดำรัสของท้าวเธอแล้ว ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้บุรุษอีกคนหนึ่งก็ได้ขโมยทรัพย์ของคนอื่นไป เขาช่วยกันจับ 
บุรุษนั้นได้แล้วจึงแสดงแก่ท้าวเธอพร้อมด้วยกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บุรุษผู้นี้'ไ)โมยเอา 

ทรัพย์ของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูล อย่างนี้แล้ว ท้าวเธอจึงตรัส 
คำนี้กะบุรุษผู้นั้นว่า พ่อบุรุษ ได้ยินว่า เธอขโมย เอาทรัพย์ของคนอื่นไป จริงหรือ ฯ 
บุ. จริงพระพุทธเจ้าข้า ฯ 
ร. เพราะเหตุไร ฯ 

บุ. เพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 50 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก , เขา แล้วรับสั่งว่า พ่อบุรุษ 
เธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงชีพมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้ง 

ทักษิณาที่มีผล ในเบื้องบน อันเกื้อกูลแก่ สวรรค์ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ ใน 
สมณพราหมณ์ทั้งหลายด้วยทรัพย์ นี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขาได้สนองพระราชดำรัสของ 
ท้าวเธอแล้ว ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายได้ฟ้งมาว่า ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่า 

คนขโมยทรัพย์ของคนพวกอื่นไป พระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระราชทาน ทรัพย์ให้อีก เขาได้ยินมา 
จึงพากันคิดเห็นอย่างนี้ว่า อย่ากระนั้นเลย แม้เราทั้งหลายก็ควรขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นบ้าง ฯ 
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพย์ของ คนอื่นไป เขาช่วย 
กันขับบุรุษนั้นได้แล้ว จึงแสดงแก่ท้าวเธอพร้อมด้วยกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บุรุษผู้นี้'ไ)โมย 
เอาทรัพย์ของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ เขาพากันกราบทูลอย่างนี้แล้ว ท้าวเธอจึงตรัส 
คำนี้กะบุรุษผู้นั้นว่า พ่อบุรุษ ได้ ยินว่า เธอขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ 

บุ. จริง พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

ร. เพราะเหตุไร ฯ 

บุ. เพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวเธอจึงทรงพระดำริอย่างนี้ว่า ล้าเราจักให้ทรัพย์แก่คน 
ที่ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นเสมอไป อทินนาทานนี้จักเจริญทวี ขึ้นด้วยประการอย่างนี้อย่า 
กระนั้นเลย เราจะให้คุมตัวบุรุษผู้นี้ให้แข็งแรง จะทำ การตัดต้นตอ ตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสีย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวเธอ ตรัสสั่งบังคับราชบุรุษทั้งหลายว่า แน่ะ พนาย ถ้าเช่นนั้น 

ท่านจงเอาเชือก เหนียวๆ มัดบุรุษนี้ให้มือไพล่หลังให้แน่น เอามีดโกนๆ ศีรษะให้โล้น แล้ว 
พาตระเวนตามถนน ตามตรอก ด้วยบัณเฑาะว์เสียงกร้าว ออกทางประตู ด้านทักษิณ จงคุมตัว 
ให้แข็งแรง ทำการตัดต้นตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้นเสีย นอก พระนครทิศทักษิณ ราชบุรุษทั้งหลาย 
รับพระราชดำรัสของเธอแล้ว จึงเอาเชือก เหนียวมัดบุรุษนั้นให้มือไพล่หลังให้แน่น เอามีด 
โกนๆ ศีรษะให้โล้น แล้วพา ตระเวนตามถนน ตามตรอก ด้วยบัณเฑาะว์เสียงกร้าว ออก 
ทางประตูด้านทักษิณ คุมตัวให้แข็งแรง ทำการตัดต้นตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้น นอกพระนคร 
ทิศทักษิณแล้ว ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 51 

[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายได้ฟ้งมาว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ทั้งหลาย ได้ยินว่า 
พระเจ้าแผ่นดินให้คุมตัวบุคคลผู้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่น อย่างแข็งแรง ท่าการตัดต้นตอ ตัดศีรษ 

พวกเขาเสีย เพราะได้ฟ้งมา พวกเขา จึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า อย่ากระนั้นเลย แม้พวกเรา 
ควรให้ช่างท่าศัสตรา อย่างคม ครั้นแล้วจะคุมตัวบุรุษที่เราชักขโมยเอาทรัพย์ให้แข็งแรง ชักท่าการ 
ตัด ต้นตอ ตัดศีรษะพวกมันเสีย พวกเขาจึงให้ช่างท่าศัสตราอย่างคม ครั้นแล้ว จึงเริ่มท่าการปล้น 
ม้านบ้าง ปล้นนิคมบ้าง ปล้นพระนครบ้าง ปล้นตามถนน หนทางบ้าง คุมตัวบุคคลที่พวกเขาชัก 

ขโมยเอาทรัพย์ไว้อย่างแข็งแรง ท่าการตัด ต้นตอ ตัดศีรษะบุคคลนั้นเสีย ฯ 

[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ 1 ใม่พระ 
ราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื่อความขัดสนถึง 

ความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศัสตรา 

ก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อศัสตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อ 
ปาณาติบาตถึงความแพร่ หลาย มุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย 
แม้อายุ ของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอย แม้วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจาก อายุบ้าง 
เสื่อมถอยจากวรรณบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุ ๘๐,๐00ปี ก็มีอายุถอยลง เหลือ ๔๐,00๐ปี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๔๐,๐๐๐ปี บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไป 
เขาช่วยกันขับบุรุษนั้นได้แล้ว จึงแสดง แก่พระราชาผู้กษัตริย์ ซึ่งได้มูรธาภิเษกพร้อมด้วย 
กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บุรุษผู้นั้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

เมื่อเขาพากันกราบทูลอย่าง นี้แล้ว ท้าวเธอจึงตรัสคำนั้กะบุรุษนั้นว่า พ่อบุรุษ ได้ยินว่า เธอขโมย 
เอาทรัพย์ของ คนอื่นไปจริงหรือ บุรุษนั้นได้กราบทูล คำเท็จทั้งรู้อยู่ว่า ไม่จริงเลยพระพุทธเจ้าข้า ฯ 

[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามานั้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ 
พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม , มีทรัพย์ ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อความขัดสน 
ถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย 
ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อศัสตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลาย 
เมื่อปาณาติบาตถึงความแพร่ หลาย มุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อมุสาวาทถึงความ 
แพร่หลาย แม้อายุ ของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอย แม้วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 52 

ถอยจาก อายุบ้าง เสื่อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุ ๔๐,๐00ปี ก็มี อายุ 
๒๐,00๐ ปิ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๒๐,00๐ ปี บุรุษคนหนึ่งขโมย เอาทรัพย์ของ 
คนอื่นไป บุรุษอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลแก , พระราชาผู้กษัตริย์ซึ่งได้ มูรธาภิเษกเป็นการส่อเสียดว่า 
พระพุทธเจ้าข้า บุรุษชื่อนี้ ขโมยเอาทรัพย์ ของคนอื่นไป ฯ 

[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ 
พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม , มีทรัพย์ ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อความขัดสน 
ถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อปิสุณาวาจาถึงความแพร่หลาย 

แม้อายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอย แม้ วรรณก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้าง 
เสื่อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุ ๒๐,00๐ ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐,00๐ ปี ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐,00๐ ปี สัตว์บางพวกมีวรรณะดี สัตว์บางพวก 
มีวรรณะไม่ดี ในสัตว์ทั้งสองพวกนั้น สัตว์พวกที่มีวรรณะไม , ดี ก็เพ่งเล็งสัตว์พวกที่มีวรรณดี 
ถึงความประพฤติล่วงในภรรยาของคนอื่น ฯ 

[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามานี้เมื่อพระมหา กษัตริย์ไม่ 
พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม , มีทรัพย์ ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื่อความขัดสน 
ถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย 
กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อ กาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์ 
เหล่านั้นก็เสื่อมถอย แม้ วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้าง เสื่อมถอยจาก 
วรรณะบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุ ๑๐,๐00ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕,๐๐๐ปี ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๕,๐๐๐ปี ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจาและ 
สัมผัปปลาปะก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อธรรม ๒ ประการถึงความ แพร่หลาย แม้อายุของสัตว์ 
เหล่านั้นก็เสื่อมถอย แม้วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้าง เสื่อมถอยจาก 
วรรณะบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุ ๕,๐๐๐ ปี บางพวกมีอายุ ๒,๕๐๐ ปี บางพวกมีอายุ ๒,๐๐๐ ปี ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๒,๕๐๐ ปี อภิชฌาและพยาบาท ก็ได้ถึงความ 
แพร่หลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย แม้อายุของ สัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 53 

แม้วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุ บ้าง เสื่อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของ 

มนุษย์ที่มีอายุ ๒,๕๐๐ ปี ก็มีอายุถอยลง เหลือ ๑, 00๐ ปี ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑, ๐๐๐ ปี มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความ แพร่หลาย 
เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอย แม้วรรณะก็เสื่อมถอย 
เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้าง เสื่อมถอยจากวรรณะ บ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุ ๑, 00๐ ปี 
ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕๐๐ปี ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๕๐๐ ปี ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ 
วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ได้ถึงแก , ความแพร่หลาย เมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพร่หลาย 
แม้อายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอย แม้วรรณะก็ เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้าง 
เสื่อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตร ของมนุษย์ที่มีอายุ ๕๐๐ ปี บางพวกมีอายุ ๒๕๐ ปี บางพวกมี 
อายุ ๒๐๐ปี ฯ 

ดูกรภิกษุทังหลาย ในเมือมนุษย์มีอายุ ๒๕๐ปี ธรรมเหล่านีคือ ความ ไม่ปฏิบัติชอบ 
ในมารดา ความไม่ปฏิบัติชอบในบิดา ความไม่ปฏิบัติชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบัติชอบใน 
พราหมณ์ ความไม , อ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล ก็ได้ ถึงความแพร่หลาย ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ พระราชทาน 
ทรัพย์ให้แก่คนที่ไม , มีทรัพย์ความขัดสนก็ได้ถึงแก , ความแพร่หลาย เมื่อความขัดสนถึงความ 
แพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อ อทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศัสตราก็ได้ 
ถึงความแพร , หลาย เมื่อศัสตราถึงความ แพร่หลาย ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย เมื่อ 
ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย 

ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อปิสุณาวาจาถึงความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ 
ถึงความ แพร่หลาย เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจา 

และสัมผัปปลาปะก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อธรรม ๒ ประการถึงความแพร , หลาย อภิชฌาและ 
พยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความ แพร่หลาย มิจฉาทิฐิก็ได้ถึง 

ความแพร่หลาย เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ ริสมโลภ 
มิจฉาธรรม ก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพร่หลาย ธรรมเหล่านี้ 

คือ ความไม่ปฏิบัติชอบใน มารดา ความไม่ปฏิบัติชอบในบิดา ความไม่ปฏิบัติชอบในสมณะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 54 

ความไม , ปฏิบัติ ชอบในพราหมณ์ ความไม , อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความแพร่หลาย 
เมื่อธรรมเหล่านี้ถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอย แม้ วรรณะก็เสื่อมถอย 
เมื่อสัตว์เหล่านั้นเสื่อมถอยจากอายุบ้าง เสื่อมถอยจากวรรณะ บ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุ ๒๕๐ ปี 
ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐๐ ปี ฯ 

I ะ , 1 ^ ^ 01 4 

[๔๖] ดูกรภิกษุทังหลาย จักมีสมัยทีมนุษย์เหล่านีมีบุตรอายุ ๑๐ ปี ใน เมือมนุษย์มีอายุ 

๑๐ ปี เด็กหญิงมีอายุ ๕ ปี จักสมควรมีสามีได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ 

๑๐ ปี รสเหล่านี้คือเนยใส เนยข้น นั้ามัน นั้าผึ้ง นั้าอ้อย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์ มีอายุ ๑๐ ปี หญ้ากับแก้ จักเป็นอาหารอย่างดี ดูกรภิกษุ 

ทั้งหลายเปรียบเหมือนข้าวสุก ข้าวสาลีระคนกับเนื้อสัตว์ ชักเป็นอาหารอย่างดี ในบัดนั้ 

ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี หญ้ากับแก้ก็จักเป็นอาหารอย่างดี ฉันนั้น 

เหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ๑๐ปี กุศลกรรมบถ ๑๐จักอันตรธานไป 

หมดสิ้น อกุศลกรรมบถ ๑๐ จักรุ่งเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี 

แม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จักไม่มี และคนทำกุศลจักมีแต่ไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มี 

อายุ ๑๐ ปี คนทั้งหลายจักไม่ปฏิบัติชอบในมารดา จักไม่ปฏิบัติชอบในบิดา จักไม่ปฏิบัติชอบใน 

สมณะ จักไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ จักไม่ ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล เขา 

เหล่านั้นก็จักได้รับการบูชา และ ได้รับการสรรเสริญ เหมือนคนปฏิบัติชอบในมารดา ปฏิบัติชอบ 

ในบิดา ปฏิบัติ ชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ใน 

ตระกูล ในบัดนี้ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี เขาจักไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรงว่า 
นี่แม่ นี่น้า นี่พ่อ นี่อา นี่ป้า นี่ภรรยาของอาจารย์ หรือว่านี่ภรรยา ของท่านที่เคารพทั้งหลาย 
สัตว์โลกชักถึงความสมสู่ปะปนกันหมด เปรียบเหมือน แพะ ไก่ สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ปีสัตว์เหล่านั้นต่างก็จักเกิดความอาฆาตความ 
พยาบาท ความคิดร้าย ความ คิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับ 
มารดาก็ดี บิดากับ บุตรก็ดี บุตรกับบิดาก็ดี พี่ชายกับน้องหญิงก็ดี น้องหญิงกับพี่ชายก็ดี จักเกิด 
ความ อาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้า นายพรานเนื้อเห็นเนื้อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 55 

เข้าเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่า อย่างแรงกล้าฉันใด ฉันนั้น 
เหมือนกัน ฯ 

[๔๗]ดูกรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ๑๐ปี จักมีสัตถันตรกัปสิ้น๗วัน 
มนุษย์เหล่านั้นชักกลับได้ความสำคัญกันเองว่าเป็นเนื้อ ศัสตราทั้ง หลายอันคมชักปรากฏมีในมือของ 
พวกเขา พวกเขาจะฆ่ากันเองด้วยศัสตราอันคม นั้นโดยสำคัญว่า นี้เนื้อ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้น บางพวกมี ความคิดอย่างนี้ว่า พวกเราอย่าฆ่าใครๆ และใครๆ ก็อย่า 

ฆ่าเรา อย่ากระนั้น เลย เราควรเข้าไปตามป่าหญ้าสุมทุมป่าไม้ ระหว่างเกาะ หรือซอกเขา 
มีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอยู่ เขาพากันเข้าไปตามป่าหญ้าสุมทุมป่าไม้ ระหว่าง 
เกาะหรือซอกเขา มีรากไม้และผลไม้ ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอยู่ตลอด ๗ วัน เมื่อล่วง ๗ วันไป 
เขาพากันออกจากป่าหญ้าสุมทุมป่าไม้ ระหว่างเกาะ ซอกเขา แล้วต่างสวมกอดกันและกัน 
ชักขับร้องดีใจอย่างเหลือเกินในที่ประชุม ว่า สัตว์ผู้เจริญ เราพบเห็นกันแล้ว ท่านยังมีชีวิตอยู่ 
หรือๆ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น สัตว์เหล่านั้น จักมีความคิดอย่างนี้ว่า เรา ถึงความ 
สิ้นญาติอย่างใหญ่เห็นปานนี้เหตุเพราะสมาทานธรรมที่เป็นอกุศล อย่ากระนั้นเลยเราควร 
ท่ากุศล ควรท่ากุศลอะไร เราควรงดเว้นปาณาติบาต ควรสมาทาน กุศลธรรมนี้แล้ว 
ประพฤติ เขาชักงดเว้นจากปาณาติบาต ชักสมาทานกุศลธรรมนี้แล้วประพฤติ เพราะเหตุที่ 
สมาทานกุศลธรรม เขาชักเจริญด้วยอายุบ้าง ชักเจริญด้วยวรรณะบ้าง เมื่อเขาเจริญด้วยอายุบ้าง 
เจริญด้วยวรรณะบ้าง บุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุ ๑๐ ปี ชักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐ ปี ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้นสัตว์เหล่านั้นชักมีความคิดอย่างนี้ว่า เรา เจริญด้วยอายุบ้าง 
เจริญด้วยวรรณะบ้าง เพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรม อย่า กระนั้นเลย เราควรท่ากุศลยิ่งๆ 
ขึ้นไป ควรท่ากุศลอะไร เราควรงดเว้นจาก อทินนาทาน ควรงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร 
ควรงดเว้นจากปิสุณาวาจา ควรงดเว้น จากผรุสวาจา ควรงดเว้นจากสัมผัปปลาปะ ควรละอภิชฌา 
ควรละพยาบาท ควรละมิจฉาทิฐิ ควรละธรรม ๓ ประการ คืออธรรมราคะ ริสมโลภ มิจฉาธรรม 
อย่ากระนั้นเลยเราควรปฏิบัติชอบในมารดา ควรปฏิบัติชอบในบิดา ควรปฏิบัติชอบในสมณะ 
ควรปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ควรประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ใน ตระกูล ควรสมาทาน 
กุศลธรรมนี้แล้วประพฤติ เขาเหล่านั้นชักปฏิบัติชอบในมารดาปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบ 
ในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ประพฤติ อ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล ชักสมาทาน 
กุศลธรรมนี้แล้วประพฤติ เพราะ เหตุที่สมาทานกุศลธรรมเหล่านั้น เขาเหล่านั้นชักเจริญด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 56 

อายุบ้าง จักเจริญด้วย วรรณะบ้าง เมื่อเขาเหล่านั้นเจริญด้วยอายุบ้าง เจริญด้วยวรรณะบ้าง 
บุตรของคน ผู้มีอายุ ๒๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๔๐ ปี จักมีอายุเจริญ 
ขึ้นถึง ๘๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๘๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๑๖๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ 
๑๖๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๓๒๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๓๒๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ปี 
บุตรของคนผู้มีอายุ ๖๔๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒,๐๐๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๒,๐๐๐ ปี 
ชักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔,00๐ปี บุตร ของคนผู้มีอายุ ๔,๐๐๐ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘,๐๐๐ปี 
บุตรของคนมีอายุ ๘,00๐ ปี จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐,00๐ ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี 
จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐,00๐ปี บุตรของคนผู้มีอายุ ๔๐,00๐ปี จักมีอายุเจริญ ขึ้นถึง ๘๐,00๐ปี 
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,00๐ ปี เด็กหญิงมี อายุ ๕๐๐ ปี 
จึงจักสมควรมีสามีได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,00๐ ปี ชักเกิดมีอาพาธ 
๓ อย่าง คือ ความอยากกิน ๑ ความไม , อยากกิน ๑ ความแก , ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อ 
มนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี ชมพูทวีปนี้จัก มั่งคั่งและรุ่งเรือง มีบ้านนิคมและราชธานีพอชั่วไก , 

บินตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,00๐ ปี ชมพูทวีปนี้ประหนึ่งว่าอเวจีนรก 

จักยัดเขียดไป ด้วยผู้คนทั้งหลาย เปรียบเหมือนป่าไม้อ้อ หรือป่าสาลพฤกษ์ฉะนั้น ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,00๐ ปี เมืองพาราณสีนี้ จัก เป็นราชธานี 
มีนามว่า เกตุมดี เป็นเมืองที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีพลเมืองมาก มีผู้'คน คับคั่ง และมีอาหาร 
สมบูรณ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี ในชมพูทวีปนี้จักมีเมือง 
๘๔,00๐ เมือง มีเกตุมดีราชธานีเป็นประมุข ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,00๐ ปี จักมีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนาม 
ว่า พระเจ้าสังขะ ทรงอุบัติขึ้น ณ เกตุมดีราชธานี เป็นผู้ทรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม 
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทร ๔ เป็นขอบเขต ทรงชนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือจักรแล้ว ๑ ช้างแก้ว ๑ ม้าแก้ว ๑ แก้วมณี ๑ นางแก้ว ๑ 
คฤหบดีแก้ว ๑ ปริฌายกแก้วเป็น ที่ ๗ พระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพัน ล้วนกล้าหาญ 
มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถยํ่าขีเสนาของข้าศึกได้ พระองค์ทรงชำนะโดย 

ธรรมมิต้องใช้อาชญา มิต้อง ใช้ศัสตรา ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 57 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,00๐ปี พระผู้มีพระภาคทรง พระนามว่า 
เมตไตรย์ ชักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อม 
ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี แกบุรุษที่ควรแกไม , มีผู้อื่น 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 

เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชา 
และจรณะ ไปดีแล้ว รู้แจ้ง โลก เป็นสารถีปีกบุรุษที่ควรแกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดา 
และมนุษย์ ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย์ 
พระองค์นั้น ชักทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้ แจ้งชัดด้วยพระปัญญา 
อันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้ 
รู้ตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วย 

ปัญญาอันยิ่งด้วยตถาคตเองแล้ว สอนหมู , สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ 
ให้รู้ตามอยู่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่า เมตไตรยพระองค์นั้นจักทรงแสดงธรรม งามใน 
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งาม ในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง 
พยัญชนะ บริสุทธิ ๙ บริบูรณ์สิ้นเชิง บริบูรณ์สิ้นเชิง พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย์พระองค์นั้น 
ชักทรงบริหาร ภิกษุสงฆ์หลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อย ในบัดนี้ฉะนั้น ฯ 

ดูกรภิกษุทังหลาย ครังทัน พระเจ้าสังขะชักทรงให้ยกขึ้นซึ่งปราสาทที่ พระเจ้ามหาปนาทะ 
ทรงสร้างไว้ แล้วประทับอยู่ แล้วชักทรงสละ ชักทรงบำเพ็ญ ทาน แก , สมณพราหมณ์ คนกำพร้า 
คนเดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลาย ชัก ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผ้า 

กาสาวพัสตร์ เสด็จออกจากเรือน ทรง ผนวชเป็นบรรพชิต ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระ 
นามว่า เมตไตรย์อรหันต สัมมาสัมพุทธเจ้า ท้าวเธอทรงผนวชอย่างนี้แล้ว ทรงปลีกพระองค์อยู่ 
แต่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้ว ไม , ช้านักก็ชักทรงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ อัน 
ยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลาย พากันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ต้องการ อันเป็นที่สุด 
แห่งพรหมจรรย์ ด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เอง ในทิฐธรรมเทียว เข้าถึงอยู่ ฯ 

[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็น 
ที่พึ่ง จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่ ดกรภิกษทั้งหลาย ก็ภิกษ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 58 

ผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มี 
สิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ อย่างไรเล่า ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ทั้งหลายอยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก เสียได้ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มี ความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่ มี 


ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก เสียได้ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่ พึ่ง มีธรรม 
เป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม , มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แล ฯ 

[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเป็นวิสัย อันสืบเนื่องมา 
จากบิดาของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเป็นวิสัยอันสืบมาจาก 
บิดาของตน จักเจริญทั้งด้วยอายุ ชักเจริญทั้งด้วยวรรณะ จักเจริญทั้งด้วยสุข จักเจริญทั้งด้วย 
โภคะ จักเจริญทั้งด้วยพละ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องอายุของภิกษุ มีอธิบายอย่างไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิปธาน สังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบ 
ด้วยวิริยะสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท ประกอบด้วยชิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท 
ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธาน สังขาร เธอนั้น เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ เหล่านี้เพราะกระทำ 
ให้มากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหล่านี้เมื่อปรารถนาก็พึงตั้งอยู่ได้ถึงกัป ๑ หรือเกินกว่ากัป ๑ ดูกร 

ภิกษุ ทั้งหลาย นี้แลเป็นอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องวรรณะของภิกษุ มีอธิบายอย่างไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล สำรวมระวังในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร 
มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทาน ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นี้แลเป็นอธิบายในเรื่องวรรณะ ของภิกษุ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 59 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องสุขของภิกษุ มีอธิบายอย่างไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ 
และสุข เกิดแก่วิเวกอยู่ บรรลุทุติยฌาน มี ความผ่องใสแห่งจิต ณ ภายใน เป็นธรรมเอกผุด 
ขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เป็นผู้มีอุเบกขา 

มีสติ มี สัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลาย 
สรรเสริญว่า ผู้ 1 ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสดึ อยู่เป็นสุข บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ 
ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติ 
บริสุทธิอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นอธิบายใน เรื่องสุขของภิกษุ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องโภคะของภิกษุ มีอธิบายอย่างไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้ มีชิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศ ๑ อยู่ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ 
๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง ด้วยชิตประกอบด้วยเมตตาอัน 

ไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณ มิได้ ไม่มีเวร ไม , มีความเบียดเบียน แผ่ไปตลอดโลก 
ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุก สถาน ด้วยมีชิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปตลอดทิศ ๑ อยู่ ทิศที่ ๒ 
ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง ด้วยชิต ประกอบ 
ด้วยกรุณาอันไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มี ความเบียดเบียน แผ่ 
ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน ด้วยมีชิต ประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปตลอดทิศ ๑ 
อยู่ ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง 
ด้วยชิตประกอบด้วยมุทิตา อันไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความ 

เบียดเบียน แผ่ ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน ด้วยมีชิตประกอบด้วยอุเบกขา 

แผ่ไปตลอดทิศ ๑ อยู่ ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้ง เบื้องบน 
เบื้องล่าง เบื้องขวาง ด้วยชิตประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์ ถึงความ เป็นใหญ่ หาประมาณ 
มิได้ ไม่มีเวร ไม , มีความเบียดเบียน แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นอธิบายในเรื่องโภคะ ของภิกษุ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องพละของภิกษุ มีอธิบายอย่างไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมติและปัฌฌาวิมติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะสิ้นไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 60 

ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในทิฐธรรมเทียว เข้าถึงอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นอธิบายใน 
เรื่องพละของภิกษุ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นแม้กำลังสักอย่างหนึ่งอื่น อันข่มได้ แสนยาก เหมือน 
กำลังของมารนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญนี้จะเจริญขึ้นได้ อย่างนี้เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรม 
ทั้งหลาย ฯ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นยินดีชื่นชม พระภาษิต 

ของพระผู้มีพระภาคแล้วดังนี้แล ฯ 
จบ ชักกวัตติสูตร ที่ ๓ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 61 
๔. อัคคัญญสูตร 
[๕๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารบุพพาราม เป็นปราสาท ของนาง 
วิสาขามิคารมารดา เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล วาเสฏฐ สามเณรกับภารทวาชสามเณร 
เมื่อจำนงความเป็นภิกษุอยู่ อยู่อบรมในสำนักภิกษทั้งหลาย เย็นวัน 

หนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้น เสด็จลงจาก ปราสาทแล้ว ทรงจงกรมอยู่ ณ ที่ 
แจ้งในร่มเงาปราสาท วาเสฏฐสามเณรได้เห็น พระผู้มีพระภาค เสด็จออกจากที่หลีกเร้น เสด็จ 
ลงจากปราสาทกำลังเสด็จจงกรม อยู่ในที่แจ้ง ในร่มเงาปราสาทในเวลาเย็น ครั้นแล้วจึงเรียก 
ภารทวาชสามเณรมาพูดว่า ดูกรภารทวาชะผู้มีอายุ นี้พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นใน 
เวลา เย็น เสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู่ ณ ที่แจ้งในร่มเงาปราสาท เรามาไปกัน เถิด พากันเข้า 

ไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ บางทีเราจะได้ฟ้งธรรมีกถา เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์บ้างเป็น 
แม่นมื่น ส่วนภารทวาชสามเณรรับคำของ วาเสฏฐสามเณรแล้ว ทันใดนั้น วาเสฏฐสามเณร 
กับภารทวาชสามเณร พากัน เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มี 
พระภาค แล้ว ชวนกันเดินตามเสด็จพระองค์ผู้กำลังเสด็จจงกรมอยู่ ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค 
ตรัสเรียกวาเสฏฐสามเณรมาแล้วตรัสว่า ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั้งสอง มีชาติเป็น 
พราหมณ์ มีตระกูลเป็นพราหมณ์ออกบวชจากตระกูลพราหมณ์ ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ 
พวกพราหมณ์ไม่ด่าว่าเธอทั้งสองบ้างดอกหรือ ฯ 

สามเณรทั้งสองนั้นจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกพราหมณ์ พากันด่าว่าข้า 
พระองค์ทั้ง ๒ ด้วยคำเหยียดหยามอย่างสมใจ อย่างเต็มที่ ไม่มีลดหย่อนเลย พระผู้มี 
พระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่า ก็พวกพราหมณ์พากันด่าว่าเธอ ทั้งสองด้วยถ้อยคำอันเหยียดหยาม 
อย่างสมใจ อย่างเต็มที่ ไม่มีลดหย่อนอย่างไร เล่า สามเณรทั้งสองกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ พวกพราหมณ์พากันว่า อย่างนั้ว่า พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะที่ประเสริฐที่สุด วรรณะ 
อื่นเลวทราม พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอื่นเป็นวรรณะดำ พราหมณ์พวกเดียว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 62 

บริสุทธ พวกอื่นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ”ไม่ พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจาก อุระ เกิดจาก 
ปากของพรหม มีกำเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น เป็นทายาท ของพรหม เจ้าทั้งสองคนมา 
ละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเสียแล้ว ไปเข้ารีดวรรณะที่เลวทราม คือ พวกสมณะที่มีศีรษะโล้น 
เป็นพวกคฤหบดี เป็นพวกดำ เป็น พวกเกิดจากเท้าของพรหม เจ้าทั้งสองคนมาละพวกที่ประ 

เสริฐที่สุดใดเสีย ไป เข้ารีดวรรณะเลวทราม คือพวกสมณะที่มีศีรษะโล้น เป็นพวกคฤหบดี 
เป็นพวกดำ เป็นพวกเกิดจากเท้าของพรหม ข้อนั้นไม่ดี ไม่สมควรเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พวกพราหมณ์พากันดำว่าข้าพระองค์ทั้งสองด้วยถ้อยคำที่เหยียดหยาม อย่างสมใจอย่างเต็มที่ 
ไม่มีลดหย่อนเลยอย่างนี้แล พระองค์จึงตรัสว่า ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณ์ 
ระลึกถึงเรื่องเก่าของพวกเขาไม , ได้ จึงพากันพูดอย่างนี้ พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะที่ประเสริฐ 
ที่สุด วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณ์ พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอื่นเป็นวรรณะดำ พราหมณ์ 
พวกเดียวบริสุทธ พวกอื่นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ”ไม่ พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอุระ 

เกิด จากปากของพรหม มีกำเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น เป็นทายาทของพรหม ดังนี้ 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ตามที่ปรากฎอยู่แล คือ นางพราหมณี ทั้งหลายของพวกพราหมณ์ 
มีระดูบ้าง มีครรภ์บ้าง คลอดอยู่บ้าง ให้ลูกกินนม อยู่บ้าง อันที่จริง พวกพราหมณ์เหล่านั้น 
ก็ล้วนแต่เกิดจากช่องคลอดของนาง พราหมณีทั้งนั้น พากันอวดอ้างอย่างนี้ว่า พราหมณ์พวกเดียว 
เป็นวรรณะที่ประเสริฐ ที่สุด วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอื่น 

เป็น วรรณะดำ พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธ พวกอื่นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ”ไม่ พวก 
พราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกำเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น 
เป็นทายาทของพรหม เขาเหล่านั้นกล่าวตู่พรหม และพูดเท็จ ก็จะประสบแต่บาปเป็นอันมาก ฯ 
[๕๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหล่านี้มีอยู่สี่คือ กษัตริย์ พราหมณ์ 
แพศย์ ศูทร ก็กษัตริย์บางพระองค์ในโลกนี้มีปรกติฆ่าสัตว์มีปรกติลักทรัพย์ มีปรกติ 
ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดกำหยาบ พูดเพ้อเจ , อ ละโมบ 
มาก คิดปองร้ายผู้อื่น มีความเห็นผิด ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังที่กล่าวมานี้ 
แล ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล เป็นธรรมมีโทษ นับว่าเป็นธรรมมีโทษ เป็น 
ธรรมไม่ควรเสพ นับว่าเป็นธรรมไม่ควรเสพ ไม , ควรเป็นอริยธรรม นับว่าไม , ควรเป็นอริยธรรม 
เป็นธรรมดำ มีวิบากดำ วิญญชนติเตียน อกุศลธรรมเหล่านั้น มีปรากฏอยู่แบ้ ในกษัตริย์บาง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 63 

พระองค์ในโลกนี้ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้พราหมณ์บางคน ในโลกนี้ฯลฯ แม้แพศย์ 
บางคนในโลกนี้ฯลฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้ศูทรบางคนในโลกนี้มีปรกติฆ่าสัตว์ มีปรกติลักทรัพย์ 
มีปรกติประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ 
ละโมภมาก คิดปองร้ายผู้อื่น มีความเห็นผิด ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังที่ 
กล่าวมานี้แล ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล เป็นธรรมมีโทษ นับว่าเป็นธรรมมี 
โทษ เป็นธรรมไม , ควรเสพ นับว่าเป็นธรรมไม , ควรเสพ ไม่ควรเป็นอริยธรรม นับว่าไม่ควร 
เป็นอริยธรรม เป็นธรรมดำ มีวิบากดำ ริญญชนติเตียน ธรรมเหล่านั้นมีปรากฎอยู่แม้ใน 
ศูทร บางคนในโลกนี้ฯ 

[๕๓] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝ่ายกษัตริย์บางพระองค์ในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาด 
จากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจาก การประพฤติผิดในกาม เป็นผู้ 
เว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูด ส่อเสียด เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 
เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ ไม่ ละโมภมาก ไม่คิดปองร้ายผู้อื่น มีความเห็นชอบ ดูกร 

วาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังที่กล่าวมานี้แล ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล 
เป็นธรรม ไม่มีโทษ นับว่าเป็นธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมที่ควรเสพ นับว่าเป็นธรรมที่ ควรเสพ 
ควรเป็นอริยธรรม ควรนับว่าเป็นอริยธรรม เป็นธรรมขาว มีวิบากขาว ริญญชนสรรเสริญ 
ธรรมเหล่านั้นมีปรากฏอยู่แม้ในกษัตริย์บางพระองค์ในโลกนี้ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้ 
พราหมณ์บางคนในโลกนี้ฯลฯ แม้แพศย์บางคน ในโลกนี้ฯลฯ แม้ศูทรบางคนในโลกนี้เป็น 
ผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ฯลฯ ไม , ละโมภมาก ไม , คิดปองร้ายผู้อื่น มีความเห็นชอบ ด้วยประการ 
ดังที่กล่าวมานี้แล ธรรมเหล่าใดที่เป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล เป็นธรรมไม่มีโทษ นับว่าเป็นธรรม 
ไม่มี โทษ เป็นธรรมที่ควรเสพ นับว่าเป็นธรรมที่ควรเสพ ควรเป็นอริยธรรม นับว่า ควรเป็น 
อริยธรรม เป็นธรรมขาว มีวิบากขาว วิญญชนสรรเสริญ ธรรมเหล่านั้น มีปรากฏอยู่แม้ในศูทร 
บางคนในโลกนี้ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมื่อวรรณะ ทั้งสี่เหล่านี้แล รวมเป็นบุคคลสองจำพวก 

คือพวกที่ตั้งอย่ในธรรมดำ วิฌฌชนติเตียนจำพวกหนึ่ง พวกที่ตั้งอย่ในธรรมขาว ริฌณชนสรร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 64 

เสริญจำพวกหนึ่ง เช่นนี้ไฉนพวกพราหมณ์จึงพากันอวดอ้างอยู่อย่างนี้ว่า พราหมณ์พวกเดียว 
เป็นวรรณะที่ประเสริฐที่สุด วรรณะอื่นเลวทราม พวกพราหมณ์เป็นวรรณะขาว พวกอื่นเป็น 
วรรณะดำ พราหมณ์ , พวกเดียวบรสุทธิ ๙ พวกอื่นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ”ไม่ พราหมณ์พวก 
เดียวเป็นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มี กำเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น เป็น 
ทายาทของพรหม ดังนี้เล่า ท่านผู้รู้ ทั้งหลายย่อมไม , รับรองถ้อยคำของพวกเขา ข้อนั้นเพราะเหตุ 
ไร ดูกรวาเสฏฐะและ ภารทวาชะ เพราะว่า บรรดาวรรณะทั้งสี่เหล่านั้น ผู้ใดเป็นภิกษุสิ้น 
กิเลสและอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำ ท้าเสร็จแล้ว ได้วางภาระเสีย แล้ว 
ลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว สิ้นเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้ว หลุดพ้นไปแล้วเพราะรู้โดยชอบ 
ผู้นั้นปรากฏว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายโดยชอบธรรมแท้ มิได้ ปรากฎโดยไม่ชอบธรรมเลย ด้วย 
ว่าธรรมเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู , ชน ทั้งใน เวลาที่เห็นอยู่ ทั้งในเวลาภายหน้า ดูกรวาเสฏฐะ 
และภารทวาชะ โดยบรรยาย นี้แล เธอทั้งสองพึงทราบเถิดว่า ธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่ 
สุดในหมู , ชน ทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ ทั้งในเวลาภายหน้า ฯ 

[๕๔] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ทรงทราบ แน่ชัดว่า 
พระสมณโคดมผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงผนวชจากศากยตระกูล ดังนี้ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ 
พวกศากยตระกูลยังต้องเป็นผู้โดยเสด็จพระเจ้าปัสเสน ทิโกศลอยู่ทุกๆ ขณะและพวกเจ้าศากยะ 
ต้องทำการนอบน้อม กราบไหว้ ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมในพระเจ้าปัสเสนทิโกศล 
อยู่ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังที่กล่าวมานี้แล พวกเจ้าศากยะยังต้องกระทำการ 
นอบน้อม กราบไหว้ ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมอันใดอยู่ในพระเจ้าปัสเสนทิโกศล 
แต่งถึงกระนั้น กิริยาที่นอบน้อม กราบไหว้ ต้อนรับ อัญชลี กรรม และสามีจิกรรมอันนั้น 
พระเจ้าปัสเสนทิโกศลก็ยังทรงกระทำอยู่ในตถาคต ด้วยทรงถือว่า พระสมณโคดมเป็นผู้มีพระชาติ 
สูง เรามีชาติตํ่ากว่า พระสมณ โคดมเป็นผู้มีพระกำลัง เรามีกำลังน้อยกว่า พระสมณ 
โคดมเป็นผู้มีคุณน่าเลื่อมใส เรามีคุณน่าเลื่อมใสน้อยกว่า พระสมณโคดมเป็นผู้สูงศักดิ” , เราเป็น 

ผู้ตํ่าศักดิ”กว่า ดังนี้ แต่ที่แท้ พระเจ้าปัสเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไหว้ 
ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ 
โดยปริยายนี้แล เธอทั้งสองพึงทราบเถิดว่า ธรรม เท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู , ชน ทั้ง 
ในเวลาที่เห็นอยู่ ทั้งในเวลาภายหน้า ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 65 

[๕๕] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่า ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั้งสองคนมี 
ชาติก็ต่างกัน มีชื่อก็เพี้ยนกัน มีโคตรก็แผกกัน มีตระกูลก็ผิดกัน พากันทั้งเหย้าเรือนเสีย มา 
บวชเป็นบรรพชิต เมื่อจะมีผู้ถามว่า ท่านทั้งสองนี้เป็น พวกไหน เธอทั้งสองพึงตอบเขาว่า 
ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นพวกพระสมฌศากยบุตร ดังนี้เถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ผู้'ใดแล 
มีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่ รากแก้วคืออริยมรรค ประดิษฐานมั่นคง อันสมฌพราหมณ์ เทวดา 
มาร พรหม หรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลก ไม , พรากไปได้ ควรเรียกผู้นั้นว่า เป็นบุตรเกิดแต่พระอุระ 
เกิดแต่พระโอฐของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้เกิดแต่พระธรรม เป็นผู้ที่พระธรรม เนรมิตขึ้น เป็นผู้ 
รับมรดกพระธรรม ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคำว่า ธรรมกาย ก็ดี ว่าพรหมกาย ก็ดี ว่าธรรมภูต ก็ดี ว่า 
พรหมภูต ก็ดี เป็นชื่อของตถาคต ฯ 

[๕๖] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยล่วง ระยะกาลยืดยาว 
ช้านานที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกำลังพินาศอยู่ โดยมากเหล่า สัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสสร 
พรหม สัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจ มีปีดึเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง 
สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิต อยู่ในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวช้านาน ดูกรวาเสฏฐะ 
และภารทวาชะ มีสมัยบางครั้ง บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวช้านาน ที่โลกนั้จะกลับเจริญ 
เมื่อโลกกำลังเจริญ อยู่โดยมาก เหล่าสัตว์'พากันจุติจากชั้นอาภัสสรพรหมลงมาเป็นอย่างนี้และ 
สัตว์นั้น ได้สำเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ 

อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวช้านาน ก็แหละ สมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้ 
แลเป็นนั้าทั้งนั้น มืดมนแลไม , เห็นอะไร ดวงจันทร์และ ดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฎ ดวงดาวนักษัตร 
ทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฎ กลางวันกลาง คืนก็ยังไม่ปรากฎ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยังไม่ปรากฎ 
ฤดูและปีก็ย้งไม่ปรากฎ เพศชายและเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฎ สัตว์ทั้งหลาย ถึงซึ่งอันนับเพียงว่า 

สัตว์เท่า นั้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นต่อมา โดยล่วงระยะกาลยืดยาวช้านาน เกิด 
ง้วนดินลอยอยู่บนนั้าทั้วไป ได้ปรากฎแก , สัตว์เหล่านั้นเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยว ให้งวด แล้ว 
ตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบน ฉะนั้นง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใส 
หรือเนยข้นอย่างดี ฉะนั้น มีรสอร่อยดุจรวงผึ้ง เล็กอันหาโทษมิได้ ฉะนั้น ฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมามีสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลนพูดว่า ท่าน ผู้เจริญทั้งหลาย 
นี่ชักเป็นอะไร แล้วเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลองลิ้มด เมื่อเขาเอา นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลองลิ้มดอย่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 66 

ง้วนดินได้ซาบซ่านไปแล้ว เขาจึงเกิดความอยาก ขึ้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้สัตว์ 

พวกอื่นก็พากันกระทำตามอย่างสัตว์นั้น เอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลองลิ้มลู เมื่อสัตว์เหล่านั้นพากัน 

เอานิ้วช้อนง้วนสินขึ้นลอง ลิ้มดูอยู่ ง้วนดินได้ซาบซ่านไปแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงเกิดความอยากขึ้น 

ต่อมาสัตว์ เหล่านั้นพยายามเพื่อจะปันง้วนดินให้เป็นคำๆ ด้วยมือแล้วบริโภค ดูกรเสฏฐะและ 

ภารทวาชะ ในคราวที่พวกสัตว์พยายามเพื่อจะปันง้วนสินให้เป็นคำๆ ด้วยมือแล้วบริโภคอยู่ 

นั้น เมื่อรัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปแล้ว ดวงจันทร์และดวง อาทิตย์ก็ปรากฏ เมื่อดวงจันทร์แล 

ดวงอาทิตย์ปรากฏแล้ว ดวงดาวนักษัตรทั้งหลาย ก็ปรากฏ เมื่อดวงดาวนักษัตรปรากฏ 

แล้ว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมื่อ กลางคืนและกลางวันปรากฏแล้ว 

เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ เมื่อเดือนหนึ่ง และกึ่งเดือนปรากฏอยู่ ฤดูและ'ปีก็ปรากฏ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วย เหตุเพียงเท่านี้แล โลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นมาอีก ฯ 

[๕๗] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันบริ โภคง้วนสิน 
รับประทานง้วนสิน มีง้วนสินเป็นอาหาร ดำรงอยู่ได้สิ้นกาลช้านาน ด้วยเหตุที่สัตว์เหล่า 
นั้นมัวเพลินบริโภคง้วนสินอยู่ รับประทานง้วนสิน มีง้'วนสิน เป็นอาหาร ดำรงอยู่ได้สิ้นกาลช้า 
นาน สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกที ทั้ง ผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไป สัตว์ 
บางพวกมีผิวพรรณงาม สัตว์บางพวกมี ผิวพรรณไม่งาม ในสัตว์ทั้งสองพวกนั้น สัตว์'พวกที่มี 
ผิวพรรณงามนั้นพากันดูหมิ่น สัตว์พวกที่มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน 
พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่าพวกเรา ดังนี้เมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้นเกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกัน 
ขึ้น เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัย ง้วนสินก็หายไป เมื่อง้วนดินหายไป แล้ว 
สัตว์เหล่านั้นจึงพากันจับกลุ่ม ครั้นแล้ว ต่างก็บ่นถึงกันว่า รสดีจริง รส ดีจริง ดังนี้ถึงทุกวันนี้ 
ก็เหมือนกัน คนเป็นอันมากได้ของที่มีรสดีอย่างใดอย่าง หนึ่ง มักพูดกันอย่างนี้ว่า รสอร่อยแท้ๆ 
รสอร่อยแท้ๆ ดังนี้พวกพราหมณ์ ระลึกได้ถึงอักขระ ที่รู้กันว่าเป็นของดี เป็นของโบราณนั้นเท่านั้น 
แต่ไม , รู้ชัดถึง เนื้อความแห่งอักขระนั้นเลย ฯ 

[๕๘] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นต่อมา เมื่อง้วนสินของสัตว์ เหล่านั้นหายไปแล้ว 
ก็เกิดมีกระบิสินขึ้น กระบิสินนั้นปรากฏลักษณะคล้ายเห็ด กระบิสินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 67 

รส มีสีเหมือนเนย , ใส หรือเนยข้นอย่างดีฉะนั้น ได้มีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิได้ฉะนั้น 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นพยายามจะบริโภคกระบิดิน สัตว์เหล่านั้น 
บริโภคกระบิดินอยู่ รับประทานกระบิสิน มีกระบิสินเป็นอาหาร ดำรงอยู่ได้สิ้นกาลนาน ดูกร 
วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยประการที่สัตว์เหล่านั้นบริโภคกระบิสินอยู่ รับประทานกระบิสิน 
มีกระบิสินเป็นอาหาร ดำรงอยู่ได้สิ้นกาลช้านาน สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้า ขึ้นทุกที 
ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม สัตว์ บางพวกมีผิวพรรณไม่งาม 
ในสัตว์ทั้งสองจำพวกนั้น สัตว์พวกที่มีผิวพรรณงาม พากันลูหมิ่นสัตว์พวกที่มีผิวพรรณไม่งามว่า 
พวกเรามีผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่าพวกเรา ดังนี้เมื่อสัตว์ทั้งสอง 
พวกนั้น เกิดมีการไว , ตัวดู หมิ่นกันขึ้น เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัย กระบิสินก็ 

หายไป เมื่อกระบิ สินหายไปแล้ว ก็เกิดมีเครือดินขึ้น เครือดินนั้นปรากฏคล้ายผลมะพร้าว 
ทีเดียว เครือดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีรสกลิ่นมีสีคล้ายเนยใสหรือเนยข้นอย่างดี ฉะนั้น 
ได้มีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิได้ฉะนั้น ฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นพยายามจะบริโภค เครือดิน 
สัตว์เหล่านั้นบริโภคเครือสินอยู่ รับประทานเครือสิน มีเครือสินเป็น อาหาร ดำรงมาได้สิ้นกาล 
ช้านาน โดยประการที่สัตว์เหล่านั้นบริโภคเครือสินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั้นเป็นอาหาร 
ดำรงมาได้สิ้นกาลช้านาน สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกที ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตก 
ต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม สัตว์บางพวกมีผิวพรรณไม , งาม ในสัตว์ทั้งสองพวกนั้น 
สัตว์พวกที่มีผิวพรรณงาม พากันลูหมิ่นพวกที่มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามี ผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน 
พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่าพวกเรา ดังนี้เมื่อสัตว์ทั้งสอง พวกนั้นเกิดมีการไว้ตัวลูหมิ่นกัน 

เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัย เครือดิน ก็หายไป เมื่อเครือดินหายไปแล้ว สัตว์เหล่า 

นั้นก็พากันจับกลุ่ม ครั้นแล้วต่างก็ บ่นถึงกันว่า เครือดินได้เคยมีแก่พวกเราหนอ เดี๋ยวนี้ 

เครือดินของพวกเราได้สูญหายเสียแล้วหนอ ดังนี้ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกัน คนเป็นอันมาก 
พอถูกความระทมทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบ ก็มักบ่นกันอย่างนี้ว่า สิ่งของของเราทั้งหลาย 
ได้เคยมีแล้วหนอ แต่เดี๋ยวนี้สิ่งของของเราทั้งหลายได้มาสูญหายเสียแล้วหนอ ดังนี้ พวก 
พราหมณ์ระลึกได้ถึงอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณนั้นเท่านั้นแต่ไม , รู้ชัดถึงเนื้อความ 
แห่งอักขระนั้นเลย ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 68 

[๕๙] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นต่อมา เมื่อเครือดินของสัตว์ เหล่านั้นหายไป 
แล้ว ก็เกิดมีข้าวสาลีขึ้นเองในที่ที่ไม่ต้องไถ เป็นข้าวไม , มีรำ ไม , มี แกลบ ขาวสะอาด กลิ่นหอม 

มีเมล็ดเป็นข้าวสาร ตอนเย็นสัตว์เหล่านั้นนำเอา ข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น 
ตอนเช้า 1 ข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็ งอกขึ้นแทนที่ ตอนเช้าเขาพากันไปนำเอาข้าวสาลีใดมา 
เพื่อบริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกแล้วก็งอกขึ้นแทนที่ ไม่ปรากฏว่าบก 
พร่อง ไปเลย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น พวกสัตว์บริโภคข้าวสาลีที่เกิด ขึ้นเอง 
ในที่ที่ไม่ต้องไถ พากันรับประทานข้าวสาลีนั้น มีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหาร ดำรงมาได้สิ้นกาล 
ช้านาน ก็โดยประการที่สัตว์เหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีอันเกิดขึ้นเองอยู่ รับประทานข้าวสาลีนั้น 
มีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหาร ดำรงมาได้สิ้นการช้านาน สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกที 
ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่าง กันออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏ 
นัยว่า สตรีก็ เพ่งดูบุรุษอยู่เสมอ และบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ เมื่อคนทั้งสองเพศ ต่างก็เพ่ง 
ดูกันอยู่เสมอ ก็เกิดความกำหนัดขึ้น เกิดความเร่าร้อนขึ้นในกาย เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัย 
เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน ฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมัยนั้นแล สัตว์พวกใดเห็นพวก อื่นเสพเมถุน 
ธรรมกันอยู่ ย่อมโปรยฝ่นใส่บ้าง โปรยเถ้าใส่บ้าง โยนมูลโคใส่บ้าง พร้อมกับพูดว่า 
คนชาติชั่ว จงฉิบหาย คนชาติชั่ว จงฉิบหาย ดังนี้แล้วพูดต่อไปว่า ก็ทำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์ 
จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่า ข้อที่ว่ามานั้น จึงได้ เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ในชนบทบางแห่ง 
คนทั้งหลาย โปรยฝ่นใส่ บ้าง โปรยเถ้าใส่บ้าง โยนมูลโคใส่บ้าง ในเมื่อเขาจะนำสัตว์ที่ประพฤติ 
ชั่วร้าย ไปสู่ตะแลงแกง พวกพราหมณ์มาระลึกถึงอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดี อันเป็นของ โบราณนั้น 
เท่านั้น แต่พวกเขาไม , รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลย ฯ 

[๖๐] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมัยนั้นการโปรยฝ่นใส่กันเป็นต้น นั้นแล 
สมมติกันว่าไม่เป็นธรรม มาในบัดนี้สมมติกันว่าเป็นธรรมขึ้น ก็สมัยนั้น สัตว์พวกใด เสพ 
เมถุนกัน สัตว์พวกนั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม , ได้ สิ้นสองเดือนบ้าง สามเดือนบ้าง ดูกรวาเสฏฐะ 
และภารทวาชะ เมื่อใดแล สัตว์ทั้งหลายพา กันเสพอสัทธรรมนั่นอยู่เสมอ เมื่อนั้น จึงพยายาม 
สร้างเรือนกันขึ้น เพื่อเป็นที่ กำบังอสัทธรรมนั้น ครั้งนั้น สัตว์ผู้หนึ่ง เกิดความเกียจคร้านขึ้น จึงได้ 
มีความ เห็นอย่างนี้ว่า ดูกรท่านผู้เจริญ เราช่างลำบากเสียนี่กระไร ที่ต้องไปเก็บข้าวสาลี มา ทั้งใน 
เวลาเย็นสำหรับอาหารเย็น ทั้งในเวลาเช้าสำหรับอาหารเช้า อย่ากระ นั้นเลย เราควรไปเก็บเอาข้าว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 69 

สาลีมาไว้เพื่อบริโภคทั้งเย็นทั้งเช้าเสียคราวเดียวเถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่นั้นมา 
สัตว์ผู้นั้นก็ไปเก็บเอาช้าวสาลีมาไว้ เพื่อบริโภคทั้งเย็นทั้งเช้าเสียคราวเดียวกัน ฉะนี้แล ดูกร 
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตว์ผู้หนึ่งเช้าไปหาสัตว์ผู้นั้นแล้วชวนว่า ดูกรสัตว์ผู้เจริญ 
มาเถิด เรา จักไปเก็บข้าวสาลีกัน สัตว์ผู้นั้นตอบว่า ดูกรสัตว์ผู้เจริญ ฉันไปเก็บเอาข้าวสาลี 
มาไว้เพื่อบริโภคพอทั้งเย็นทั้งเช้าเสียคราวเดียวแล้ว ต่อมา สัตว์ผู้นั้นถือตามแบบ อย่างของสัตว์ 
ผู้นั้น จึงไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียวเพื่อสองวัน แล้วพูดว่า ได้ยินว่า แม้อย่างนั้ก็ดีเหมือน 
กันท่านผู้เจริญ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อ มาสัตว์อีกผู้หนึ่ง เข้าไปหาสัตว์ผู้นั้น แล้วชวน 
ว่า ดูกรสัตว์ผู้เจริญ มาเถิด เรา จักไปเก็บข้าวสาลีกัน สัตว์ผู้นั้นตอบว่า ดูกรสัตว์ผู้เจริญ 
ฉันไปเก็บเอาข้าวสาลี มาไว้เพื่อบริโภคพอทั้งเย็นทั้งเข้าเสียคราวเดียวแล้ว ฯ 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตว์ผู้นั้นถือตามแบบอย่างของ สัตว์นั้น 
จึงไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียว เพื่อสี่วัน แล้วพูดว่า แม้อย่างนี้ ก็ดีเหมือนกัน ท่านผู้เจริญ 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตว์อีกผู้หนึ่งเข้าไปหาสัตว์ผู้นั้น แล้วชวนว่า ดูกรสัตว์ผู้ 
เจริญ มาเถิด เราชักไปเก็บข้าวสาลี กัน สัตว์ผู้นั้นตอบว่า ดูกรสัตว์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าได้ไปเก็บ 
ข้าวสาลีมาไว้คราวเดียว เพื่อสี่วันแล้ว ครั้งนั้นแล สัตว์ผู้นั้น ถือตามแบบอย่างของสัตว์นั้น 
จึงไปเก็บ ข้าวสาลีมาไว้คราวเดียว เพื่อแปดวัน แล้วพูดว่า แม้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันท่านผู้เจริญ 
เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพยายามเก็บข้าวสาลีสะสมไว้เพื่อบริโภคกัน ขึ้น เมื่อนั้นแล 
ข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวมีรำห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ้มเมล็ด บ้าง ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับ 
งอกแทนปรากฏว่าขาดเป็นตอนๆ (ตั้งแต่นั้นมา)จึงได้มีข้าวสาลีเป็นกลุ่มๆ ฯ 

[๖๑] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นพากันมาจับกลุ่ม ครั้น 
แล้วต่างก็มาปรับทุกข์กันว่า ดูกรท่านผู้เจริญ เดี๋ยวนี้เกิดมีธรรม ทั้งหลายอันเลวทรามปรากฏขึ้น 
ในสัตว์ทั้งหลายแล้ว ด้วยว่า เมื่อก่อนพวกเราได้ เป็นผู้สำเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมี 
ซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในวิมานนั้นสิ้นกาล 
ยืดยาวช้านาน บาง ครั้งบางคราวโดยระยะยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอยขึ้นบนนั้า ทั่วไปแก่เรา 
ทุกคน ง้วนสินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคนพยายามปันง้วนสินกระทำให้เป็น 
คำๆ ด้วยมือทั้งสองเพื่อจะบริโภค เมื่อพวกเราทุกคน พยายามปันง้'วนสินกระ ทำให้เป็นคำๆ 
ด้วยมือทั้งสองเพื่อจะบริโภคอยู่ รัศมีกายก็หายไป เมื่อรัศมีกาย หายไปแล้ว ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
ก็ปรากฏขึ้น เมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น แล้ว ดาวนักษัตรทั้งหลายก็ปรากฏขึ้น เมื่อดวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 70 

ดาวนักษัตรทั้งหลายปรากฏขึ้นแล้ว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏขึ้น เมื่อกลางคืนและกลางวัน 
ปรากฎขึ้นแล้ว เดือน หนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏขึ้น เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏขึ้นแล้ว 
ฤดูและ ปีก็ปรากฏ 

พวกเราทุกคนบริโภคง้วนดินอยู่ รับประทานง้วนสิน มีง้'วนสินเป็น อาหารดำรงชีพอยู่ 
ได้สิ้นกาลช้านาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏ ขึ้นแก , พวกเรา ง้วนสินจึงหายไป 
เมื่อง้วนสินหายไปแล้ว จึงมีกระบิสินปรากฏขึ้น ระบิดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส 

พวกเราทุกคนบริโภคระบิสิน เมื่อพวกเราทุกคนบริโภคระบิดินนั้นอยู่ รับประทานระบิสิน 
มีระบิสินเป็นอาหาร ดำรงอยู่ได้สิ้นกาลช้านาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏ 
ขึ้นแก , พวกเรา ระบิดินจึงหายไป เมื่อระบิดินหายไปแล้ว จึงมีเครือดินปรากฏขึ้น เครือสิน 

นั้น ถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคนพยายามบริโภคเครือดิน เมื่อพวกเรา ทุกคนบริโภค 

เครือสินนั้นอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินเป็นอาหาร ดำรงอยู่ ได้สิ้นกาลช้านาน เพราะมี 
ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเรา เครือดินจึงหายไป 
เมื่อเครือสินหายไปแล้ว จึงมีช้าวสาลีปรากฏขึ้นเองในที่ไม่ต้องไถ เป็นข้าวที่ไม , มีรำ ไม , มี 
แกลบ ขาวสะอาด กลิ่นหอม มีเมล็ดเป็นข้าว สาร ตอนเย็นพวกเราทุกคนไปนำเอาข้าวสาลีชนิดใด 
มาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ ตอนเช้าพวกเรา 
ทุกคนไปนำเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็น ข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ด สุกก็ 
งอกขึ้นแทนที่ ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย เมื่อพวกเราทุกคนบริโภคข้าวสาลี ซึ่งเกิดขึ้นเองในที่ 
ไม่ต้องไถอยู่ รับประทานข้าวสาลีนั้น มีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหาร ดำรงอยู่ได้สิ้นกาลช้านาน เพราะมี 
ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏขึ้นแก่ พวกเรา ข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวมีรำหุ้มเมล็ดบ้าง 
มีแกลบห่อเมล็ดไว้บ้าง แบ้ต้นที่เกี่ยวแล้วก็ไม่งอกขึ้นแทนที่ ปรากฏว่าขาดเป็นตอนๆ จึงได้มี 
ข้าวสาลี เป็นกลุ่มๆ อย่ากระนั้นเลย พวกเราควรมาแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกัน เสียเถิด 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นแล้ว สัตว์ทั้งหลายจึงแบ่งข้าวสาลี ปักปันเขตแดนกัน ฯ 
[๖๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตว์ผู้หนึ่งเป็นคน โลภ สงวนส่วน 
ของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม , ได้ให้มาบริโภค สัตว์ ทั้งหลายจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้น 
ครั้นแล้ว ได้ตักเตือนอย่างนี้ว่า แน่ะสัตว์ ผู้เจริญ ก็ท่านกระทำกรรมชั่วช้านัก ที่สงวนส่วนของ 
ตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่ เขาไม , ได้ให้มาบริโภค ท่านอย่าได้กระท่ากรรมชั่วช้าเห็นปานนี้ 
อีกเลย ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์ผู้นั้นแล รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้ว แบ้ครั้ง ที่ ๒ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 71 

... แม้ครั้งที่ ๓ สัตว์นั้นสงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม , ได้ ให้มาบริโภค สัตว์ 
เหล่านั้นจึงช่วยกันขับสัตว์ผู้นั้น ครั้นแล้ว ได้ตักเตือนว่า แน่ะ สัตว์ผู้เจริญ ท่านทำกรรมอันชั่ว 
ช้านัก ที่สงวนส่วนของตนไว้ ไปเอาส่วน ที่เขาไม , ได้ให้มาบริโภค ท่านอย่าได้กระทำกรรมอัน 
ชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลย สัตว์ พวกหนึ่งประหารด้วยฝ่ามือ พวกหนึ่งประหารด้วยก้อนดินบ้าง พวก 
หนึ่งประหาร ด้วยท่อนไม้ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเช่นนั้นเป็นต้นมา การ 
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม , ได้ให้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถือ 
ท่อนไม้จึงปรากฏ ครั้งนั้นแล พวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุม กัน ครั้นแล้ว ต่างก็ปรับทุกข์กันว่า 

พ่อเอ๋ย ก็การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม , ได้ ให้ชักปรากฏ การติเตียนชักปรากฏ การพูดเท็จชักปรากฏ 
การถือท่อนไม้ชัก ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั้นเกิดปรากฏแล้วในสัตว์ 
ทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย พวกเราชักสมมติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควร ว่ากล่าวได้โดยชอบ 
ให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบ ให้เป็นผู้ขับไล่ ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบ ส่วนพวก 
เราชักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก , ผู้นั้น ดังนี้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้น 
พากันเข้าไปหาสัตว์ที่ สวยงามกว่า น่าดูน่าชมกว่า น่าเลื่อมใสกว่า และน่าเกรงขามมากกว่า 
สัตว์ทุกคน แล้ว จึงแจ้งเรื่องนี้ว่า ข้าแต่สัตว์ผู้เจริญ มาเถิดพ่อ ขอพ่อจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว 

ได้โดยชอบ จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบ จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้ โดยชอบเถิด ส่วน 
พวกข้าพเจ้าชักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่พ่อ ดูกรวาเสฏฐะและ ภารทวาชะ สัตว์ผู้นั้นแลรับคำของ 
สัตว์เหล่านั้นแล้ว จึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้ โดยชอบ ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบ 

ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบ ส่วนสัตว์เหล่านั้นก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้น ฯ 
[๖๓] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอัน มหาชนสมมติ ดังนี้แล 
อักขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรก เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้า เป็นใหญ่ยิ่ง 
แห่งเขตทั้งหลาย ดังนี้แล อักขระว่า กษัตริย์ กษัตริย์ จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สอง เพราะ 

เหตุที่ผู้เปีนหัวหน้ายังชน เหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรม ดังนี้แล อักขระว่า ราชา ราชา จึงอุบัติ 

ขึ้นเป็น อันดับที่สาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังนี้แล การบังเกิดขึ้น แห่งพวก 

กษัตริย์นั้น มีขึ้นได้ เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดี เป็นของโบราณ อย่างนี้แล เรื่องของสัตว์ 
เหล่านั้น จะต่างกันหรือเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือ ไม , เหมือนกัน ก็ด้วยธรรมเท่านั้น ไม , ใช่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 72 

นอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและ ภารทวาชะ ความจริง ธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุด 
ในประชุมชนทั้งในเวลา ที่เห็นอยู่ ทั้งในเวลาภายหน้า ฯ 

[๖๔] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตว์บางจำพวกได้มี ความคิดขึ้น 

อย่างนี้ว่า พ่อเอ๋ย การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม , ได้ให้จักปรากฏ การ ติเตียนจักปรากฏ การกล่าว 
เท็จจักปรากฏ การถือท่อนไม้จักปรากฏ การขับไล่ จักปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรม 
เหล่านั้นเกิดปรากฏแล้วในสัตว์ ทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมที่ชั่ว 
ช้ากันเถิด สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมที่ชั่วช้าแล้ว ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
เพราะ เหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมที่ชั่วช้าอยู่ ดังนี้แล อักขระว่า พวก พราหมณ์ๆ 
จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรก พราหมณ์เหล่านั้นพากันสร้างกระท่อมซึ่ง มุงและบังด้วยใบไม้ใน 
ราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ พวกเขา ไม , มีการหุงต้ม และไม่มีการตำข้าว 

เวลาเย็น เวลาเช้า ก็พากันเที่ยวแสวงหา อาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็น 
เวลาเช้า เขาเหล่านั้น ครั้นได้อาหารแล้ว จึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วย 
ใบไม้ใน ราวป่าอีก คนทั้งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นั้นแล้วพากันพูดอย่างนี้ว่า 

พ่อเอ๋ย สัตว์พวกนี้แลพากันมาสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า แล้วเพ่งอยู่ใน 
กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ ไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการตำข้าว เวลาเย็นเวลาเช้า ก็พากันเที่ยว 
แสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อ บริโภคในเวลาเย็นเวลาเช้า เขาเหล่านั้นครั้นได้ 
อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีก ฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั้นแล อักขระว่า พวกเจริญฌาน พวกเจริญ 
ฌาน ดังนี้จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สอง บรรดาสัตว์เหล่านั้นแล สัตว์บางพวกเมื่อไม , อาจสำเร็จ 
ฌานได้ ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า จึงเที่ยวไปยังคามและนิคมที่ใกล้เคียงแล้ว 
ก็ชัดท่าพระคัมภีร์มาอยู่ คนทั้งหลายเห็น พฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นี้นั้นแล้ว จึงพูด 

อย่างนี้ว่า พ่อเอ๋ย ก็สัตว์เหล่านี้ ไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในทวาชะ 
ราวป่า เที่ยวไปยังม้าน และนิคมที่ใกล้เคียง จัดท่าพระคัมภีร์ไปอยู่ ดูกรวาเสฏฐะและภาร 

ทวาชะ บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ ดังนี้แล อักขระว่า 
อชุฌายิกา อชุฌายิกา จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมัยนั้น 

การทรงจำ การสอน การบอกมนต์ ถูกสมมติว่าเลว มาในบัดนี้ สมมติว่าประเสริฐ ด้วยประการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 73 

ดังกล่าวมานี้แล การอุบัติขึ้นแห่งพวกพราหมณ์ นั้นมีขึ้นได้ เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็น 
ของโบราณอย่างนี้แล เรื่องของ สัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม , ต่างกันหรือไม , 

เหมือนกัน ก็ด้วยธรรม เท่านั้น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง 

ธรรม เท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน ทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ ทั้งในเวลา ภายหน้า ฯ 

[๖๕] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตว์เหล่านั้นแล สัตว์บาง จำพวกยึดมั่น 

เมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนกๆ เพราะเหตุที่สัตว์ เหล่านั้นยึดมั่นเมถุนธรรม 

แล้วประกอบการงานเป็นแผนกๆ นั้นแล อักขระว่า เวสุสา เวสฺสา ดังนี้จึงอุบัติขึ้น 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการ ดังที่กล่าวมานั้ การอุบัติขึ้นแห่งพวกแพศย์นั้นมีขึ้นได้ 
เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็น ของดี เป็นของโบราณ อย่างนี้แล เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกัน 
หรือเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม , เหมือนกัน ก็ด้วยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ฯลฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังที่กล่าวมานั้แล การอุบัติขึ้นแห่งพวก ศูทรนั้นมี 
ขึ้นได้ เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดี เป็นของโบราณ อย่างนี้แล เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่าง 

กันหรือเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม , เหมือนกัน ก็ด้วยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความ จริง ธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งใน 

เวลาที่เห็นอยู่ทั้งใน เวลาภายหน้าฯ 

[๖๖] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยอยู่ ที่กษัตริย์บ้าง พราหมณ์ บ้าง แพศย์บ้าง 
ศูทรบ้าง ตำหนิธรรมของตน จึงได้ออกจากเรือนบวชเป็น บรรพชิต ด้วยประสงค์ว่า เราจักเป็น 
สมณะ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวก สมณะจะเกิดมีขึ้นได้ จากวรรณะนั้งสี่ นี้แล เรื่องของ 

สัตว์เหล่านั้นจะต่างกัน หรือเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกัน ก็ด้วยธรรมเท่านั้น ไม่ 

ใช่ 

นอกไปจากธรรม ความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในประชุมชน ทั้งใน เวลาที่เห็นอยู่ 
ทั้งในเวลาภายหน้า ฯ 

[๖๗] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริย์ก็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... 

สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจ 
มิจฉาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิ เป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก ทั้งสิ้นฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 74 

[๖๘] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริย์ก็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทำด้วย 
อำนาจสัมมาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฐิ เป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 
กายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ 

[๖๙] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริย์ก็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สมณะก็ดี ... มีปรกติกระทำกรรมทั้งสอง [คือสุจริตและทุจริต] ด้วย กาย มีปรกติกระทำกรรม 
ทั้งสองด้วยวาจา มีปรกดึกระทำกรรมทั้งสองด้วยใจ มี ความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทำด้วย 
อำนาจความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการ กระทำด้วยอำนาจความเห็นปนกันเป็นเหตุ เบื้องหน้า 

แต่ตายเพราะกายแตก ย่อม เสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ฯ 

[๗๐] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริย์ก็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมใจ อาศัยการเจริญโพธิป้กขิยธรรม ทั้ง ๗ แล้ว ย่อมปรินิพพาน 

ในปัจจุบันนี้ทีเดียว ฯ 

[๗๑] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้วรรณะใด เป็นภิกษุ สิ้น 
อาสวะแล้ว มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ววางภาระเสียได้แล้ว ลุถึงประโยชน์ 
ของตนแล้ว หมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ วรรณะนั้นปรากฏว่า 
เป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลาย โดยธรรมแท้จริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย ดูกรวาเสฏฐะและภาร 
ทวาชะ ความ จริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในประชุมชน ทั้งในเวลาเห็นอยู่ ทั้งใน 

เวลาภายหน้า ฯ 

[๗๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้สนังกุมารพรหมก็ได้ภาษิต คาถาไว้ว่า 

กษัตริย์เป็นประเสริฐที่สุด ในหมู , ชนผู้รังเกียจ 
ด้วยโคตร ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เป็นประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ ฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็คาถานั้สนังกุมารพรหมขับถูกไม่ผิด ภาษิต ไว้ถูก ไม , ผิด 
ประกอบด้วยประโยชน์ มิใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เราเห็น ด้วย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาช 
ถึงเราก็กล่าวอย่างนี้ว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 75 

กษัตริย์เป็นประเสริฐที่สุดในหมู , ชนผู้รังเกียจ 
ด้วยโคตร ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เป็นประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์แล้ว วาเสฏฐะและภารทวาชะยินดี ชื่นชมพระภาษิต 
ของพระผู้มีพระภาคแล้วแล ฯ 

จบ อัคคัฌฌสตร ที่ ๔ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 76 

๕. สัมปสาทนึยสูตร (๒๘) 


[๗๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี เขตเมือง 
นาลันทา ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นึ่ง ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นนึ่งเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูล พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค อย่างนี้ว่า ทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน ไม่มีสมณะหรือ 

พราหมณ์อื่นที่จะมี ความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรสารีบุตร เธอกล่าวอาสภิวาจานี้ประเสริฐแท้เธอบันลือ 
สีหนาทซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค 
อย่างนี้ว่า ทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน ไม , มีสมณะ หรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่า 

พระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ 

[๗๔] ดูกรสารีบุตร เธอกำหนดใจด้วยใจ แล้วรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจ้าทั้งหมด ซึ่งได้มีแล้วในอดีต ว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้น ได้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้ 
มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติ อย่างนี้ได้ละหรือ ฯ 

สา. ข้อนั้นเป็นไปไม , ได้เลย พระเจ้าข้า ฯ 

ดูกรสารีบุตร ก็เธอกำหนดใจด้วยใจ แล้วรู้ 1 ซึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมาส้มพุทธเจ้า 
ทั้งหมด ซึ่งจักมีในอนาคตว่า พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น จักมีศีล อย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระ 

ปัญญาอย่างนี้มีวิ'หารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ ได้ละหรือ ฯ 

ข้อนั้นเป็นไปไม , ได้เลย พระเจ้าข้า ฯ 

ดูกรสารีบุตร ก็เธอกำหนดใจด้วยใจ แล้วรู้เราผู้เป็นพระอรหันตสัมมา สัมพุทธเจ้าอยู่ ณ 
บัดนี้ว่า พระผู้มีพระภาคมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญา อย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้ 
มีวิมุตติอย่างนี้ได้ละหรือ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 77 

ข้อนั้นเป็นไปไม , ได้เลย พระเจ้าข้า ฯ 

ดูกรสารีบุตร ก็เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในอดีต อนาคต 
และปัจจุบันเหล่านั้น เหตุไฉน เธอจึงหาญกล่าวอาสภิวาจาอัน ประเสริฐนี้บันลือสีหนาทซึ่ง 
เธอลือเอาโดยเฉพาะว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า 
ทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน ไม่มี สมณะหรือพราหมณ์อื่น ที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มี 

พระภาคในทางพระส้ม โพธิญาณ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถึงว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันต สัมมา 
ส้มพุทธเจ้าที่มี , ในอดีต อนาคต และปัจจุบันก็จริง แต่ข้าพระองค์ก็ทราบ อาการที่เป็นแนวของ 
ธรรมได้ เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีป้อม แน่นหนา มีกำแพงและเชิงเทินมั่นคง 
มีประตูๆ เดียว คนยามเป้าประตูที่เมือง นั้นเป็นบัณฑิต เฉียบแหลม มีปัญญา คอยห้ามคน 
ที่ตนไม , รู้จัก ยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไป เขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกำแพงรอบๆ เมืองนั้น 
ไม่เห็นที่ต่อหรือช่อง กำแพง โดยที่สุดแม้พอแมวลอดออกมาได้ จึงคิดว่า สัตว์ที่มีร่างใหญ่ 

จะเข้ามาสู่ เมืองนี้หรือจะออกไป สัตว์ทั้งหมดสิ้น จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้น ฉันใด 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ก็ทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมได้ ฉันนั้นพระผู้มีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีแล้วในอดีตทั้งสิ้น ล้วนทรงละนิวรณ์ ๕ อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ 

ทอนกำลังปัญญา ล้วนมีพระมนัสตั้งมั่นแล้วใน สติปัฏฐาน ๔ เจริญสัมโพชฌงฅ์ ๗ ตามเป็นจริง 
จึงได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งชักมีใน 
อนาคตทั้งสิ้นก็จักต้องทรงละนิวรณ์ ๕ อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ทอนกำลังปัญญา จักมี พระมนัส 
ตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญสัมโพชฌงฅ์ ๗ ตามเป็นจริง จึงจะได้ ตรัสรู้พระอนุตร 

สัมมาสัมโพธิญาณ ถึงแม้'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า ณ บัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์ ๕ 

อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ทอนกำลังปัญญา มี พระมนัสตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญ 
สัมโพชฌงค์ ๗ ตามเป็นจริง จึงได้ ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ข้าพระองค์เข้าไปเป้า 

พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ เพื่อฟ้งธรรม พระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยม ประณีตยิ่งนัก 

ทั้งฝ่ายดำ ฝ่ายขาว พร้อมด้วยอุปมาแก , ข้าพระองค์ พระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยม 
ประณีตยิ่งนัก ทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาว พร้อมด้วยอุปมาด้วยประการใดๆ ข้าพระองค์ก็รู้ ยิ่งในธรรมนั้น 
ด้วยประการนั้นๆ ได้ถึงความสำเร็จธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้ว จึงเลื่อมใสในพระองค์ว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 78 

พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว 
พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว ฯ 

[๗๕] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยม คือพระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งได้แก่กุศลธรรม เหล่านี้คือ สติปัฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรค ประกอบด้วยองค์ ๘ 

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งซึ่ง เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ 

ทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญา อันยิ่งเองในปัจจุบัน นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในกุศลธรรมทั้งหลาย 
พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นได้หมดสิ้น เมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นได้หมดสิ้น ก็ไม่มี 
ธรรม ข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไป ซึ่งสมณะหรือพราหมณ์อื่นรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่า พระองค์ 
ในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ 

[๗๖] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยม คือพระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบัญญัติอายตนะ อันได้แก่อายตนะภายใน และอายตนะภายนอก 
อย่างละ ๖ เหล่านี้คือ จักษุกับรูป โสตกับเสียง ฆานะ กับกลิ่น ชิวหากับรส กายกับโผฏฐัพพะ 
มนะกับธรรมารมณ์ นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยม ในฝ่ายบัญญัติอายตนะ พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่ง 
ธรรมข้อนั้นได้หมดสิ้น เมื่อ ทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นได้หมดสิ้น ก็ไม , มีธรรมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไป 
ซึ่งสมณะ หรือพราหมณ์อื่นรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ ในฝ่ายบัญญัติอายตนะ ฯ 

[๗๗] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง เป็นข้อธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมในการก้าวลงสู่ครรภ์ การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ เหล่านี้ คือ 

สัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม , รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดา ไม , รู้สึกตัวอยู่ใน ครรภ์มารดา 
ไม , รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ซ้อที่ ๑ ฯ 

ยังอีกข้อหนึ่ง สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดาอย่าง เดียว แต่ไม่ 
ร้สึกตัวอย่ในครรภ์มารดา ไม่ร้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดา นี้เป็นการ ก้าวลงส่ครรภ์ข้อที่ ๒ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 79 

ยังอีกข้อหนึ่ง สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดา รู้สึก ตัวอยู่ในครรภ์ 
มารดา แต่ไม , รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ ข้อที่ ๓ ฯ 

ยังอีกข้อหนึ่ง สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดา รู้สึกตัวอยู่ใน 
ครรภ์มารดา รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ ข้อที่ ๔ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยม ในการก้าวลงสู่ครรภ์ ฯ 

[๗๘] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีก'ข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในวิธีแห่งการดักใจคน วิธีแห่งการดักใจคน ๔ อย่างเหล่านี้คือ 
คนบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่า ใจของท่านอย่างนี้ใจของท่าน เป็นอย่างนี้ 
จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่า เรื่องนั้นต้องเป็น เหมือนอย่างนั้นแน่นอน 
เป็นอย่างอื่นไปไม , ได้ นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่ ๑ ฯ 

ยังอีกข้อหนึ่ง บางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิต ต่อได้ฟ้งเสียงของมนุษย์ 
หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้ว จึงดักใจได้ว่า ใจของท่าน อย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้ 
จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียว ว่า เรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอน 

เป็นอย่างอื่นไปไม , ได้ นี้วิธีแห่งการ ดักใจคนข้อที่ ๒ ฯ 

ยังอีกข้อหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิต ทั้งมิได้ฟ้งเสียง ของมนุษย์ 
หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายดักใจได้เลย ต่อได้ฟ้งเสียงละเมอของผู้วิตก วิจาร 
จึงดักใจได้ว่า ใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้ชิตของท่านเป็น ดังนี้เขาดักใจได้มาก 
อย่างทีเดียวว่า เรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอน เป็นอย่างอื่นไปไม , ได้ นี้วิธีแห่งการ 
ดักใจคนข้อที่ ๓ ฯ 

ยังอีกข้อหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิต มิได้ฟ้งเสียง ของมนุษย์หรือ 
อมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลาย ดักใจได้เลย ทั้งมิได้ฟ้งเสียงละเมอของ ผู้วิตกวิจารดักใจได้เลย 
แต่ย่อมกำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิซึ่งยังมีวิตกวิจารด้วยใจ ได้ว่า มโนสังขารของท่านผู้นี้ตั้งอยู่ด้วย 
ประการใด เขาจะต้องตรึกถึงวิตกชื่อนี้ ในลำดับจิตขณะนี้ด้วยประการนั้น เขาดักใจได้มาก 
อย่างทีเดียวว่า เรื่องนั้นต้อง เป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอน เป็นอย่างอื่นไปไม , ได้ นี้วิธีแห่งการ 
ดักใจคนซัอที่ ๔ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยม ในวิธีแห่งการดักใจคน ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 80 

[๗๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติ ทัศนสมาบัติ ๔ อย่างเหล่านี้คือ 

สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียร 

ที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแล้ว 
ได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมพิจารณา กายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไป แต่ปลายผม 

ลงมา มีหนังห่อหุ้มโดยรอบ เต็มไปด้วย ของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้คือ 

ผม ขน เล็บ พีน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระลูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด 

ไต ปอด ไล้ใหญ่ ไล้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า นี้าดี เสลด นี้าเหลือง เลือด เหงื่อ 
มันข้น นี้ไตา มันเหลว นี้าลาย นี้ามูก ไขข้อ มูตร นี้ทัศนสมาบัติ ข้อที่ ๑ ฯ 

ยังอีกข้อหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียร เครื่องเผากิเลส 
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ ไม่ประมาท อาศัยมนสิการ 

โดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมพิจารณากายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไป 

แต่ปลายผมลงมา มีหนังห่อหุ้มโดย รอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า มีอยู่ 
ในกายนี้คือ ผม ขน เล็บ ฟ้น หนัง เนื้อ เอ็น กระลูก เยื่อในกระลูก ม้าม หัวใจ 
ตับ พังผืด ไต ปอด ไล้ใหญ่ ไล้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า นำดี เสลด นำเหลือง 
เลือด เหงื่อ มันข้น นี้ไตา มันเหลว นี้าลาย นี้ามูก ไขข้อ มูตร เธอพิจารณาเห็น กระลูก 
ก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย นี้ , ทัศนสมาบัติ'ข้อที่ ๒ ฯ 

ยัง อีก ข้อหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียร เครื่องเผากิเลส 
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ ไม , ประมาท อาศัยมนสิการ 

โดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อชิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมพิจารณากายนี้แหละ แต่พื้นเท้า 

ขึ้นไป แต่ปลายผมลงมา มีหนังห่อหุ้มโดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า 

มีอยู่ในกายนี้คือ ผม ขน เล็บ ฟิน หนัง เนื้อ เอ็น กระลูก เยื่อในกระลูก ม้าม 

หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไล้ใหญ่ ไล้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า นี้าดี เสลด นี้าเหลือง 
เลือด เหงื่อ มันข้น นี้าตา มันเหลว นี้าลาย นี้ามูก ไขข้อ มูตร เธอพิจารณาเห็นกระ ลูก 
ก้าวล่วง ผิวหนังเนื้อและเลือดของ บุรุษ เสีย และย่อม เก ระแสวิญญาณของ บุรุษ ซึ่งขาดแล้วโดย 
ส่วนสอง คือทั้งที่ตั้งอย่ในโลกนี้ทั้งที่ตั้งอย่ในปรโลกได้ นี้ทัศนสมาบัติ ข้อที่ ๓ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 81 

ยังอีกข้อหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียร เครื่องเผากิเลส 
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ ไม่ประมาท อาศัยมนสิการ 

โดยชอบ แล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แต่พื้นเท้า 

ขึ้นไป แต่ปลายผมลงมา มีหนังห่อหุ้มโดย รอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า 

มีอยู่ในกายนี้คือ ผม ขน เล็บ ฟิน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระลูก ม้าม 

หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไล้ใหญ่ ไล้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า นาดี เสลด 
นาเหลือง เลือด เหงื่อ มันซ้น นี้าตา มันเหลว นื้าลาย นื้ามูก ไขข้อ มูตร เธอย่อม 
พิจารณา เห็นกระลูก ท้าวล่วง ผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย และย่อมเกระแสวิญญาณ 
ของบุรุษ ซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสอง คือทั้งที่ไม , ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ใน ปรโลก นี้ทัศน 
สมาบัติข้อที่ ๔ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในทัศนสมาบัติ ฯ 

[๘๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีก'ข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุคคลบัญญัติ บุคคล ๗ พวกเหล่านี้คือ อุภโตภาควิมุตติ ๑ ปัญญา 
วิมุตติ ๑ กายสักขิ ๑ ทิฏฐิปัตตะ ๑ สัทธาวิมุตติ ๑ธรรมานุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑ ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยม ในฝ่าย บุคคลบัญญัติ ฯ 

[๘๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีก'ข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยม คือพระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายธรรม เป็นที่ตั้งมั่น โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ คือ สติสัมโพชฌงค์ ๑ 
ธรรมริจยสัมโพชฌงฅ์ ๑ วิริยสัมโพชฌงค์ ๑ ปีติ สัมโพชฌงค์ ๑ ปัสลัทธิสัมโพชฌงฅ์ ๑ 

สมาธิสัมโพชฌงค์ ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงฅ์ ๑ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่าย 
ธรรมที่ตั้งมั่น ฯ 

[๘๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมในฝ่ายปฏิปทา ปฏิปทา ๔ เหล่านี้คือ 

๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 82 

๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว ฯ 
๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวก แต่รู้ได้ช้า ฯ 
๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวก ทั้งรู้ได้เร็ว ฯ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในปฏิปทา ๔ นั้น ปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า นี้นับว่าเป็น 
ปฏิปทาที่ทราม เพราะประการทั้งสอง คือ เพราะปฏิบัติลำบากและเพราะรู้ได้ช้า อนึ่ง 
ปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่ทราม เพราะปฏิบัติลำบาก ปฏิปทาที่ 
ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้านี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่ทราม เพราะรู้ได้ช้า ส่วนปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวก 
ทั้งรู้ได้เร็วนี้นับว่าเป็นปฏิปทาประณีต เพราะประการทั้งสอง คือ เพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะ 

รู้ได้เร็ว ช้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายปฏิปทา ฯ 

[๘๓] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมในฝ่ายภัสสสมาจาร (มรรยาทเกี่ยวด้วยคำพูด) คน บางคนในโลกนี้ไม่กล่าว 
วาจาเกี่ยวด้วยมุสาวาท ไม่กล่าววาจาส่อเสียด อันทำ ความแตกร้าวกัน ไม่กล่าววาจาอันเกิดแต่ 
ความแข่งดีกัน ไม , มุ่งความชนะ กล่าวแต่วาจา ซึ่งไตร่ตรองด้วยปัญญา อันควรปังไว้ในใจ 
ตามกาลอันควร ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ นี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายภัสสสมาจาร ฯ 

[๘๔] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยม คือพระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษ คนบางคนในโลกนี้ เป็นคนมีสัจจะ มีศรัทธา 
ไม่เป็นคนพูดหลอกลวง ไม , พูดเลียบเคียง ไม , พูด หว่านล้อม ไม , พูดและเล็ม ไม่แสวงหาลาภด้วยลาภ 
เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ ทั้งหลาย รู้จักประมาณในโภชนะ ทำความสมํ่าเสมอ 
ประกอบชาคริยานุโยค ไม่ เกียจคร้าน ปรารภความเพียร เพ่งฌาน มีสติ พูดดี และมีปฏิภาณ 
มีคติ มี ปัญญาทรงจำ มีความรู้ ไม่ติดอยู่ในกาม มีสติ มีปัญญารักษาตน เที่ยวไป ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษ ฯ 

[๘๕] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝ่ายอนุสาสนวิธี อนุสาสนวิธี ๔ อย่างเหล่านี้คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 83 

๑. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่น ด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองค์ว่า บุคคลนี้ 
เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเป็นพระโสดาบัน มีอันไม่ ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะ 
ตรัสรู้ในเบื้องหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ฯ 

๒. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองค์ว่า 
บุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเป็นพระสกทาคามี จักมาสู่โลก นี้อีกคราวเดียวเท่านั้น 
แล้วจักท่าที่สุดแห่งทุกข์ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และ เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง ฯ 
๓. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่น ด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองค์ว่า 
บุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเป็นพระอนาคามีผู้เป็นอุปปาติกะ ปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น 
ไม , ต้องกลับมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชน์เบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป ฯ 

๔. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่น ด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองค์ว่า 
บุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน ชักได้บรรลุเจโตวิมุตติ ป้ญญาริมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จักท่าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ฯ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายอนุสาสนวิธี ฯ 

[๘๖] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมในฝ่ายวิมุตติญาณของบุคคลอื่น คือ 

๑. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่น ด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองค์ว่า 
บุคคลนี้ชักเป็นพระโสดาบัน มีอันไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะตรัสรู้ใน 
เบื้องหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ฯ 

๒. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่น ด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองค์ว่า 
บุคคลนี้ชักเป็นพระสกทาคามี จักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น แล้ว จักท่าที่สุดแห่งทุกข์ 
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะราคะโทสะและโมหะ เบาบาง ฯ 

๓. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่น ด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองค์ว่า 
บุคคลนี้จักเป็นพระอานาคามีผู้อุปปาติกะปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น ไม่ ต้องกลับมาจากโลกนั้น 
เพราะสังโยชน์เบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป ฯ 

๔. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่น ด้วยมนสิการโดยชอบ เฉพาะพระองค์ว่า 

บคคลนี้ชักได้บรรณจโตริมตติ ปัฌฌาวิมตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 84 

จักทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยม 
ในฝ่ายวิมุตติญาณของบุคคลอื่น ฯ 

[๘๗] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมในฝ่ายสัสสตวาทะ สัสสตวาทะ ๓ เหล่านี้คือ 

สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียร 
ที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัย มนสิการโดยชอบ 

แล้วบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมตามระลึกถึง ขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้ 

หลายประการ คือตามระลึกชาติได้ หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง 

สิบชาติบ้าง ยี่สิบ ชาติบ้าง สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พัน 
ชาติบ้าง แสนชาติบ้าง หลายร้อยชาติบ้าง หลายพันชาติบ้าง หลายแสนชาติบ้างว่าในภพ โน้น 
เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์ 
อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ใน 

ภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุข 
เสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุ เพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาบังเกิดในภพนี้ 
ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ พร้อมทังอาการ พร้อมทั้งอุเทศ 

ด้วย ประการฉะนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้ารู้กาลที่เป็นอดีตได้ว่า โลกพินาศแล้วหรือเจริญ 
ขึ้นแล้ว อนึ่ง ข้าพเจ้ารู้กาลที่เป็นอนาคตได้ว่า โลกจักพินาศ หรือจัก เจริญขึ้น อัตตาและโลก 
เที่ยงคงที่ ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด ส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไป 
ย่อมท่องเที่ยวไป ย่อมจุติ ย่อมเกิด แต่สิ่งที่ เที่ยงเสมอ คงมีอยู่แท้ นี้เป็นสัสสตวาทะข้อที่ ๑ ฯ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังอีกข้อหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลก นี้อาศัย 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ เนืองๆ อาศัยความไม่ 
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิที่ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมตามระลึกขันธ์ 
ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ คือตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้ 
สังวัฏกัปวิวัฏกัปหนึ่งบ้าง สองบ้าสามบ้าง สี่บ้าง ห้าบ้าง สิบ บ้างว่าในภพโน้น 
เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสขเสวยทกข์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 85 

อย่างนั้นๆ มีกำหนด อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาบังเกิดในภพนี้ ย่อมตาม 
ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วย 

ประการฉะนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้ารู้กาลที่เป็นอดีตได้ว่า โลกพินาศแล้ว หรือเจริญ 
ขึ้นแล้ว อนึ่ง ข้าพเจ้ารู้กาลที่เป็นอนาคตได้ว่า โลกจักพินาศ หรือจัก เจริญขึ้น อัตตาและ 
โลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยู่มั่นดุจภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด ส่วน เหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไป 
ย่อมท่องเที่ยวไป ย่อมจุติ ย่อมเกิด แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอ คงมีอยู่แท้ นี้เป็นสัสสตวาทะข้อที่ ๒ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังอีกข้อหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัย 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ 
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันธ์ 
ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนหลายประการ คือตามระลึก ถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้สิบ 

สังวัฏกัปวิวัฏกัปท้าง ยี่สิบบ้าง สามสิบบ้าง สี่สิบบ้างว่า ในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติ จากภพนั้นแล้ว ได้มาบังเกิดในภพนี้ ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคย 

อาศัยอยู่ในกาล ก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ เขา กล่าว 
อย่างนี้ว่า ข้าพเจ้ารู้กาลที่เป็นอดีตได้ว่า โลกพินาศแล้ว หรือเจริญขึ้นแล้ว อนึ่ง ข้าพเจ้ารู้กาล 
ที่เป็นอนาคตได้ว่า โลกจักพินาศ หรือจักเจริญขึ้น อัตตาและ โลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยู่มั่น 

ดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด ส่วนเหล่าสัตว์ นั้น ย่อมแล่นไป ย่อมเที่ยวไป 

ย่อมจุติ ย่อมเกิด แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอ คงมี อยู่แท้ นี้เป็นสัสสตวาทะข้อที่ ๓ ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยม ในฝ่ายสัสสตวาทะ ฯ 

[๘๘] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุพเพนิวาสานุสติญาณ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์บางคน 
ในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความ เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ 
อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการ โดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมตาม 
ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัย อยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ คือตามระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สอง 

ชาติบ้าง สามชาติ บ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้าง ยี่สิบชาติบ้าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 86 

สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติ บ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง 
หลายสังวัฏกัป บ้าง หลายวิวัฏกัปบ้าง หลายสังวัฎวิวัฏกัปบ้างว่า ในภพโน้น เราได้มีชื่อ 
อย่าง นั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ 
มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น 
เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มี อาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์ 
อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้น จุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาบังเกิดในภพนี้ ย่อมตาม 
ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วย 
ประการฉะนี้ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สัตว์ทั้งหลายที่มีชาติอันไม , อาจนับได้ด้วยวิธีคำนวณ หรือวิธีนับ 
ก็ยังมีอยู่ แม้ภพซึ่งเป็นที่ๆ เขาเคยอาศัยอยู่ คือรูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ อสัญญีภพ 
เนวสัญญีนาสัญญีภพ [ที่ไม , อาจนับได้] ก็ยังมี ย่อมตามระลึก ถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อน 
ได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

นี้เป็นธรรมที่เยี่ยม ในฝ่ายบุพเพนิวาสานุสติญาณ ฯ 

[๘๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีก'ข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝ่ายรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมณะหรือ 
พราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผา กิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัย 
ความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิ 

ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว เขาย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 

มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ ๙ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ซัดซึ่ง 

หมู , สัตว์ ผู้เป็น ไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
ติเตียน พระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย เพราะ 
กายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต 
วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจ 
สัมมาทิฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อม เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เขาย่อมเห็น 

หมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
ได้ดี ตกตาย ด้วยทิพยชักษอันบริสทธิ ๙ ล่วงชักษของมนษย์ ย่อมร้ชัดซึ่งหมีสัตว์ผ้เปีนไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 87 

ตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ข้า แต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายรู้จุติและอุปบัติของ 

สัตว์ทั้งหลาย ฯ 

[๙๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือ พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมในฝ่ายอิทธิวิธี อิทธิวิธี ๒ อย่างเหล่านี้คือ 

๑. ฤทธิ”ที่ประกอบด้วยอาสวะ ประกอบด้วยอุปธิ ไม , เรียกว่าเป็นของ พระอริยะ มีอยู่ ฯ 
๒. ฤทธิ”ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ เรียกว่าเป็นของพระอริยะ มีอยู่ ฯ 

๑. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฤทธที่ประกอบด้วยอาสวะ ประกอบด้วยอุปธิ ที่ไม่เรียกว่า 
เป็นของพระอริยะนั้น เป็นไฉน คือสมณะหรือพราหมณ์บางคนใน โลกนี้อาศัยความเพียร 
เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความ ประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท 

อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโต สมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว เขาได้บรรลุอิทธิวิธีหลายประการ 

คือคนเดียวเป็นหลาย คนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฎก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ 

ทะลุฝา กำแพง ภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือน 
ในนี้าก็ได้ เดินบนนี้าไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นตินก็ได้ เหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได้ 
ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธมีอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอด 
พรหมโลกก็ได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้ฤทธิ”ที่ประกอบ ด้วยอาสวะ ประกอบด้วยอุปธิ 
ไม , เรียกว่าเป็นของพระอริยะ ฯ 

๒. ส่วน ฤ ทธิ”ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ที่เรียกว่าเป็นของพระอริยะ นั้น 
เป็นไฉน คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ล้าหวังอยู่ว่าเรา พึง มีสัญญาในสิ่งปฏิกูล ว่าไม่ปฏิกูลอยู่ 
ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ ล้าหวังอยู่ว่า เรา พึง มีสัญญาในสิ่งไม่ปฏิกูลว่า 
เป็น สิ่ง ปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งไม่ ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ ล้าหวังอยู่ว่า 

เรา พึง มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ ปฏิกูล ว่าไม่ปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูล 
และไม , ปฏิกูลนั้น ว่าไม่ ปฏิกูลอยู่ ล้าหวังอยู่ว่า เรา พึง มีสัญญาในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล 
ว่าเป็นสิ่งปฏิกูล อยู่ ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ 
ล้า หวังอยู่ว่า เรา พึง ละวางสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลทั้ง ๒ นั้นเสีย แล้ววางเฉยมีสติ 
สัมปชัญญะ ก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูล นั้นเสีย มีสติสัมปชัญญะ 
อยู่ นี้ฤ ทธิ”ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ที่เรียกว่า เป็นของพระอริยะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 88 

นี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายอิทธิวิธี พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิ้น เมื่อทรงรู้ 

ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิ้น ก็ ไม , มีซัอธรรมอื่นที่จะต้องทรงรู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ซึ่งไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ 
อื่นที่รู้ยิ่ง แล้ว จะมีความรู้ยิ่งขึ้นไปกว่าพระองค์ในฝ่ายอิทธิวิธี ฯ 

[๙๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สิ่งใดอันกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารภความเพียร มีความ 

เพียรมื่น จะพึงถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความ บากมื่นของบุรุษ 
ด้วยความเอาธุระของบุรุษ สิ่งนั้นอันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุ เต็มที่แล้ว อนึ่ง พระผู้มีพระภาค 

ไม่ทรงประกอบความพัวพันด้วยความสุขในกามซึ่งเป็นของเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน 
ไม , ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่ทรงประกอบการทำตนให้ลำบากเป็นทุกข์ 
ไม่ใช่ของพระ อริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ อนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงได้ฌาน ๔ อันล่วง 
กามาวจรจิตเสีย ให้อยู่สบายในปัจจุบัน ได้ตามประสงค์ ได้ไม่ยาก ไม , ลำบาก 
ล้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนั้ว่า ดูกรท่านสารีบุตร สมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่ ได้มี 
ในอดีต ท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม 
เมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มี ล้าเขาถามว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่น 
ที่จักมีในอนาคต ท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณจัก มีไหม เมื่อเขา 

ถามอย่างนั้ข้าพระองค์พึงตอบว่า ไม่มี ล้าเขาถามว่า สมณะ หรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบัน ท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาค ในสัมโพธิญาณมีอยู่ไหม เมื่อเขาถามอย่างนี้ 
ข้าพระองค์ก็พึงตอบว่าไม่มี ล้าเขา ถามว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่ได้มีในอดีต ท่านที่มี 

ความรู้เสมอเท่ากับ พระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์ 

พึงตอบว่ามีอยู่ ล้าเขาถามว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่จักมีในอนาคต ท่านที่มีความรู้ 
เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาค ในสัมโพธิญาณจักมีไหม เมื่อเขาถามอย่างนั้ซ้า พระองค์พึง 
ตอบว่า มีอยู่ ล้าเขาถามว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ท่านที่มีความรู้เสมอ 

เท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อเขา ถามอย่างนั้ข้าพระองค์พึงตอบว่า ไม่มี 
ก็ถ้าเขาถามข้าพระองค์ว่า เหตุไรท่านจึงตอบ รับเป็นบางอย่าง ปฏิเสธเป็นบางอย่าง เมื่อเขาถาม 
อย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบเขาว่า นี่แน่ท่าน ข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักตร์ ได้รับ 

เรียนมาเฉพาะพระพักตร์ พระผมพระภาคว่า พระอรหันตสัมมาสัมพทธเจ้าทั้งหลายในอดีต เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 89 

ผู้มีความรู้ เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณ ข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักตร์ ได้รับเรียนมา 
เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ในอนาคต จักเป็นผู้มี 
ความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณ ข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมา เฉพาะพระพักตร์ ได้รับเรียนมา 

เฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคว่า ข้อที่พระ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์ จะเกิด 
พร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น ไม่ใช่ฐานะ ไม , ใช่โอกาส นั่นเป็นฐานะที่จะมีไม , ได้ ฯ 
[๙๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ถูกเขาถามอย่างนี้ตอบ อย่างนี้จะนับว่า 
เป็นผู้กล่าวตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วแล ไม่ ชื่อว่ากล่าวตู , พระผู้มีพระภาค 

ด้วยคำไม่จริงแลหรือ ชื่อว่าแก้ไปตามธรรมสมควรแก่ ธรรมแลหรือ ทั้งการโต้ตอบอันมีเหตุ 
อย่างไรๆ มิได้มาถึงสถานะอันควรติเตียน แลหรือ ฯ 

ถูกแล้วสารีบุตร เมื่อเธอถูกเขาถามอย่างนี้ แก้อย่างนี้นับว่าเป็นผู้กล่าวตามพุทธพจน์ 
ที่เรากล่าวแล้วทีเดียว ไม่ชื่อว่ากล่าวตู , เราด้วยคำไม่จริง ชื่อว่าแก้ ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรม 
ทั้งการโต้ตอบอันมีเหตุอย่างไรๆ ก็มิได้มาถึงสถานะ อันควรติเตียน ฯ 

[๙๓] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายีได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์นัก ไม , เคยมีมา ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา มีอยู่แก , 

พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิมอานุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฎ ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ล้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก ได้เห็น ธรรมแม้สักข้อหนึ่งจากธรรมของพระองค์นี้ใน 

ตนแล้ว พวกเขาจะต้องยกธงเที่ยว ประกาศ ด้วยเหตุเพียงเท่านั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
นำอัศจรรย์นัก ไม่เคยมี มา ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมี 

ฤทนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ฯ 

ดูกรอุทาขี เธอจงดูความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคต ผู้มีฤทธิ”มื่ 
อานุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่แสดงตนให้ปรากฏ เพราะเหตุนั้นถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก 
ได้เห็นธรรมแม้สักข้อหนึ่งจากธรรมของเรานี้ในตน แล้ว พวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศ ด้วย 
เหตุเพียงเท่านั้น ดูกรอุทาขี เธอ จงดูความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคต 
ผู้มีฤทธิ”มื่อานุภาพ มากอย่างนี้แต่ไม่แสดงตนให้ปรากฏ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 90 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ตรัสกะท่านพระสารีบุตรว่า เพราะเหตุนั้นแล สารีบุตร 
เธอพึงกล่าวธรรมปริยายนี้เนืองๆ แก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้ง หลายในธรรมวินัยนี้ 
ดูกรสารีบุตรความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตซึ่งจัก ยังมีอยู่บ้างแก่โมฆบุรุษทั้งหลาย 
พวกเขาชักละเสียได้ เพราะได้พึงธรรมปริยายนี้ ฯ 

ท่านพระสารีบุตร ได้ประกาศความเลื่อมใสของตนนี้เฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาค 
ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้น คำไวยากรณ์นี้จึงมีชื่อว่า "ส้มปสาทนึยะ" ดังนี้แล ฯ 
จบ สัมปสาทนียสูตร ที่ ๕ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 91 

๖. ปาสาทิกสูตร (๒๙) 

[๙๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทในสวนอัมพวันของพวก ศากยะ มีนามว่า 
เวชัญญา ในสักกชนบท ก็สมัยนั้นแล นิครณฐ์'นาฏบุตร ทำกาละแล้วที่เมืองปาวาไม่นานนัก 

เพราะกาลกิริยาของนิครณฐ์นาฏบุตรนั้น พวกนึครณฐ์แตกกัน เกิดแยกกันเป็นสองพวก เกิดบาด 
หมางกัน เกิดทะเลาะวิวาทกัน ขึ้น เสียดแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ว่า ท่านไม , รู้ทั่ว ถึง ธรรม 
วินัยนี้ข้าพเจ้า รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจักรู้ทั่วธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด ข้าพเจ้า 
ปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควร จะกล่าวก่อน 
ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยชํ่าชองมาผัน 
แปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้า ข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะเสีย 

มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ล้าสามารถ คงมีแต่ ความตายเท่านั้น จะเป็นไปในพวกสาวกของนิครณฐ์ 
นาฏบุตร พวกสาวกของ นึครณฐ์นาฏบุตรแม้เหล่าใด ที่เป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาว พวกสาวก 

แม้เหล่านั้น มีอาการเบื่อหน่าย คลายความรัก รู้สึกท้อถอย ในพวกสาวกของนิครณฐ์นาฏบุตร 

โดยเหตุที่ธรรมวินัยอันนิครณฐ์นาฏบุตรกล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม , ดี ไม่เป็นธรรม ที่จะนำผู้ 
ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ ไม , เป็นไปเพื่อความสงบระงับ มิใช่ธรรมที่ท่าน ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ 
ประกาศไว้ เป็นธรรมวินัยมีที่พำนักอันท่าลายเสียแล้ว เป็นธรรมวินัยไม , มีที่พึ่งพาอาศัย ฯ 

[๙๕] ครั้งนั้น สามเณรจุนทะอยู่จำพรรษาในเมืองปาวา ได้เข้าไปหา ท่านพระอานนท์ซึ่ง 
อยู่ในสามคาม ครั้นกราบไหว้ท่านพระอานนท์แล้ว ได้ทั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้ 
กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ นิครณฐ์'นาฏบุตร ท่ากาละแล้วที่เมืองปาวาไม่นาน 

นัก เพราะกาลกิริยาของนิครณฐ์ นาฏบุตรนั้น พวกนิครณฐ์แตกกันแล้ว เกิดแยกกันเป็นสอง 

พวก ฯลฯ โดยเหตุ ที่ธรรมวินัยอันนิครณฐ์นาฏบุตรกล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรม 
วินัยที่ จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ ไม , เป็นไปเพื่อความสงบระงับ ไม่ใช่ธรรมวินัยที่ ท่านผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 92 

เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ เป็นธรรมวินัยมีที่พำนักอันทำลายเสียแล้ว เป็นธรรมวินัยไม่มีที่ 
พึ่งพาอาศัย ฯ 

เมื่อสามเณรจุนทะกล่าวแล้วอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกะสามเณรจุนทะว่า อาวุโส 
จุนทะ มีมูลเหตุแห่งถ้อยคำนี้เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาคเจ้าละ อาวุโส จุนทะ มาเถิด เราจักเข้า 
ไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ณ ที่ประทับ ครั้นแล้ว พึงทูลบอกเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาค สามเณร 
จุนทะรับคำของท่านพระอานนท์ แล้ว 

ลำดับนั้นแล ท่านพระอานนท์และสามเณรจุนทะ ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ครั้นแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว 
ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สามเณรจุนทะนี้ได้บอก 
อย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ นิครณฐ์'นาฏ บุตรท่ากาละแล้วที่เมืองปาวาไม , นานนัก เพราะกาล 
กิริยาของนิครณฐ์นาฏบุตรนั้น พวกนิครณฐ์'นาฏบุตรแตกกัน เกิดแยกกันเป็นสองพวก ฯลฯ 
โดยเหตุที่ธรรมวินัย อันนิครณฐ์นาฏบุตรกล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม , ดี ไม่เป็นธรรมวินัยที่จะนำ 
ผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ ไม , ใช่ธรรมวินัยที่ท่านผู้เป็น สัมมาสัม 
พุทธะประกาศไว้ เป็นธรรมวินัยมีที่พำนักอันทำลายเสียแล้ว เป็นธรรมวินัยไม่มีที่พึ่งพาอาศัย 
ดังนี้ฯ 

[๙๖] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรจุนทะ ข้อนี้ย่อมมีได้อย่างนี้น ใน ธรรมวินัยที่ 
ศาสดากล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมวินัยที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ ไม , 

เป็นไปเพื่อความสงบระงับ ไม่ใช่ธรรมวินัย ที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ อย่างนี้แล 
ดูกรจุนทะ ศาสดาในโลกนี้ไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะ และธรรมก็เป็นธรรมอันศาสดานั้นกล่าวไว้ 
ไม่ดี ประกาศ ไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพื่อความ 
สงบระงับ ไม่ใช่ธรรมที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ แต่สาวกไม่ เป็นผู้ปฏิบัติธรรม 
สมควรแก่ธรรม ไม่เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง ไม่เป็นผู้ประพฤติตามธรรม และย่อมประพฤติหลีก 
เลี่ยงจากธรรมนั้น สาวกนั้นเป็นผู้อันใครๆ พึงกล่าว อย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส เป็นลาภของท่าน 
นั้นละ ท่านนั้นได้ดีแล้ว ศาสดาของท่านไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเล่าก็เป็นธรรมที่ 
ศาสดานั้นกล่าวไว้ไม่ดี ประกาศ ไว้ไม , ดี ไม่เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ ไม่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 93 

เป็นไปเพื่อความสงบระงับ มิใช่ธรรมที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ แต่ท่านไม่เป็นผู้ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง ไม , เป็นผู้ประพฤติตามธรรมและ ย่อม 
ประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น ด้วยเหตุดังนี้แล จุนทะ แม้ศาสดาก็เป็นผู้ควร ติเตียนในธรรม 
นั้น แม้ธรรมก็ควรติเตียนในธรรมนั้น ส่วนสาวกควรสรรเสริญใน ธรรมนั้นอย่างนี้ดูกรจุนทะ 
ผู้ใดแลพึงกล่าวกะสาวกเห็นปานนั้นอย่างนี้ว่า ท่าน จงมาปฏิบัติตามธรรมที่ศาสดาของท่านแสดง 
แล้ว บัญญัติไว้แล้วเถิด ผู้ที่ชักชวน ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น 
คนทั้งหมดนั้นจะประสบสิ่งที่ ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะว่า 

ข้อนี้ย่อมมีใน ธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม , ดี ไม่เป็นธรรมวินัยที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ 
ออกไปจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ มิใช่ธรรมวินัยที่ท่านผู้เป็น สัมมาสัมพุทธะ 
ประกาศไว้ อย่างนี้แล ฯ 

[๙๗] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้ไม , เป็นสัมมาสัมพุทธะ และ ธรรมเล่าก็เป็น 
ธรรมอันศาสดานั้นกล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมที่จะ นำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ 
ได้ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ มิใช่ธรรมที่ท่าน ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ และสาวก 
ก็เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม เป็นผู้ ปฏิบัติชอบยิ่ง เป็นผู้ประพฤติตามธรรม ย่อมสมาทานธรรม 
นั้นประพฤติ สาวก นั้นเป็นผู้อันใครๆ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส ไม่เป็นลาภของท่านนั้น 
ท่านนั้นได้ไม่ดีแล้ว ด้วยว่า ศาสดาของท่านไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเล่าก็เป็นธรรมที่ 
ศาสดานั้นกล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ ไม่ 
เป็นไปเพื่อความสงบระงับ มิใช่ธรรมที่ท่านผู้เป็นสัมมา สัมพุทธะประกาศไว้ ทั้งตัวท่านก็เป็นผู้ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง เป็นผู้ประพฤติตามธรรม ย่อมสมาทานธรรมนั้น 
ประพฤติ ด้วยเหตุดังนี้แล จุนทะ แม้ศาสดาก็เป็นผู้ควรติเตียนในธรรมนั้น แม้ธรรม 
ก็ควรติเตียนในธรรมนั้น แม้สาวกก็เป็นผู้ควรติเตียนในธรรมนั้น อย่างนี้ดูกรจุนทะ ผู้ใดแล 

พึงกล่าวกะสาวกเห็นปานนั้นอย่างนี้ว่า ท่านเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู้ จักยังธรรมอันควร รู้ 
ให้สำเร็จได้โดยแท้ ผู้ที่สรรเสริญ ผู้ที่ได้รับสรรเสริญ ผู้ที่ได้รับสรรเสริญแล้ว ปรารภความเพียร 
โดยประมาณยิ่ง คนทั้งหมดนั้น จะประสบสิ่งที่ไม , ใช่บุญเป็นอัน มาก ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
ดูกรจุนทะ เพราะว่าข้อนี้ย่อมมีในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมวินัย 
ที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ มิใช่ธรรมวินัยที่ท่านผู้เป็น 

สัมมาสัมพุทธะ ประกาศไว้ อย่างนี้แล ฯ 

[๙๘] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะ และธรรม เล่าก็เป็นธรรม 
อันศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 94 

เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมที่ท่านผู้เป็น สัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ แต่สาวกไม่เป็นผู้ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง ไม , เป็นผู้ประพฤติตามธรรม ย่อมประพฤติ 
หลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น สาวกนั้นเป็นผู้อันใครๆ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส ไม , เป็นลาภ 

ของท่านนั้น ท่านนั้นได้ไม่ดีแล้ว ด้วยว่าศาสดาของท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ และธรรม 

เล่าก็เป็นธรรมอันพระศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะ นำผู้ปฏิบัติให้ 
ออกไปจากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมที่ท่านผู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ 
แต่ว่าตัวท่านไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ ธรรม ไม่เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง ไม , เป็นผู้ประพฤติตาม 
ธรรม และย่อมประพฤติหลีก เลี่ยงจากธรรมนั้น ด้วยเหตุดังนี้แล จุนทะ แม้ศาสดาก็ควร 
สรรเสริญในธรรมนั้น แม้ธรรมก็ควรสรรเสริญในธรรมนั้น แต่ว่าสาวกควรติเตียนในธรรมนั้น 
อย่างนี้ ดูกรจุนทะ ผู้ใดแลพึงกล่าวกะสาวกเห็นปานนั้นอย่างนี้ว่า ท่านจงมาปฏิบัติตามธรรมที่ 
พระศาสดาของท่านแสดงแล้ว บัญญัติแล้วเถิด ผู้ที่ชักชวน ผู้ที่ลูกชักชวน ผู้ที่ลูกชักชวนแล้ว 
ย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น คนทั้งหมดนั้น จะประสบ บุญเป็นอันมาก ข้อนั้นเพราะเหตุ 
ไร ดูกรจุนทะ เพราะว่าข้อนี้ย่อมมีในธรรมวินัย ที่ศาสดากล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว 
เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไป จากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมที่ท่านผู้ 

เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ประกาศไว้อย่างนี้แล ฯ 

[๙๙] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเล่าก็เป็นธรรม 
อันศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ 
เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมอันท่านผู้เป็น สัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ ทั้งสาวกก็เป็นผู้ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง เป็นผู้ประพฤติตามธรรม ย่อมสมาทานธรรม 
นั้นประพฤติ สาวก นั้นเป็นผู้อันใครๆ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส เป็นลาภอย่างยิ่งของ 
ท่านนั้น ท่านนั้นได้ดีแล้ว ด้วยว่าพระศาสดาของท่านก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระธรรมเล่าก็เป็นธรรมอันพระศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ 
ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรม ที่ท่านผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ 
ประกาศไว้ ทั้งตัวท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควร แก่ธรรม เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง เป็นผู้ประพฤติ 
ตามธรรม ย่อมสมาทานธรรมนั้น ประพฤติ ด้วยเหตุดังนี้แล จุนทะ แม้ศาสดาก็ควรได้รับ 
สรรเสริญในธรรมนั้น แม้ธรรมก็ควรได้รับสรรเสริญในธรรมนั้น แม้สาวกเล่าก็ควรได้รับ 
สรรเสริญใน ธรรมนั้นอย่างนี้ดูกรจุนทะ ผู้ใดแลพึงกล่าวกะสาวกเห็นปานนั้นอย่างนี้ว่า ท่าน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 95 

เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู้ ชักยังธรรมอันควรรู้ให้สำเร็จได้โดยแท้ ผู้ที่สรร เสริญ ผู้ที่ได้ 
รับสรรเสริญ ผู้ที่ได้รับสรรเสริญแล้วย่อมปรารภความเพียรโดย ประมาณยิ่ง คนทั้งหมดนั้นจะ 
ประสบบุญเป็นอันมาก ข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะว่าข้อนี้ย่อมมีในธรรมวินัยที่ 

ศาสดากล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็น ธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ เป็นไป 

เพื่อความสงบระงับ เป็นธรรม ที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ อย่างนี้แล ฯ 

[๑๐๐] ดูกรจุนทะ ศาสดาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้และ 
ธรรมอันพระศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่ นำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจาก 

ทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมที่ท่านผู้ เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ แต่ว่าสาวก 
ทั้งหลายของศาสดานั้น เป็นผู้ไม , รู้แจ้ง อรรถในพระสัทธรรมและพรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิง 

เป็นปาพจน์อันศาสดาของ สาวกเหล่านั้นท่าให้แจ้งแล้ว ท่าให้ตื้นแล้ว ท่าให้มีบทอันรวบรวมไว้ 
พร้อมแล้วท่าให้มีปาฏิหาริย์พอที่เทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีแก่สาวกเหล่านั้น ครั้น 
ต่อมา ความอันตรธานย่อมมีแก่ศาสดาของสาวกเหล่านั้น ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็น ปานนี้แล 
เป็นผู้ท่ากาละแล้ว ย่อมเป็นเหตุเดือดร้อนในภายหลังแก , สาวกทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะว่าศาสดาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้เกิดแล้ว ในโลก และธรรมเล่าก็เป็นธรรม 
อันศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่นำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ เป็น 
ไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรม ที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ แต่ว่าเราทั้งหลายไม , ได้ 
เป็นผู้รู้แจ้งอรรถใน พระสัทธรรม และพรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิง ไม , ได้เป็นปาพจน์อันเราทั้ง 
หลาย ท่าให้แจ้งแล้ว ท่าให้ตื้นแล้ว ท่าให้มีบทอันรวบรวมไว้พร้อมแล้ว ทำให้มีปาฏิหาริย์ พอที่ 
เทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดี ครั้นต่อมา ความอันตรธานย่อมมีแก , ศาสดาของเราทั้งหลาย 
ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็นปานนี้แล ทำกาละแล้วย่อมเป็นเหตุเดือดร้อนในภายหลังแก , สาวกทั้งหลาย ฯ 
[๑๐๑] ดูกรจุนทะ อนึ่ง พระศาสดาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เกิดขึ้นแล้วใน 
โลกนี้และธรรมเล่าก็เป็นธรรมอันพระศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออก 
ไปจากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมที่ท่านผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ 
และสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นเป็นผู้รู้แจ้งอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิง 
เป็นปาพจน์อัน ศาสดานั้นทำให้แจ้งแล้ว ท่าให้ตื้นแล้ว ท่าให้มีบทอันรวบรวมไว้พร้อมแล้ว ท่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 96 

ให้มีปาฏิหาริย์ พอที่เทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดี แก่สาวกเหล่านั้น ครั้นต่อมา 

ความอันตรธานย่อมมีแก่ศาสดาของสาวกเหล่านั้น ดูกรจุนทะ ศาสดา เห็นปานนี้แล ทำกาละ 
แล้ว ย่อมไม่เป็นเหตุเดือดร้อนในภายหลังแก , สาวกทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า 
แม้ศาสดาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เกิดขึ้น แล้วในโลก และธรรมเล่าก็เป็นธรรมอันพระ 
ศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้ เป็น 
ไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมอันท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้ และเราทั้งหลายก็ได้ 

เป็นผู้รู้แจ้ง อรรถในสัทธรรม ทั้งพรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิง ก็เป็นปาพจน์อันเราทั้งหลายทำ 
ให้แจ้งแล้ว ทำให้ตื้นแล้ว ทำให้มีบทอันรวบรวมไว้พร้อมแล้ว ทำให้มี ปาฏิหาริย์ พอที่เทพดา 
มนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดี ครั้นต่อมา ความอันตรธาน ย่อมมีแก่ศาสดา ดูกรจุนทะ 
ศาสดาเห็นปานนี้แล ทำกาละแล้ว ย่อมไม่เป็น เหตุเดือดร้อนในภายหลังแก , สาวกทั้งหลาย ฯ 
[๑๐๒] ดูกรจุนทะ แม้ล้าพรหมจรรย์ ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือ ศาสดาไม , ได้ 
เป็นเถระ ไม , เป็นผู้เราตรีนาน ไม , เป็นผู้บวชนาน ไม , เป็นผู้ล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ว 
อย่างนี้พรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น ดูกร จุนทะ เมื่อใดแล แม้ถ้าพรหมจรรย์ 

ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นเถระ เป็นผู้เราตรีนาน เป็นผู้บวชนาน เป็นผู้ล่วงกาล 
ผ่านวัยมาโดยลำดับ อย่างนี้ พรหมจรรย์นั้น บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น เมื่อนั้น ฯ 

[๑๐๓] ดูกรจุนทะ แม้ถ้าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดา เป็นเถระ 
เป็นผู้เราตรีนาน เป็นผู้บวชนาน เป็นผู้ล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับ แต่ว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็น 
สาวกของศาสดานั้นไม่เป็นเถระ ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ไม่ เป็นผู้ได้รับแนะนำ ไม , เป็นผู้แกล้วกล้า 

และไม , บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ ไม , สามารถเพื่อจะกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบ ไม่ 
สามารถเพื่อแสดงธรรมให้มี ปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแล้วได้ด้วยดี โดยชอบธรรม 
พรหมจรรย์นั้น ย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น อย่างนี้ดูกรจุนทะ ในกาลใดแล แม้ล้าพรหมจรรย์ 
ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นเถระ เป็นผู้เราตรีนาน เป็นผู้บวชนาน เป็นผู้ล่วง 
กาล ผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ว และภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของศาสดา นั้น ก็เป็นเถระ เป็นผู้ 
เชี่ยวชาญ เป็นผู้ได้รับแนะนำแล้ว เป็นผู้แกล้วกล้า และ เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจาก 
โยคะแล้ว สามารถเพื่อจะกล่าวพระสัทธรรมได้ โดยชอบ สามารถเพื่อแสดงธรรมให้มีปาฏิหาริย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 97 

ข่มขี่ปรับปวาทที่เกิดขึ้นแล้วด้วยดี โดยชอบธรรม อย่างนี้พรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์ 
นั้น ฯ 

[๑๐๔] ดูกรจุนทะ แม้ถ้าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านั้คือ ศาสดา เป็นเถระ 
เป็นผู้รู้ , ราตรีนาน เป็นผู้บวชนาน เป็นผู้ล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับ และภิกษุทั้งหลายผู้เป็น 
สาวกของศาสดานั้นก็เป็นเถระ เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ได้ รับแนะนำแล้ว เป็นผู้แกล้วกล้า 

เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะแล้ว สามารถเพื่อจะกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบ 
สามารถเพื่อแสดงธรรมให้มี ปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรัปปวาทอันบังเกิดขึ้นแล้วด้วยดี โดยชอบธรรม 
แต่ภิกษุทั้งหลาย ที่เป็นสาวกของศาสดานั้นที่เป็นผู้ปานกลางไม่มี หรือภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวกผู้ 
ปานกลางมีอยู่ แต่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวกของศาสดานั้นที่เป็นผู้ใหม่ไม่มี ภิกษุณีทั้งหลายผู้ 
เป็นสาวิกาของศาสดานั้นเป็นผู้ใหม่มีอยู่ แต่ภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาวิกา ของศาสดานั้นที่เป็นเถรี 
ไม่มี หรือภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาวิกาของศาสดานั้นที่เป็น เถรีมีอยู่ แต่ภิกษุณีทั้งหลายที่เป็น 
สาวิกาของศาสดานั้นที่เป็นผู้ปานกลางไม่มี หรือ ภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของศาสดานั้นที่เป็น 
ผู้ปานกลางมีอยู่ แต่ภิกษุณีทั้งหลาย ผู้เป็นสาวิกาของศาสดานั้นที่เป็นผู้ใหม่ไม่มี หรือภิกษุณีทั้ง 
หลายผู้เป็นสาวิกาของ ศาสดานั้นที่เป็นผู้ใหม่มีอยู่ แต่อุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของศาสดานั้น 
ที่เป็น คฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ไม่มี หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของศาสดา 
นั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ แต่อุบาสก ทั้งหลายผู้เป็นสาวกของ 
ศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามไม่มี หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของ 
ศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภค กามมีอยู่ แต่อุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของ 
ศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ไม่มี หรืออุบาสิกาทั้งหลายที่เป็น 
สาวิกาของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ แต่อุบาสิกาทั้งหลาย 
ผู้เป็น สาวิกาของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามมีอยู่ แต่พรหมจรรย์ ของ 
ศาสดานั้น มิได้เป็นพรหมจรรย์สำเร็จผลแพร่หลายกว้างขวาง ชนเป็นอันมาก รู้ได้ เป็นปึกแผ่น 
พอที่เทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดี หรือพรหมจรรย์ของศาสดานั้น เป็นพรหมจรรย์สำเร็จ 
ผลแพร่หลายกว้างขวาง ชนเป็นอันมากรู้ได้เป็นปึกแผ่นพอที่เทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ 
ด้วยดี แต่พรหมจรรย์นั้นไม่เป็น พรหมจรรย์ถึงความเลิศด้วยลาภ เลิศด้วยยศอย่างนี้พรหม 

จรรย์นั้นย่อมไม , บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 98 

ดูกรจุนทะ เมื่อใดแล พรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้ คือศาสดาเป็นเถระ เป็น 
ผู้เราตรีนาน เป็นผู้บวชนาน เป็นผู้ล่วงกาล ผ่านวัยมา โดยลำดับ ภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นสาวก 
ของศาสดานั้นก็เป็นเถระเชี่ยวชาญ ได้รับ แนะนำแล้ว แกล้วกล้า บรรลุธรรมเป็นแดนเกษม 
จากโยคะแล้ว สามารถเพื่อจะ กล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบ สามารถเพื่อแสดงธรรมให้มีปาฏิ 
หาริย์ข่มชี่ปรัป ปวาทที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยดี โดยชอบธรรม ภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวกของ 
ศาสดานั้น ที่เป็นผู้'ปานกลางก็มีอยู่ ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของศาสดานั้น ที่ เป็นผู้ใหม่ก็มีอยู่ 
ภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของศาสดานั้นที่เป็นเถรีก็มีอยู่ ภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของศาสดา 
นั้นที่เป็นผู้ใหม่ก็มีอยู่ อุบาสกทั้งหลายที่เป็นสาวกของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว 
ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ อุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาว 

บริโภคกามก็มีอยู่ อุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นสาวิกาของ ศาสดานั้นที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาว 

ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ อุบาสิกาทั้งหลาย ผู้เป็นสาวิกาของศาสดานั้นที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาว 
บริโภคกามก็มีอยู่ และ พรหมจรรย์ของศาสดานั้นก็เป็นปาพจน์สำเร็จแพร่หลายกว้างขวาง ชน 

เป็นอันมาก รู้ได้ เป็นปึกแผ่นพอที่เทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดี และถึงความ เลิศด้วย 
ลาภ เลิศด้วยยศแล้วอย่างนี้พรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้น เมื่อนั้น ฯ 

[๑๐๕] ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้เราแลเป็นศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เกิดขึ้นแล้ว 
ในโลก ธรรมเล่าก็เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ประกาศดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออก 
จากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมอันเราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ ประกาศไว้แล้ว 
สาวกทั้งหลายของเราเล่า ก็เป็นผู้ รู้แจ้งอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิงเล่า 
ก็เป็นพรหมจรรย์ อันเราทำให้แจ้งแล้ว ทำให้ตื้นแล้ว ทำให้มีบทรวบรวมไว้พร้อมแล้ว ทำให้มี 
ปาฏิหาริย์พอที่เทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีแก่เหล่าสาวกแล้ว ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้ 
เราแลเป็นศาสดาผู้เถระ ผู้รู้ราตรีนาน ผู้บวชนาน ผู้ล่วงกาลผ่านวัยมา โดยลำดับ ฯ 

[๑๐๖] ดูกรจุนทะ ก็บัดนั้ภิกษุสาวกของเราเป็นเถระ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้รับแนะนำ 
แล้ว เป็นผู้แกล้วกล้า บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะแล้ว สามารถเพื่อจะกล่าวพระสัทธรรม 
ได้โดยชอบ สามารถเพื่อจะแสดงธรรมให้มี ปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยดี 

โดยชอบธรรมมีอยู่ ดูกรจุนทะ บัดนี้ภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นเถระก็มีอยู่ ผู้ปานกลาง 
ก็มีอยู่ ผู้ , ใหม่ก็มีอยู่ ดูกรจุนทะ บัดนี้ภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เป็นเถรีก็มีอยู่ ผู้ปานกลาง 
ก็มีอยู่ ผู้'ใหม่ก็มีอยู่ ดูกรจุนทะ อุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 99 

ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ บริโภคกามก็มีอยู่ ดูกรจุนทะ บัดนี้อุบาสิกา สาวิกาทั้งหลายของเรา 
ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ บริ โภคกามก็มีอยู่ ดูกรจุนทะ อนึ่ง 

ในบัดนี้พรหมจรรย์ของเราก็สำเร็จผลแพร่หลาย กว้างขวาง ชนเป็นอันมากรูได้ เป็นปึกแผ่น 
พอที่เทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศไว้ ด้วยดีแล้ว ฯ 

[๑๐๗] ดูกรจุนทะ เท่าที่ศาสดาทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในโลก ในบัดนี้ เราไม่พิจารณาเห็น 
ศาสดาอื่นสักผู้หนึ่งผู้ถึงความเลิศด้วยลาภ เลิศด้วยยศเหมือน เรา ดูกรจุนทะ อนึ่ง เท่าที่สงฆ์ 

หรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เราไม่ พิจารณาเห็นสงฆ์หรือคณะสักหมู , หนึ่งหรือคณะหนึ่ง 
ซึ่งถึงความเลิศด้วยลาภ เลิศ ด้วยยศเหมือนภิกษุสงฆ์เลย ดูกรจุนทะ บุคคลเมื่อกล่าวโดยชอบ 

พึงกล่าว พรหมจรรย์นั้นใดว่า เป็นพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 

ไม , หย่อนไม่ยิ่ง อันศาสดากล่าวไว้ดีแล้ว บริบูรณ์สิ้นเชิง ประกาศไว้ ดีแล้ว ดังนี้บุคคลเมื่อ 

กล่าวโดยชอบ พึงกล่าวพรหมจรรย์นั้นนี้แหละว่า เป็น พรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 

บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง ไม , หย่อนไม่ยิ่ง อันศาสดากล่าวไว้ดีแล้ว บริบูรณ์สิ้นเชิง ประกาศ 
ไว้ดีแล้ว ดังนี้ฯ 

ดูกรจุนทะ ได้ยินว่า อุทกดาบสรามบุตรกล่าววาจาอย่างนี้ว่า บุคคลเห็น อยู่ ชื่อว่าย่อม 
ไม่เห็น บุคคลเห็นอยู่ซึ่งอะไร จึงชื่อว่าย่อมไม่เห็น บุคคลเห็นพื้น แห่งมีดโกนอันลับดีแล้ว 
แต่จะไม่เห็นคมแห่งมีดโกนนั้น ดูกรจุนทะ ข้อนี้อันอุทกดาบสรามบุตรกล่าวว่า บุคคลเห็นอยู่ 
ชื่อว่าย่อมไม , เห็น ดูกรจุนทะ ก็คำนี้ นั้นแล อันอุทกดาบสรามบุตรกล่าวแล้ว เป็นคำเลว เป็น 

ของชาวบ้าน เป็นของ ปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม , ประกอบด้วยประโยชน์ เพราะหมายเอา 
มีดโกน เท่านั้น ดูกรจุนทะ บุคคลเมื่อกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำนั้นใดแลว่า บุคคลเห็นอยู่ 
ชื่อว่าย่อมไม , เห็นดังนี้บุคคลเห็นอยู่ซึ่งอะไร จึงชื่อว่าย่อมไม่เห็น บุคคลเห็นอยู่อย่างนี้ว่า 
พรหมจรรย์อันสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง บริบูรณ์ด้วย อาการทั้งปวง ไม , หย่อนไม่ยิ่ง อันศาสดา 

กล่าวไว้ดีแล้ว บริบูรณ์สิ้นเชิง เป็น พรหมจรรย์อันท่านผู้เป็นศาสดาประกาศไว้ดีแล้ว ดังนี้ 
ด้วยเหตุ ดัง นี้แล ในคำนั้น บุคคล พึง นำคำนี้ว่า บุคคลย่อมไม , เห็นนั้น ออกเสีย บุคคลเห็นอยู่ 

ซึ่งพรหมจรรย์นั้นอย่างนี้ว่า พรหมจรรย์ที่บริสุทธิกว่า พึง มี ดังนี้ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลพึง นำ 
คำนี้ว่า บคคลย่อมไม่เห็นนั้นเข้าไว้ในคำนั่น บคคลเห็นอย่ซึ่งพรหมจรรย์นั้น อย่างนี้ว่า พรหมจรรย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 100 

ที่บริสุทธิ”กว่าพึงมี ดังนี้ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลชื่อว่า ย่อมไม , เห็นพรหมจรรย์นั่น นี้แหละเรียก 
ว่า บุคคลเห็นอยู่ ชื่อว่าย่อมไม , เห็น ดูกรจุนทะ บุคคลเมื่อกล่าวโดยชอบ พึงกล่าวพรหมจรรย์ 
อันสมบูรณ์ด้วยอาการ ทั้งปวง บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง ไม , หย่อนไม่ยิ่ง อันศาสดากล่าวไว้ดีแล้ว 
บริบูรณ์สิ้นเชิง เป็นพรหมจรรย์อันศาสดาประกาศดีแล้วดังนี้บุคคลเมื่อกล่าวโดย ชอบพึงกล่าว 
พรหมจรรย์นั่นนี้ว่า พรหมจรรย์อันสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง บริบูรณ์ ด้วยอาการทั้งปวง ไม , หย่อน 
ไม่ยิ่ง อันศาสดากล่าวไว้ดีแล้ว บริบูรณ์สิ้นเชิง เป็นพรหมจรรย์อันศาสดาประกาศดีแล้ว ดังนี้ฯ 
[๑๐๘] เพราะเหตุดังนี้นั่นแหละ จุนทะ ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นใด อัน เราแสดงแล้วด้วยปัญญา 
อันยิ่ง บริษัททั้งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะ 
ด้วยพยัญชนะ ในธรรมเหล่านั้น โดยวิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงเป็นไปตลอดกาลยืดยาว ตั้งมื่นอยู่ 

สิ้น 

กาลนาน พรหมจรรย์นี้นจะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก , ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชน 
เป็น อันมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ สุขแก , เทพดา 
และมนุษย์ทั้งหลาย ดูกรจุนทะ ก็ธรรมทั้งหลายเหล่านั้น อันเรา แสดงแล้วด้วยความรู้ยิ่งเป็นไฉน 
ที่บริษัททั้งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะด้วย 
พยัญชนะ โดยัวิธีที่พรหมจรรย์ นี้จะพึงตั้งอยู่ตลอดกาลยืดยาวตั้งมื่นอยู่สิ้นกาลนาน พรหมจรรย์ 
นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์ 

แก , ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย คืออะไรบ้าง 

คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมษัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรค 
มีองค์ ๘ ดูกรจุนทะ ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล อันเราแสดง แล้วด้วยความรู้ยิ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่ 
บริษัททั้งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะด้วย 
พยัญชนะ โดย'วิธีที่พรหมจรรย์ นี้จะพึงตั้งอยู่ตลอดกาลยืดยาว ตั้งมื่นอยู่สิ้นกาลนาน พรหมจรรย์ 

นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก , ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ 
ชาวโลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 

[๑๐๙] ดูกรจุนทะ ก็บริษัทเหล่านั้นแล พึงพร้อมเพรียงกัน ชื่นบานกัน ไม , วิวาทกัน 
ศึกษาเถิด สพรหมจารีสงฆ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงกล่าวธรรม หากว่าในภาษิต ของสพรหมจารีนั้น คำ 
อย่างนี้พึงมีแก่เธอทั้งหลายว่า อาวโส ท่านผมอายนี้แล ถือเอาอรรถนั่นแหละผิด และยกขึ้นซึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 101 

พยัญชนะทั้งหลายผิด ดังนี้เธอทั้งหลายไม่พึงยินดี ไม่พึงคัดค้านต่อสพรหมจารีนั้น ครั้นแล้ว 
สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส พยัญชนะเหล่านี้หรือพยัญชนะเหล่านั้น 
ของอรรถนี้ เหล่าไหนจะสมควรกว่ากัน อรรถนี้หรืออรรถนั่นของพยัญชนะเหล่านี้อย่างไหน 
จะสมควรกว่ากัน หากว่าสพรหมจารีนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส พยัญชนะ เหล่านี้แหละ 
ของอรรถนี้สมควรกว่า และอรรถนี้แหละของพยัญชนะเหล่านี้สมควร กว่า สพรหมจารีนั้นอัน 
พวกเธอไม่พึงยินดี ไม่พึงรุกราน ครั้นแล้วสพรหมจารี นั้นแหละ อันพวกเธอพึงให้รู้ด้วยดี 
เพื่อไตร่ตรองอรรถนั้นและพยัญชนะเหล่า นั้น ฯ 

[๑๑๐] ดูกรจุนทะ ถ้าสพรหมจารีสงฆ์แม้อื่นอีก พึงกล่าวธรรม หาก ว่าในภาษิตของ 
สพรหมจารีนั้น คำอย่างนี้พึงมีแก่เธอทั้งหลายว่า ท่านผู้มีอายุนี้แล ถือเอาอรรถเท่านั้นผิด ยกขึ้นซึ่ง 
พยัญชนะทั้งหลายชอบ ดังนี้เธอทั้งหลายไม่พึง ยินดี ไม่พึงคัดค้านต่อสพรหมจารีนั้น ครั้นแล้ว 
สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอพึงกล่าว อย่างนี้ว่า อาวุโส อรรถนี้หรืออรรถนั่นของพยัญชนะ 
เหล่านี้อย่างไหนจะสมควกว่ากัน หากว่าสพรหมจารีนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส อรรถนี้แหละ 
ของ พยัญชนะเหล่านี้สมควรกว่า สพรหมจารีนั้น อันพวกเธอไม่พึงยกย่อง ไม , พึง รุกราน 
ครั้นแล้วสพรหมจารีนั้นแหละ อันพวกเธอพึงให้รู้ด้วยดี เพื่อไตร่ตรอง อรรถนั้น ฯ 

[๑๑๑] ดูกรจุนทะ ล้าสพรหมจารีสงฆ์แม้อื่นอีก พึงกล่าวธรรม หากว่า ในภาษิตของ 
สพรหมจารีนั้น คำอย่างนี้พึงมีแก่เธอทั้งหลายว่า ท่านผู้มีอายุนี้แล ถือเอาอรรถเท่านั้นชอบ 

ยกขึ้นซึ่งพยัญชนะทั้งหลายผิด ดังนี้พวกเธอทั้งหลาย ไม่พึงยินดี ไม่พึงคัดค้านต่อสพรหมจารีนั้น 
สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอพึงกล่าว อย่างนี้ว่า อาวุโส พยัญชนะเหล่านี้เทียว หรือว่าพยัญชนะ 
เหล่านั้นของอรรถนี้ เหล่าไหนจะสมควรกว่ากัน หากว่าสพรหมจารีนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พยัญชนะ 
เหล่านี้แหละ ของอรรถนี้แล สมควรกว่า สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอไม , พึงยก ย่อง ไม่พึงรุกราน 
ครั้นแล้วสพรหมจารีนั้นแหละ อันพวกเธอพึงให้รู้ด้วยดี เพื่อไตร่ตรองพยัญชนะเหล่านั้นนั่นเทียว ฯ 
[๑๑๒] ดูกรจุนทะ ล้าสพรหมจารีสงฆ์แม้อื่นอีก พึงกล่าวธรรม หากว่า ในภาษิตของ 
สพรหมจารีนั้น คำอย่างนี้พึงมีแก่เธอทั้งหลายว่า ท่านผู้มีอายุนี้แล ถือเอาอรรถนั่นแหละชอบ 

ยกขึ้นซึ่งพยัญชนะทั้งหลายก็ชอบ ดังนี้เธอทั้งหลายพึงชื่นชม พึงอนุโมทนาภาษิตของสพรหม 
จารีนั้นว่า ดีแล้ว สพรหมจารีนั้น อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส เป็นลาภของเราทั้งหลาย 
อาวุโส พวกเราได้ดีแล้วที่จักระลึกถึงท่านผู้มีอายุ ผู้เป็นสพรหมจารีเช่นท่าน ผู้เข้าถึงอรรถ 
ผ้เ 1 ข้า ถึงพยัณชนะอย่างนี้ดังนี้ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 102 

[๑๑๓] ดูกรจุนทะ เราไม , แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องปิดกั้นอาสวะ ทั้งหลายที่เป็นไป 
ในปัจจุบันแก , พวกเธออย่างเดียวเท่านั้น ดูกรจุนทะ อนึ่ง เราไม , ได้ แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่อง 

กำจัดอาสวะทั้งหลาย ที่เป็นไปในสัมปรายภพอย่างเดียว เท่านั้น ดูกรจุนทะ แต่เราแสดงธรรมเพื่อ 

เป็นเครื่องปิดกั้นอาสวะทั้งหลายที่เป็น ไปในปัจจุบันด้วย เพื่อเป็นเครื่องกำจัดอาสวะทั้งหลายที่ 
เป็นไปในสัมปรายภพด้วย ดูกรจุนทะ เพราะฉะนั้นแล จีวรใดอันเราอนุญาตแล้วแก , พวกเธอ 

จีวรนั้นควร แก , พวกเธอ เพียงเพื่อเป็นเครื่องบำบัดหนาว บำบัดร้อน บำบัดสัมผัสแห่งเหลือบ 
ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะอันยังความ ละอายให้กำเริบ 
บิณฑบาตใดอันเราอนุญาตแล้วแก , พวกเธอ บิณฑบาตนั้นควร แก่พวกเธอ เพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้ 
แห่งกายนี้ เพื่อยังกายนี้ให้เป็นไปได้ เพื่อ จะให้ความลำบากสงบ เพื่อจะอนุเคราะห์พรหมจรรย์ 
ด้วยคิดว่า เราชักบรรเทาเวทนาแก่ จักไม , ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น ด้วยประการดังนี้และความ 
เป็นไป แห่งชีวิต ความเป็นผู้ไม่มีโทษและความอยู่สำราญ ชักมีแก , เรา เสนาสนะใด อันเราอนุญาต 
แล้วแก , พวกเธอ เสนาสนะนั้นควรแก่พวกเธอ เพียงเพื่อเป็นเครื่องบำบัดหนาว บำบัดร้อน 
บำบัดสัมผัสเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาอันตราย 
อันเกิดแต่ฤดู เพื่อความยินดีในการหลีกออก เร้นอยู่ กิลานปัจจัยเภสัชบริขารใดอันเราอนุญาต 
แล้วแก , พวกเธอ กิลานปัจจัย เภสัชบริขารนั้น ควรแก่พวกเธอ เพียงเพื่อเป็นเครื่องกำจัดเวทนา 
ทั้งหลายอันเกิด แต่อาพาธต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว เพื่อความเป็นผู้ไม่มีความลำบากเป็นอย่างยิ่ง 
ดังนี้ฯ 

[๑๑๔] ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์พึง 
กล่าวอย่างนี้ว่า พวกสมฌศากยบุตรเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบตนให้ติดเนื่องในความ 
สุขอยู่ ดังนี้ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ผู้กล่าว อยู่อย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าว 
อย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส การประกอบตนให้ติดเนื่อง ในความสุขนั้นเป็นไฉน เพราะว่า 
แม้การประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขมี มากหลายอย่างต่างๆ ประการกัน ดูกรจุนทะ 
การประกอบตนให้ติดเนื่องในความ สุข ๔ อย่างเหล่านี้เป็นของเลว เป็นของชาวบ้าน 
เป็นของปุถุชน มิใช่ของ พระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อ 
ความคลาย กำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรัยิ่ง เพื่อความตรัสร้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 103 

เพื่อพระนิพพาน ๔ อย่างเป็นไฉน ดูกรจุนทะ คนพาลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์แล้ว ยังตน 
ให้ถึงความสุข ให้เอิบอิ่มอยู่ ข้อนี้เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขข้อที่ ๑ ดูกรจุนทะ 
ข้ออื่นยังมีอีก คนพาลบางคนในโลกนี้ถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของไม , ได้ให้แล้ว ยังตนให้ถึงความสุข 
ให้เอิบอิ่มอยู่ ข้อนี้เป็นการประกอบ ตนให้ติดเนื่องในความสุขข้อที่ ๒ ดูกรจุนทะข้ออื่นยังมีอีก 

คนพาลบางคนในโลก นี้ กล่าวเท็จแล้ว ยังตนให้ถึงความสุขให้เอิบอิ่มอยู่ ข้อนี้เป็นการประกอบ 
ตนให้ ติดเนื่องในความสุขข้อที่ ๓ ดูกรจุนทะ ข้ออื่นยังมีอีก คนพาลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ 
เพรียบพร้อมพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณทั้ง ๕ ข้อนี้เป็นการประกอบตน ให้ติดเนื่องในความ 
สุขข้อที่ ๔ ดูกรจุนทะ การประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหล่านี้เป็น 
ของเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน มิใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็น 
ไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง 
เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน ฯ 

[๑๑๕] ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์พึง 
กล่าวอย่างนี้ว่า พวกสมณศากยบุตรเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ 
อย่างเหล่านี้อยู่ ดังนี้พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น อันพวกเธอพึงกล่าวว่าพวกท่านอย่า 

กล่าวอย่างนี้เลย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น เมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวกะพวกเธอ 
หามิได้ พวกปริพาชกอัญญ เดียรถีย์เหล่านันพึงกล่าวดู , พวกเธอด้วยสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นจริงก็หามิได้ 
ดูกรจุนทะ การประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความ 
หน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ 
เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียว ๔ ประการเป็นไฉน ดูกรจุนทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ ข้อนี้ 
เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่อง ในความสุขข้อที่ ๑ ดูกรจุนทะ ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุบรรลุทุติยฌาน 
มีความผ่องใส แห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบ ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร 
มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ ข้อนี้เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ข้อที่ ๒ ดูกร 
จุนทะ ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข ด้วยกายเพราะปีติสิ้นไป 

บรรลตติยฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริฌว่า ผ้ได้ ฌานนี้เป็นผมอฌก'ขา มีสติ อย่เป็นสขอย่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 104 

ข้อนี้เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่อง ในความสุข ข้อที่ ๓ ดูกรจุนทะ ก็ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุบรรลุ 
จตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขา 
เป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ ซัอนี้เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขข้อที่ ๔ ดูกรจุนทะ 
การประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็น ไปเพี่อความหน่าย เพื่อ 
ความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อ 
พระนิพพานโดยส่วนเดียว ดูกรจุนทะ ก็ฐานะ นี้แลย่อมมีได้ คือการที่พวกปริพาชกธัญญ 

เดียรถีย์ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า พวกสมณ ศากยบุตรเป็นผู้ขวนขวาย ในการประกอบตนให้ติดเนื่อง 
ในความสุข ๔ ประการ เหล่านี้แล ดังนี้พวกปริพาชกธัญญเดียรถีย์เหล่านั้น เมื่อจะกล่าว 
กะพวกเธอ พึงกล่าวได้โดยชอบพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น พึงกล่าวลู่พวกเธอ 
ด้วยสิ่งไม่มีจริงไม่เป็นจริง หามิได้ฯ 

[๑๑๖] ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชก อัญญเดียรถีย์พึง 
กล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส ก็เมื่อพวกท่านประกอบตนให้ติดเนื่อง ในความสุข ๔ ประการ 
เหล่านี้อยู่ ผลกี่ประการ อานิสงส์กี่ประการ อันท่าน ทั้งหลายพึงหวังได้ ดูกรจุนทะ พวก 
ปริพาชกอัญญเดียรถีย์ผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวก เธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส เมื่อพวกเรา 
ประกอบตนให้ติดเนื่องในควาสุข ๔ ประการเหล่านี้แลอยู่ ผล ๔ ประการ อานิสงส์ ๔ ประการ 
อันพวกเราพึง หวังได้ ๔ ประการเป็นไฉน ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะเป็นพระโสดาบัน มี 
อันไม่ต้องตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าเพราะสังโยชน์ สามสิ้นไป 
ข้อนี้เป็นผลประการที่ ๑ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๑ ดูกรอาวุโส ข้ออื่น ยังมีอีก ภิกษุจะเป็น 

พระสกทาคามี มาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วจะท่าที่สุด แห่งทุกข์ เพราะสังโยชน์สามสิ้นไป 
และเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ เบาบางซัอนี้เป็นผลประการที่ ๒ เป็นอานิสงส์ประการ 

ที่ ๒ ดูกรอาวุโส ข้ออื่น ยังมีอีก ภิกษุจะเป็นอุปปาติกะ [เป็นพระอนาคามี] ผู้จะปรินิพพาน 

ในภพนั้น เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะสังโยชน์เบื้องตํ่า ทั้ง ๕ สิ้นไป 
ข้อนี้เป็นผลประการที่ ๓ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓ ดูกรอาวุโส ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุท่าให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมุติ ปัญญา'วิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลาย สิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 105 

ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ข้อนี้เป็นผลประการที่ ๔ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔ ดูกรอาวุโส เมื่อ 

พวกเราเป็นผู้ประกอบตนให้ติดเนื่องใน ความสุข ๔ ประการเหล่านี้แลอยู่ ผล ๔ ประการ 

อานิสงส์ ๔ ประการเหล่านี้ อันพวกเราพึงหวังได้ ดังนี้ฯ 

[๑๑๗] ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชก อัญญเดียรถีย์พึง 
กล่าวอย่างนี้ว่า พวกสมณศากยบุตรเป็นผู้มีธรรมไม , ตั้งมั่นแล้วอยู่ ดังนี้ดูกรจุนทะ พวกปริพา 

ชกอัญญเดียรถีย์ผู้มี-วาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าว อย่างนี้ว่า มีอยู่แลอาวุโส ธรรมทั้งหลาย 

อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น ผู้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้ว ทรงบัญ 

ญ'ติแล้ว แก่สาวกทั้งหลาย เป็นธรรมอันพวกสาวกไม่ควรก้าวล่วงตลอดชีวิต ดูกรอาวุโส เสา 
เขื่อนหรือ เสาเหล็กมีรากอันลึก อันบุคคลปักไว้ดีแล้วเป็นของไม , หวั่นไหว ไม่สะเทื้อน แม้ฉันใด 
ดูกรอาวุโส ธรรมทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น ผู้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงแสดงแล้ว ทรงบัญญัติแล้วแก , สาวกทั้งหลาย เป็นธรรมอันพวกสาวกไม , ควรก้าวล่วงตลอดชีวิต 
ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรอาวุโสภิกษุนั้นใด เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
มีกิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว มีประโยชน์ของตนอันถึงที่แล้วโดยลำดับ มีสัง 

โยชน์ ในภพหมดสิ้นแล้ว เป็นผู้พ้นพิเศษแล้วเพราะรู้ชอบ ภิกษุนั้นเป็นผู้ ไม่ควรเพื่อประพฤติล่วง 
ฐานะ ๙ ประการ ดูกรอาวุโส ภิกษุผู้เป็นขีณาสพเป็นผู้ ไม , ควรเพื่อจงใจปลงสัตว์จากชีวิต 

เป็นผู้ไม่ควรเพื่อถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนขโมย เป็นผู้ไม่ควรเพื่ออันเสพ 
เมถุนธรรม เป็นผู้ไม่ควรเพื่ออัน กล่าวคำเท็จทั้งรู้ เป็นผู้ไม่ควรเพื่ออันบริโภคกามที่ทำความสั่งสม 

เหมือนอย่างที่ตน เป็นผู้ครองเรือนในกาลก่อน เป็นผู้ไม , ควรเพื่ออันถึงฉันทาคติ เป็นผู้ไม่ควร 

เพื่อ อันถึงโทสาคติ เป็นผู้ไม , ควรเพื่ออันถึงโมหาคติ เป็นผู้ไม่ควรเพื่ออันถึงภยาคติ ดูกรอาวุโส 

ภิกษุนั้นใด เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจ ที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว 
ปลงภาระได้แล้ว มีประโยชน์ของตนอันถึงแล้วโดยลำดับ มีสังโยชน์ในภพหมดสิ้นแล้ว เป็นผู้ 
พ้นพิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นเป็นผู้ อันไม่ควรแท้เพื่อประพฤติล่วงฐานะ ๙ ประการ 
เหล่านี้ ฯ 

[๑๑๘] ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์พึง 
กล่าวอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมปรารถกาลนานที่เป็นอดีต บัญญัติญาณ บัสนะอันไม , มีป่ง แต่หา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 106 

ได้ปรารภกาลนานที่เป็นอนาคต บัญญัติญาณทัสนะที่ไม่ มีส่งไม , การที่ทรงบัญญัติเช่นนั้น เป็น 
เพราะเหตุไร การที่ทรงบัญญัติเช่นนั้น เป็นอย่างไรเล่า พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น 

ย่อมสำคัญสิ่งที่พึงบัญญัติอันไม่ ใช่ญาณบัสนะ ซึ่งเป็นอย่างอื่น ด้วยญาณบัสนะซึ่งเป็นอย่าง 

อื่น เหมือนคนพาลทั้งหลายผู้ไม่เชี่ยวชาญฉะนั้น ดูกรจุนทะ สตานุสาริญาณปรารภกาลนานที่เป็น 
อดีตแล ย่อมมีแก่ตถาคต ตถาคตนั้นย่อมระลึกได้ตลอดกาลมีประมาณเท่าที่ตน จำนงและญาณ 
อันเกิดแต่ความตรัสรู้ ย่อมเกิดขึ้นแก , ตถาคต เพราะปรารภกาลนาน ที่เป็นอนาคตว่า ชาตินี้เป็น 
ชาติมีในที่สุด บัดนี้ภพใหม่ย่อมไม , มี ดังนี้ฯ 

[๑๑๙] ดูกรจุนทะ แม้หากว่าสิ่งที่เป็นอดีต ไม , เป็นจริง ไม่แท้ ไม , ประกอบ 
ด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์สิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แม้หากว่าสิ่งที่เป็นอดีต เป็นของจริง 
เป็นของแท้ แต่ไม , ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์ แม้สิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แม้หาก 
ว่าสิ่งที่เป็นอดีต เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้กาล 
ในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น ดูกรจุนทะ แม้หากว่าสิ่งที่เป็นอนาคตไม่เป็นจริง ไม , แท้ 

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์สิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แม้หากว่าสิ่งที่เป็นอนาคต 
เป็นของจริง เป็นของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม , พยากรณ์แม้สิ่งนั้น 

ดูกรจุนทะ แม้หากว่าสิ่งที่เป็นอนาคต เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ 
ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้กาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น ดูกรจุนทะ แม้หากว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบัน 
ไม่เป็นจริง ไม , แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตย่อมไม่ พยากรณ์สิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แม้ 

หากว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบัน เป็นของจริง เป็นของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่ 

พยากรณ์แม้สิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แม้หากว่า สิ่งที่เป็นปัจจุบัน เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบ 
ด้วยประโยชน์ ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้กาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น ด้วยเหตุดังนี้แล 
จุนทะ ตถาคต เป็นกาลวาที เป็นสัจจวาที เป็นภูตวาที เป็นอัตถวาที เป็นธรรมวาที เป็นวินัย 

วาที ในธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ชาวโลก จึงเรียกว่าตถาคโต 

ด้วยประการดังนี้แล ฯ 

[๑๒๐] ดูกรจุนทะ ก็สิ่งใดแล อันโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก อัน 
หมู , สัตว์พร้อมสมณพราหมณ์ เทพดามนุษย์ เห็นแล้ว พึงแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว 

แสวงหาแล้ว ตรองตามแล้วด้วยใจ สิ่งนั้น ตถาคตได้ตรัสรู้ยิ่งแล้วโดยชอบ เพราะฉะนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 107 

ชาวโลกจึงเรียกว่า ตถาคโต ดูกรจุนทะ ตถาคตย่อมตรัส เอ นุตรสัมโพธิญาณ ในราตรีใดก็ดี 
ย่อมปรินิพพานด้วย อนุ ปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใดก็ดี ตถาคตย่อมกล่าว ย่อมร้องเรียก ย่อมแสดง 
ซึ่งสิ่งใด 

ในระหว่างนี้สิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนี้นทีเดียว ย่อมไม่เป็นโดยประการอื่น เพราะฉะนี้น 
ชาวโลกจึงเรียกว่า ตถาคโต ดูกรจุนทะ ตถาคตเป็นผู้กล่าว อย่างใดทำอย่างนั้น เป็นผู้ทำอย่าง 

ใดกล่าวอย่างนั้น ด้วยเหตุดังนี้ตถาคตชื่อว่า เป็นผู้กล่าวอย่างใดทำอย่างนั้น หรือเป็นผู้ทำอย่างใด 

กล่าวอย่างนั้น เพราะฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่า ตถาคโต ตถาคตเป็นผู้เป็นใหญ่ยิ่ง ไม่มีผู้เป็น 

ใหญ่ยิ่งกว่า เป็นผู้เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำนาจในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 

ในหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา มนุษย์ เพราะเหตุนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคโต ดังนี้ฯ 
[๑๒๑] ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชกอณูญ เดียรถีย์พึง 
กล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส เบื้องหน้าแต่มรณะ สัตว์ย่อมมี สิ่งนี้แหละ จริง สิ่งอื่นเปล่า 
หรือหนอแล ดังนี้ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกธัญญเดียรถีย์ผู้มี วาทะอย่างนี้แล อันพวกเธอพึง 

กล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคมิได้ ทรงพยากรณ์ไว้ว่า เบื้องหน้าแต่มรณะ 

สัตว์ย่อมมี สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริ 

พาชกอัณูณูเดียรถีย์พึงกล่าว อย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส ก็เบื้องหน้าแต่มรณะ สัตว์ย่อมไม , มี สิ่งนี้ 
แหละจริง สิ่งอื่นเปล่าหรือ ลังนี้ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัณูณูเดียรถีย์ผู้มี-วาทะอย่างนี้ 
อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส แท้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็มิได้ทรง พยากรณ์ไว้ว่า 

เบื้องหน้าแต่มรณะ สัตว์ย่อมไม่มี สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะ 
มีได้แล คือการที่พวกปริพาชกอัณูณูเดียรถีย์พึงกล่าว อย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส ก็เบื้องหน้าแต่มรณะ 

สัตว์ย่อมมีด้วย ย่อมไม่มีด้วย สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่าหรือ ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพา 

ชกอัณูณูเดียรถีย์ ผู้มี-วาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส แม้ 1 ข้อนี้'พระผู้มี 
พระภาค ก็มิได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า เบื้องหน้าแต่มรณะ สัตว์ย่อมมีด้วย ย่อมไม่มีด้วย สิ่งนี้ 
แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชก อัณูณูเดียรถีย์ 
พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส ก็เบื้องหน้าแต่มรณะ สัตว์ย่อม มีหามิได้ ย่อมไม่มีก็หาไม่ 
สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่าหรือ ดังนี้ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัณูณูเดียรถีย์ผู้มี-วาทะอย่างนี้ 

อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส แท้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็มิได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า เบื้อง 
หน้าแต่มรณะ สัตว์ย่อม มีก็หามิได้ ย่อมไม่มีก็หาไม่ สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ดังนี้ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 108 

[๑๒๒] ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์พึง 
กล่าวอย่างนี้น่า ดูกรอาวุโส ก็เพราะเหตุไร ข้อนี้พระสมณโคดม จึงไม , ได้ทรงพยากรณ์ไว้เล่า 
ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์มีวาทะอย่างนี้ อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส 
เพราะว่าข้อนี้ไม , ประกอบด้วยอรรถไม , ประกอบด้วยธรรม ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็น 
ไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง 
เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน ฉะนั้น ข้อนั้นพระผู้มีพระภาคจึงมิได้ทรงพยากรณ์ไว้ ดูกรจุนทะ 
ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์พึงกล่าว พระสมฌโคดม 
ทรงพยากรณ์ไว้อย่างไรเล่า ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ อย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโสผู้มี'วาทะอย่าง 
นี้อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้ว่า นี้ทุกข์ ดูกรอาวุโส พร 
ผู้มี 

พระภาคทรงพยากรณ์ ไว้ว่า นี้ทุกขสมุทัย ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้ว่า นี้ทุกข 

นิโรธ ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้ว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้แล ฯ 

ดูกรจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ พึงกล่าวอย่าง 
นี้ว่า ดูกรอาวุโส ก็เพราะเหตุไร ข้อนี้พระสมณโคดมจึงได้ทรง พยากรณ์ไว้เล่า ดูกรจุนทะ 
พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส เพราะว่า 

ซ้อนี้เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยอรรถ ประกอบ ด้วยธรรม ข้อนี้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ย่อม 
เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อ ความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ 

ยิ่ง เพื่อความ ตรัสรู้ เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียว ฉะนั้นข้อนั้น พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรง 

พยากรณ์ไว้ดังนี้ฯ 

[๑๒๓] ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยแม้เหล่าใด อันประกอบด้วยส่วนเบื้องต้น ทิฐินิสัย 
แม้เหล่านั้นแล เราได้พยากรณ์ไว้แล้ว ทิฐินิสัยเหล่านั้น เราพึงพยากรณ์ ด้วยประการใด และ 
เราไม่พึงพยากรณ์ด้วยประการใด ไฉนเราจักพยากรณ์ทิฐิ นิสัยเหล่านั้นกะพวกอัญญเดียรถีย์ 
เหล่านั้นในข้อนั้นเล่า ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยแม้ เหล่าใด อันประกอบด้วยส่วนเบื้องปลาย 

ทิฐินิสัยแม้เหล่านั้น เราได้พยากรณ์แล้วกะพวกเธอ ทิฐินิสัยเหล่านั้น เราพึงพยากรณ์ด้วย 
ประการใด และเราไม่พึง พยากรณ์ด้วยประการใด ไฉนเราชักไม , พยากรณ์ทิฐินิสัยเหล่านั้น 
กะพวกเธอ ใน ข้อนั้นเล่า ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยทั้งหลายอันประกอบด้วยส่วนเบื้องต้น ที่เราได้ 
พยากรณ์กะพวกเธอ โดยประการที่เราพึงพยากรณ์ และโดยประการที่เราไม่พึง พยากรณ์เป็นไฉน 
ดกรจนทะ มีสมณพราหมณ์บางพวก ผม'วาทะอย่างนี้ ผม ทิชิอย่างนี้ว่า อัตตาและโลก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 109 

ไม่เที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า -.. อัตตาและโลกเที่ยงด้วยไม่เที่ยงด้วย.อัตตาและโลก 

เที่ยงก็หามิได้ไม่เที่ยงก็หามิ ได้.... อัตตาและโลกสัตว์ทำได้เอง.อัตตาและโลกผู้อื่นทำให้ 

อัตตาและโลก สัตว์ ทำได้เองด้วย ผู้อื่นทำให้ด้วย.อัตตาและโลก สัตว์มิได้ทำเอง และ 

ผู้อื่นมิได้ทำ เกิดขึ้นลอยๆ.สุขและทุกข์เที่ยง.สุขและทุกข์ไม่เที่ยง.สุขและทุกข์ 

เที่ยงด้วยไม่เที่ยงด้วย สุขและทุกข์เที่ยงก็หามิได้ ไม่เที่ยงก็หามิได้.สุขและทุกข์ สัตว์ 

ทำได้เอง สุขและทุกข์ ผู้อื่นทำให้.สุขและทุกข์ สัตว์ทำได้เองด้วย ผู้อื่นทำให้ด้วย สุข 

และทุกข์สัตว์มิได้ทำเองด้วย ผู้อื่นมิได้ทำ ให้ด้วย เกิดขึ้นลอยๆ สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า 

ดังนี้ฯ 

[๑๒๔] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณ์เหล่านี้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มี'วาทะอย่างนี้ 

ผู้มีทิฐิอย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่น เปล่า ดังนี้เราเข้าไปหา 
สมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้ว กล่าวอย่างนี้ว่า ดูกร อาวุโส มีอยู่หรือหนอแล คำนี้อันท่านทั้งหลาย 
กล่าวว่า อัตตาและโลกเที่ยง ดังนี้และสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำใดอย่างนี้ว่า สิ่งนี้ 
แหละจริง สิ่งอื่น เปล่า ดังนี้เราย่อมไม่คล้อยตามคำนั้นของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ข้อนั้น 

เพราะ เหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะว่า ในสมณพราหมณ์เหล่านัน สัตว์จำพวกหนึ่งแม้เป็นผู้มี 
สัญญาเป็นอย่างอื่นมีอยู่ ดูกรจุนทะ ด้วยบัญญัติแม้นี้แล เราไม่พิจารณาเห็นผู้สมํ่าเสมอตนเลย 
ผู้ยิ่งกว่าชักมีแต่ที่ไหน เราผู้เดียวเป็นผู้ยิ่งในบัญญัติที่เป็น อธิบัญญัตินี้โดยแม้แล ฯ 

[๑๒๕] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณ์เหล่านี้น สมณพราหมณ์เหล่าใด เป็นผู้มี-วาทะ 

อย่างนี้เป็นผู้มีทิฐิอย่างนี้ว่า อัตตาและโลกไม่เที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า.อัตตา 

และโลกเที่ยงด้วย ไม่เที่ยงด้วย อัตตาและโลกเที่ยงก็ หามิได้ไม่เที่ยงก็หามิได้ อัตตาและ 

โลก อันสัตว์ทำได้เอง อัตตาและโลก ผู้อื่นทำให้ อัตตาและโลกสัตว์ทำได้เองด้วยผู้อื่นทำ 

ธเ^ 

เห 

ด้วย.อัตตาและโลก สัตว์มิได้ทำเอง และผู้อื่นมิได้ทำให้เกิดขึ้นลอยๆ.สุขและทุกข์เที่ยง 

.สุข และทุกข์ไม่เที่ยง.สุขและทุกข์เที่ยงด้วยไม่เที่ยงด้วย สุขและทุกข์เที่ยงก็ หามิได้ 

ไม่เที่ยงก็หามิได้.สุขและทุกข์ สัตว์ทำได้เอง.สุขและทุกข์ผู้อื่นทำให้.สุขและทุกข์สัตว์ 

ทำได้เองด้วย ให้ผู้อื่นทำให้ด้วย.สุขและทุกข์ สัตว์มิได้ทำเองด้วย ผู้อื่นมิได้ทำให้ด้วย เกิด 

ขึ้นลอยๆ สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่น เปล่า เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้ว กล่าวอย่างนี้ 

ว่า มีอยู่หรือหนอแล คำนี้อันท่านทั้งหลายกล่าวว่า สุขและทุกข์สัตว์มิได้ทำเองด้วย ผู้อื่นมิ 

ได้ทำให้ ด้วย เกิดขึ้นลอยๆ และสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำใดแลอย่างนี้ว่า สิ่งนี้แหละ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 110 

จริง สิ่งอื่นเปล่า ดังนี้เราย่อมไม่คล้อยตามคำนั้น ของสมณพราหมณ์ เหล่านั้น ข้อนั้นเพราะ 
เหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะว่าในสมฌพราหมณ์เหล่านั้น สัตว์จำพวกหนึ่ง แม้เป็นผู้มีสัญญา 
เป็นอย่างอื่นมีอยู่ ดูกรจุนทะ ด้วยบัญญัติ แม้นี้แล เราไม่พิจารณาเห็นผู้สมํ่าเสมอตนเลย ผู้ยิ่ง 

กว่าจักมีแต่ที่ไหน เราผู้เดียว เป็นผู้ยิ่งในบัญญัติที่เป็นอธิบัญญัติโดยแท้แล ฯ 

ดูกรจุนทะ ทิฐิ'นิสัยอันประกอบด้วยส่วนเบื้องต้นเหล่านี้แล ที่เราได้ พยากรณ์กะพวก 
เธอ โดยประการที่เราพึงพยากรณ์ และโดยประการที่เราไม , พึง พยากรณ์ไฉนเราชักพยากรณ์ 
ทิฐินิสัยเหล่านั้นกะพวกเธอ ในข้อนั้นเล่า ฯ 

[๑๒๖] ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยทั้งหลายอันประกอบด้วยส่วนเบื้องปลาย ที่เราได้พยากรณ์ 
กะพวกเธอ โดยประการที่เราพยากรณ์แล้ว และโดยประการที่ เราไม , พึงพยากรณ์ เป็นไฉน 
ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มี-วาทะ อย่างนี้ ผู้มีทิฐิอย่างนี้ว่า เบื้องหน้าแต่มรณะ 
อัตตามีรูป หาโรคมิได้ สิ่งนี้ แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ลังนี้ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณ์พวก 

หนึ่ง ผู้มี-วาทะ อย่างนี้ผู้มีทิฐิอย่างนี้ว่า เบื้องหน้าแต่มรณะ อัตตาไม่มีรูป.อัตตามีรูปด้วย 

ไม่มีรูปด้วย.อัตตามีรูปก็หามิได้ไม , มีรูปก็หามิได้ อัตตามีสัญญา.อัตตาไม่มีสัญญา 

.อัตตามีสัญญาด้วยไม่มีสัญญาด้วย.อัตตามีสัญญาก็หา มิได้ ไม่มีสัญญาก็หามิได้ อัตตา 

ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่มี สิ่งนี้ แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ลังนี้ดูกรจุนทะ ในสมณ 
พราหมณ์เหล่านั้น สมฌพราหมณ์เหล่าใด เป็นผู้มี'วาทะอย่างนั้เป็นผู้มีทิฐิอย่างนี้ว่า เบื้องหน้า 
แต่มรณะ อัตตามีรูป หาโรคมิได้ สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ดังนี้เราเข้าไปหา สมณ 
พราหมณ์เหล่านั้นแล้ว กล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส มีอยู่หรือหนอแล คำนี้อันท่านทั้งหลาย 
กล่าวว่า เบื้องหน้าแต่มรณะ อัตตามีรูป หาโรคมิได้ และ สมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวคำใด 
แล อย่างนี้ว่า สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ดังนี้เราย่อมไม , คล้อยตามคำนั้น ของสมณพราหมณ์ 
เหล่านั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะว่า ในสมฌพราหมณ์เหล่านั้น สัตว์พวก 
หนึ่งแม้เป็น ผู้มีสัญญาเป็นอย่างอื่นมีอยู่ ดูกรจุนทะ ด้วยบัญญัติแม้นี้แล เราไม่พิจารณาเห็น ผู้ 
สมํ่าเสมอตนเลย ผู้ยิ่งกว่าจักมีแต่ที่ไหน เราผู้เดียวเป็นผู้ยิ่งในบัญญัติที่เป็น อธิบัญญัตินี้ 
โดยแท้แล ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 111 

[๑๒๗] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมฌพราหมณ์เหล่าใด เป็นผู้มี'วาทะ 
อย่างนี้เป็นผู้มีทิฐิอย่างนี้ว่า เบื้องหน้าแต่มรณะ อัตตาไม่มีรูป ... อัตตามีรูปด้วย ไม่มีรูป 
ด้วย -.. อัตตามีรูปก็หามิได้ ไม่มีรูปก็หามิได้ -.. อัตตามี สัญญา ..- อัตตามีสัญญาด้วย ไม่มีสัญญา 
ด้วย -.. อัตตามีสัญญาก็หามิได้ ไม่มี สัญญาก็หามิได้ ... เบื้องหน้าแต่มรณะ อัตตาย่อมขาดสูญ ย่อม 
พินาศ ย่อมไม่มี สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ดังนี้เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้ว 

กล่าว อย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส มีอยู่หรือหนอแล คำนี้อันท่านทั้งหลายกล่าวว่า เบื้องหน้าแต่มรณะ 
ตนย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม , มี และสมฌพราหมณ์ เหล่านั้นกล่าวคำใดแลอย่างนี้ว่า 
สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปล่า ดังนี้เราไม่คล้อย ตามคำนั้นของสมฌพราหมณ์เหล่านั้น ข้อนั้น 
เป็นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะว่า ในสมณพราหมณ์เหล่านั้น สัตว์พวกหนึ่งแม้เป็นผู้มี 
สัญญาเป็นอย่างอื่น มีอยู่ ดูกรจุนทะ ด้วยบัญญัติแม้นี้แล เราไม่พิจารณาเห็นผู้สมํ่าเสมอตนเลย 
ผู้ยิ่งกว่าจักมีแต่ที่ไหน เราผู้เดียวเป็นผู้ยิ่งในบัญญัติที่เป็นอธิบัญญัตินี้ โดยแท้แล ดูกรจุนทะ 
ทิฐินิสัยอันประกอบด้วยส่วนเบื้องปลายเหล่านี้แล ที่เราได้พยากรณ์ กะพวกเธอ โดยประการ 
ที่เราพึงพยากรณ์ และโดยประการที่เราไม , พึงพยากรณ์ เพราะฉะนั้น ไฉนเราชักพยากรณ์ทิฐิ 
นิสัยเหล่านั้นกะพวกเธอในข้อนั้นเล่า ฯ 

[๑๒๘] ดูกรจุนทะ สติปัฏฐาน ๔ ประการ อันเราแสดงแล้ว บัญญัติ แล้วอย่างนี้ 
เพื่อละ เพื่อก้าวล่วงซึ่งทิฐินิสัย อันประกอบด้วยส่วนเบื้องต้น เหล่านี้ด้วย ซึ่งทิฐินิสัยอัน 
ประกอบด้วยส่วนเบื้องปลาย เหล่านี้ด้วย ๔ ประการ เป็นไฉน ดูกรจุนทะ ภิกษุในธรรมวินัย 

นี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ได้ ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่ มี 
ความเพียร มี สัมปชัญญะ มีสดึ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ย่อมพิจารณาเห็น 
จิตในจิตเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสตึ พึงคำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลก 
เสียได้ ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
พึงคำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ดูกรจุนทะ สติปัฏฐาน ๔ ประการเหล่านี้อันเรา 
แสดงแล้ว บัญญัติแล้วอย่างนี้เพื่อละ เพื่อก้าวล่วงซึ่งทิฐินิสัยอันประกอบด้วยส่วนเบื้องต้น 
เหล่านี้ด้วย ซึ่ง ทิฐินิสัยอันประกอบด้วยส่วนเบื้องปลายเหล่านี้ด้วย ดังนี้แล ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 112 

[๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระอุปทานะผู้มีอายุ ยืนถวายอยู่งานพัด พระผู้มีพระภาค ณ 
เบื้องพระปฤษฎางค์ ครั้งนั้นแล พระอุปทานะผู้มีอายุ ได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า น่า 
อัศจรรย์พระเจ้าข้า ไม่เคยมีแล้ว พระเจ้าข้า ธรรมปริยายนี้น่าเลื่อมใสนัก พระเจ้าข้า ธรรม 

ปริยายนี้น่าเลื่อมใสดีนัก พระเจ้าข้า ธรรมปริยายนี้มีนามว่ากระไร พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาค 
จึงตรัสว่า ดูกรอุปทานะ เพราะฉะนั้นแล เธอจงทรงจำธรรมปริยายนี้ไว้เถิดว่า "ปาสาทิก 

ดังนี้เทียว ฯ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว พระอุปทานะผู้มีอายุ ยินดี ชื่นชมพระภาษิต 
ของพระผู้มีพระภาคแล้ว ดังนี้แล ฯ 


จบ ปาสาทิกสูตร ที ๖ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 113 

๗. ลักขณสูตร (๓๐) 

[๑๓๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ท่านอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหล่านี้ ย่อมมีคติ 
เป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ ล้าครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม 
เป็น พระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทร ๔ เป็นขอบเขต ทรงชนะ แล้ว มีราช 
อาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ จักรแก้ว ช้าง แก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี 
นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปริฌายกแก้วเป็นที่ ๗ พระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพัน ล้วนกล้าหาญ 
มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถยํ่ายีเสนาของข้าศึกได้ พระองค์ทรงชำนะโดยธรรม โดยเสมอ 
มิต้องใช้ ศัสตรา มิต้องใช้อาชญา มิได้มีเสนียด ครอบครองแผ่นดิน มีสาครเป็น ขอบเขต มิได้ 
มีเสาเขื่อน มิได้มีนิมิต ไม , มีเสี้ยนหนาม สำเร็จ แพร่หลาย มีความเกษม สำราญ ล้าเสด็จ 
ออกผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันต สัมมาส้มพุทธเจ้า มีหลังคา คือ กิเลสอันเปิด 

แก้วในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนั้น เป็นไฉน ซึ่งพระมหา 
บุรุษประกอบแก้วย่อม มีคดิเป็นสองเท่านั้น ไม , เป็นอย่างอื่น คือ ล้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ฯลฯ อนึ่ง ล้าพระมหาบุรุษนั้น เสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิต จะ ได้เป็นพระอรหันต 
สัมมาส้มพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแก้วในโลก ดูกร ภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษในโลกนี้ 
๑. มีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดี ภิกษุทั้งหลาย การที่พระมหาบุรุษ มีพระบาท 
ประดิษฐานเป็นอันดี นี้เป็นมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ ฯ 

๒. ณ พื้นภายใต้ฝ่าพระบาท ๒ ของพระมหาบุรุษ มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กำ ข้างละพัน 
มีกง มีดม บริบรฟ้ด้วยอาการทั้งปวง ภิกษทั้งหลาย แม้การที่พื้นภายใต้ฝ่าพระบาททั้ง ๒ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 114 

ของพระมหาบุรุษ มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กำ 1 ข้างละพัน มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง นี้ก็ 
มหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ ฯ 
๓. มีสันพระบาทยาว ฯ 
๔. มีพระองคุลียาว ฯ 

๕. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม ฯ 
๖. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย ฯ 
๗. มีพระบาทเหมือนสังข์ควํ่า ฯ 
๘. มีพระชงฆ์รีเรียวดุจแข้งเนื้อทราย ฯ 

๙. เสด็จสถิตยืนอยู่มิได้น้อมลง เอาฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองลูบคลำได้ถึง พระชาณุทั้งสอง ฯ 
๑๐. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฟิก ฯ 

๑๑. มีพระฉวีวรรณดุจวรรณะแห่งทองคำ คือ มีพระตจะ ประดุจหุ้ม ด้วยทอง ฯ 

๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดอยู่ใน พระกายได้ ฯ 
๑๓. มีพระโลมชาติเสันหนึ่งๆ เกิดในขุมละเสันๆ ฯ 

๑๔. มีพระโลมชาติมีปลายขึ้นช้อยขึ้นข้างบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอก อัญชัญ ขดเป็น 
กุณฑลทักษิณาวัฏ ฯ 
๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม ฯ 
๑๖. มีพระมังสะเต็มในที่ ๗ สถาน ฯ 
๑๗. มีกึ่งพระกายท่อนบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของสีหะ ฯ 
๑๘. มีระหว่างพระอังสะเต็ม ฯ 

๑๙. มีปริมณฑลดุจไม้นิโครธ วาของพระองค์เท่ากับพระกายของพระองค์ พระกายของ 
พระองค์ก็เท่ากับวาของพระองค์ ฯ 
๒๐. มีลำพระศอกลมเท่ากัน ฯ 
๒๑. มีปลายเสันประสาทสำหรับนำรสอาหารอันดี ฯ 
๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห์ ฯ 
๒๓. มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ ฯ 
๒๔. มีพระทนต์เรียบเสมอกัน ฯ 
๒๕. มีพระทนต์ไม่ห่าง ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 115 

๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม ฯ 
๒๗. มีพระชิวหาใหญ่ ฯ 

๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแห่งพรหม ตรัสมีสำเนียงดังนกกรวิก ฯ 
๒๙. มีพระเนตรดำสนิท [ดำคม] ฯ 
๓๐. มีดวงพระเนตรดุจตาแห่งโค ฯ 

๓๑. มีพระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหว่างพระขนง มีสี 1 ขาวอ่อน ควร เปรียบด้วยนุ่น ฯ 
๓๒. มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้การที่พระมหาบุรุษ มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์นี้ 
ก็เป็นมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษนั้น ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหล่านี้แล ที่มหาบุรุษ ประกอบแล้ว 
ย่อมเป็นเหตุให้มีคติเป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ ล้าครอง เรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด 
ฯลฯ อนึ่งล้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรง ผนวชเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอัน เปิดแล้วในโลก ภิกษุทั้งหลาย พวกฤาษีแม้เป็นภายนอก 
ย่อมทรงจำมหาปุริส ลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒ เหล่านี้ได้ แต่ฤาษีทั้งหลายนั้น ย่อมไม่ทราบว่า 
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก สัตว์ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนี้อันตนทำสั่งสม 
พอกพูนไพบูลย์ สัตว์ที่บำเพ็ญกุศลกรรมนั้น ย่อมครอบงำเทวดา ทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์ โดย 
สถาน ๑๐ คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ ความสุข ทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นอธิบดีทิพย์ รูปทิพย์ 
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ และ'โผฏฐัพพทิพย์ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความ 

เป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะ ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ฯ 

[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 
เป็นผู้มีสมาทานมั่นในกุศลธรรม มีสมาทานไม , ถอยหลังในกายสุจริต ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต 
ในการบำเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษา อุโบสถ ในการปฏิบัติดีในมารดา ในการ 

ปฏิบัติดีในบิดา ในการปฏิบัติดีในสมณะ ในการปฏิบัติดีในพรหม ในความเป็นผู้เคารพต่อ 
ผู้ใหญ่ในสกุลและในธรรมเป็น อธิกุศลอื่นๆ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้า 
แต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสม พอกพูนไพบูลย์ ตถาคตย่อมครอบงำ 
เทวดา ทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์ โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ ความสุขทิพย์ ยศ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 116 

ทิพย์ ความเป็นอธิบดีทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ และ'โผฏฐัพพทิพย์ ครั้น 
จุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาถึงความเป็นอย่างนี้ ย่อม ได้เฉพาะ 1 ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ฯ 

[๑๓๒] พระมหาบุรุษนั้น มีพระบาทตั้งอย่เฉพาะเป็นอันดี คือทรง เหยียบพระบาทเสมอ 

,,, 1 ,,,!,, นี้ , 1 1' ๘ เ ^ . 1 , 1 ๒,,,^,,-,ลั,, 

กนบนพน ทรงยกพระบาทขนกเสมอกน ทรงจดภาคพนดวย ฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกน 

พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ล้าอยู่ครอง เรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดารงอยู่ในธรรม 

เป็นอิสระในแผ่นลินมีมหาสมุทร ๔ เป็นขอบเขต ทรงชำนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคง 

สมบูรณ์ด้วยรตนะ ๗ ประการ คือ จักรรัตน์ หัสดีรัตน์ อัสวรัตน์ มณีรัตน์ อิตถีรัตน์ 

คฤบดีรัตน์ ปริณายกรัตน์เป็นที่ ๗ และมีพระราชโอรสมากกว่าพัน ล้วนเป็นผู้แกล้วกล้า 

มีพระรูปสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถยํ่าขีเสนาแห่งปรปักษ์ เสียได้ และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะ 

โดยธรรมมิต้องใช้อาชญา มิต้องใช้ศัสตรา ปกครองแผ่นลินนี้มีสาครเป็นขอบเขต มิได้มีเสา 

เขื่อน มิได้มีนิมิต ไม่มีเสี้ยน หนาม มั่งคั่งแพร่หลาย มีความเกษมสำราญ มิได้มีเสนียด เมื่อ 

เป็นพระราชาจะ ได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือ ไม , มีใครๆ ที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็น 

ข้าศึกศัตรูจะพึงข่มได้ อนึ่ง ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิต จะเป็น 

พระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ 

อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือ ไม่มีเหล่าข้าศึกศัตรูภายในหรือภายนอก คือ 

ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ใครๆ ในโลกจะพึงข่มได้ 

พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความ นี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระ 

ลักษณะนั้นว่า ฯ 

[๑๓๓] พระมหาบุรุษยินดีในวจีสัจ ในธรรม [กุศลกรรมบถ] ความ‘ฟิกตน 
ความสำรวม ความเป็นผู้สะอาด ศีลที่เป็นอาลัย อุโบสถกรรม ความ 
ไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์ และกรรมอันไม , สาหัส สมาทานแล้วมั่นคง ทรง 

ประพฤติมาแล้วอย่างรอบคอบ เพราะกรรมนั้น พระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู่ 

ไตรทิพย์เสวย ความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดี จุติจากไตร 

ทิพย์แล้ว เวียนมาในโลกนี้เหยียบปฐพีด้วยฝ่าพระบาทอันเรียบ พวก 
พราหมณ์ผู้ทำนายพระลักษณะมาประชุมกันแล้วทำนายว่า พระราชกุมารนี้ 
มีฝ่าพระบาทประดิษฐานเรียบ เป็นคฤหัสถ์หรือ บรรพชิต ก็ไม , มีใคร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 117 

ข่มได้ พระลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตส่อง เนื้อความนั้นพระราชกุมารนี้ 
เมื่อ อยู่ ครองฆราวาส ไม่มีใคร สามารถข่มได้ มีแต่ครอบงำพวกปรปักษ์ 
เหล่าศัตรูมิอาจยํ่ายีได้ ใครๆ ที่เป็นมนุษย์ในโลกนื้หาข่มได้ไม , เพราะ 
ผลแห่งกุศล กรรมนั้น ถ้าพระราชกุมารเช่นนั้น เข้าถึงบรรพชา ทรง 

ยินดี ยิ่งด้วยความพอใจในเนกขัมมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้ง เป็น 
อัครบุคคล ไม , ถึงความเป็นผู้อันใครๆ ข่มได้ ย่อมเป็นผู้ สูงสุดกว่า 
นรชน อันนื้แลเป็นธรรมดาของพระกุมารนั้น ฯ 

[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 
ได้เป็นผู้นำความสุขมาให้แก , ชนเป็นอันมาก บรรเทาภัยคือความ หวาดกลัวและความหวาดเสียว 
จัดความรักษาปกครองป้องกันโดยธรรม และ บำเพ็ญทานพร้อมด้วยวัตถุอันเป็นบริวาร เบื้องหน้า 

แต่ตายเพราะกายแตก ย่อม เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสม พอกพูน 
ไพบูลย์ ฯ 

ตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย์ วรรณ 
ทิพย์ ความสุขทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นอธิบดีทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ 
และ'โผฏฐัพพทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหา 
ปุริสลักษณะนี้คือ ในฝ่าพระบาททั้ง ๒ มีจักรเกิดเป็นอันมาก มีซี่กำพันหนึ่ง มีกง มีดุม 
บริบูรณ์ด้วยอาการ ทั้งปวง มีระหว่างอันกุศลกรรมแบ่งเป็นอันดี พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษ 
ณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะเป็นพระเจ้าจักรพรรด ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อ 
เป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือ มีบริวารมาก คือ มีบริวารเป็นพราหมณ์ เป็น คถุหบดี เป็น 
ชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอำมาตย์ เป็น กองทหาร เป็นนายประตู เป็น 
อำมาตย์ เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็น ราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน 
ทรงผนวชเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก 
เมื่อเป็นพระ พุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือ มีบริวารมาก คือ มี 
บริวารเป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูร 
เป็นนาค เป็นคนธรรพ์ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกล่าว 
คาถาประพันธ์นีในพระลักษณะนันว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 118 

[๑๓๕] พระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ผู้นำความสุขมา ให้แก่ชน 
มาก บรรเทาภัยคือ ความหวาดกลัวและความหวาดเสียว ขวนขวายใน 
ความคุ้มครองรักษาป้องกัน เพราะกรรมนั้น พระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู่ 
ไตรทิพย์ เสวยความสุข และสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดี ครั้นจุติ 

จากไตรทิพย์แล้ว เวียนมาในโลกนี้ ย่อมได้ลายจักรทั้งหลาย มีซี่กำพันหนึ่ง 
มี กง มีดุม โดยรอบ ในฝ่าพระบาททั้ง ๒ พวกพราหมณ์ผู้ ทำนาย 
ลักษณะมาประชุมกันแล้วเห็นพระราชกุมารมีลักษณะอัน เกิดด้วยบุญ 
เป็นร้อยๆ แล้วทำนายว่า พระราชกุมารนี้ชักมี บริวาร ยํ่ายีเสีย'ซึ่ง 
ศัตรู เพราะจักรทั้งหลายมีกงโดยรอบอย่าง นั้น ล้าพระราชกุมารเช่น 
นั้นไม่เข้าถึงบรรพชา จะยังจักรให้ เป็นไป และปกครองแผ่นดิน มี 
กษัตริย์ที่มียศมากเป็นอนุยนต์ ติดตามห้อมล้อมพระองค์ ล้าและพระราช 
กุมารเช่นนั้นเข้าถึง บรรพชา เป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความพอใจในเนกขัมมะ 
จะมีพระ ปรีชาเห็นแจ่มแจ้ง พวกเทวดา มนุษย์ อสูร ท้าวสักกะ 

ยักษ์ คนธรรพ์ นาค วิหค และสัตว์ ๔ เท้า ที่มียศมากจะ ห้อมล้อม 
พระองค์ผู้ไม่มีใครยิ่งกว่า อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ฯ 

[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 

ละปาณาติบาตแล้ว เว้นขาดจากปาณาติบาตแล้ว วางทัณฑะ วาง ศาตราแล้ว มีความละอาย 

มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้า 
แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ ตถาคตย่อมครอบงำ 

เทวดาทั้งหลายอื่นในโลก สวรรค์ โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ ความสุขทิพย์ ยศทิพย์ 

ความเป็นอธิบดีทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ และ'โผฏฐัพพ ทิพย์ ครั้นจุติจาก 
โลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่ง มหาปุริสลักษณะ ๓ ประการ คือ 

สันพระบาทยาว ๑ มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาท ยาว ๑ มีพระกายตรงดังว่ากายแห่งพรหม ๑ 
พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะ ทั้งหลายนั้น ล้าอยู่ครองเรือน จะเป็นพระเจ้าจักรพรรด ฯลฯ 
เมื่อเป็นพระราชา จะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาได้ผลข้อนี้คือ มีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นาน 
อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใครๆ ที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูสามารถปลง พระชนม์ชีพ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 119 

ในระหว่างได้ ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันต 

สัมมาส้มพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อ เป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร 

เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือ มีพระชนมายุ ยืนดำรงอยู่นาน ทรงอภิบาลพระชนมายุ 

ยืนยาว ไม่มีข้าศึกศัตรูจะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม มาร ใครๆ ในโลก 

สามารถปลงพระชนม์ชีพในระหว่างได้ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระ 

ทั้งหลาย จึง กล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า 

[๑๓๗] พระมหาบุรุษทรงทราบว่าการฆ่าอันเป็นเหตุให้สัตว์ตายว่าเป็นภัยแก , ตน 
ได้เป็นผู้เว้นขาดแล้ว เบื้องหน้าแต่มรณะ ได้ไปแล้วสู่สวรรค์ เพราะ 
กรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้น เสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทรง 
ทำดีแล้วจุติ [จากสวรรค์] แล้วเวียนมาในโลกนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่ง 
ลักษณะ ๓ ในโลกนี้ศึอ มีสันพระบาทยาวงาม ๑ พระกายเกิดดีตรง 
สวยงาม ประหนึ่งว่ากายพรหม มีพระพาหางาม มีความเป็นหนุ่ม 
ทรวดทรงสวยเป็นสุชาต ๑ มีนั้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทยาวอ่อนดัง 
ปุยฝ็าย ๑พระชนกเป็นต้นทรงบำรุงพระราชกุมาร เพื่อให้มีพระชนมายุ 
เป็นไปนาน เพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยปุริสลักษณะ ๓ประการ 
ถ้าพระราชกุมารเป็นคฤหัสถ์ ก็จะให้พระชนม์ชีพเป็นไปนาน ถ้าทรง 
ผนวชก็จะให้พระชนม์ชีพเป็นไปนานกว่านั้นเพื่อให้วสีและอิทธิ 
เจริญไป พระลักษณะนั้นเป็นนิมิต เพื่อความเป็นผู้มีชนมายุยืนด้วย 
ประการดังนี้ฯ 

[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 
เป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อย และ , ให้'นี้าที่ควร 1 ซด 

ควรดื่ม ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น 

อันตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความ 

เป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริส ลักษณะนี้ศึอมีมังสะอูมในที่ ๗ สถาน คือที่หลังพระหัตถ์ 

ทั้ง ๒ ก็มีมังสะอูม ที่หลังพระบาททั้ง ๒ ก็มีมังสะอูม ที่บนพระอังสาทั้ง ๒ ก็มีมังสะอูม 

ที่ลำพระศอ ก็มีมังสะอม พระมหาบรษสมบรฟ้ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอย่ครองเรือน จะเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 120 

พระเจ้าจักรพรรด ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับ ผลข้อนี้คือ 
ย่อมเป็นผู้ได้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมี รสอร่อย และได้นํ้าที่ควรซด 
ควรดื่ม ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวช เป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันต 
สัมมาส้มพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร 
เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลซัอนี้ คือ ทรงได้ของที่ควรเคี้ยว และของที่ควรบริโภคอัน 

ประณีต และมีรสอร่อย และทรงได้นั้าที่ควรซดควรดื่ม พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ 
พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า 

[๑๓๙] พระมหาบุรุษอุดม เป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยว และของที่ควร บริโภค และ 
นั้าที่ควร 1 ซดควรดื่ม มีรสอันเลิศ เพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้น 
พระมหาบุรุษนั้น จึงบันเทิงใจอยู่นานในสวนนันทวัน มาในโลกนี้ 
ย่อมได้มังสะอูมเจ็ดแห่ง และได้พื้นพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม 
บัณฑิตผู้ฉลาดในนิมิตแห่งลักษณะ กล่าวไว้เพื่อความเป็นผู้ได้ของควร 
เคี้ยวและโภชนะอันมีรส ลักษณะนั้น ใช่ว่าจะส่องอรรถ แม้แก , 

พระมหาบุรุษผู้เป็นคฤหัสถ์เท่านั้น ถึงพระมหาบุรุษทรงผนวช ก็ได้ 
ข'ชชโภชนาฑิวัตถุนั้นเหมือนกัน พระองค์เป็นผู้ได้ของควรเคี้ยวและ 
โภชนะมีรสอันอุดม บัณฑิตทั้งหลายกล่าวแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ตัด 
กิเลสเป็นเครื่องผูกของคฤหัสถ์ทั้งปวงเสีย ฯ 

[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 
เป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ คือ การให้ การกล่าว คำเป็นที่รัก การประพฤติ 
ให้เป็นประโยชน์ และความเป็นผู้มีตนเสมอ ตถาคต ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อัน ตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครั้นจุติจาก 
โลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความ เป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ทั้ง ๒ นี้คือ 
พระหัตถ์และ พระบาทมีพื้นอ่อนนุ่ม ๑ และมีพระหัตถ์และพระบาทมีลายดังว่าร่างข่าย ๑ พระมหา 
บุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้ง ๒ นั้น ล้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด ฯลฯ เมื่อเป็น 
พระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลซัอนี้คือ มีบริวารชนอันพระองค์ทรง 
สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี บริวารชนที่พระองค์ทรง สงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้น เป็นพราหมณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 121 

เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอำมาตย์ เป็นกองทหาร 
เป็นนายประตู เป็น อำมาตย์ เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหา 
บุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคา 
คือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผล 
ข้อนี้คือ มีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี บริวารชนที่พระองค์ทรง 
สงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้น เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็น อุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา 
เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาค เป็นคน ธรรพ์ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณ 

กเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถา ประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า 

[๑๔๑] พระมหาบุรุษ ทำแล้ว ประพฤติแล้ว ซึ่งการให้ ๑ ซึ่งความเป็นผู้ 
ประพฤติให้เป็นประโยชน์ ๑ ซึ่งความเป็นผู้กล่าวคำเป็นที่รัก ๑ ซึ่ง 
ความเป็นผู้มีพระฉันทะเสมอกัน ๑ ให้เป็นความสงเคราะห์อย่างดีแก , ชน 
เป็นอันมาก ย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยคุณอันตนมิได้ตูหมิ่น จุติ [จาก 
สวรรค์] แล้วเวียนมาในโลกนี้ เป็นพระกุมารยังหนุ่มแน่นงดงาม 
ย่อมได้เฉพาะซึ่งความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มด้วย 
ซึ่งความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายเป็นร่างข่ายงามยิ่ง และ 
มีส่วนสวยน่าชมด้วย พระองค์มาสู่แผ่นดินนี้มีบริวารชนอันพระองค์ 
พึงตรวจตราและสงเคราะห์ดี ตรัสถ้อยคำเป็นที่น่ารักแสวงหาผล 
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ ทรงประพฤติความดีมากหลายที่ 
พระองค์โปรดยิ่ง ล้าพระองค์ทรงละความบริโภคกามารมณ์ทั้งปวงเป็น 
พระชินะตรัสธรรมกถาแก่ประชุมชน ประชุมชนก็จะสนองคำของ 
พระองค์ เลื่อมใสยิ่งนัก ครั้งพึงธรรมแล้ว ย่อมจะพากันประพฤติธรรม 
สมควรแก่ธรรม ฯ 

[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 
เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถ ประกอบด้วยธรรม แนะนำประชาชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำ 
ประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้บูชาธรรมเป็นปรกติ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 122 

โลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม พอกพูน 
ไพบูลย์ ฯลฯ จุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริส 
ลักษณะ๒ ประการนี้คือมีพระบาทดุจสังข์ควํ่า ๑ มีพระโลมชาติล้วนมีปลายช้อนขึ้นข้างบน 
ทุกๆ เสัน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้ง ๒ นั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรด ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ศึอ เป็น 
ผู้เลิศประเสริฐ เป็นประธานสูงสุด ดีกว่าหมู , ชนที่บริโภคกาม ถ้าพระมหาบุรุษออกจากเรือน 
ผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้ว 
ในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าได้รับผลข้อนี้คือ เป็น 
ผู้เลิศประเสริฐ เป็นประธานสูงสุด ดีกว่าสรรพสัตว์ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า 
[๑๔๓] พระมหาบุรุษ พิจารณาก่อน จึงกล่าวคำอันประกอบด้วยอรรถและธรรม 
แสดงแล้วกะประชาชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำประโยชน์และความสุข 
มาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ไม , ตระหนี่ได้เสียสละบูชาธรรมแล้ว 
พระองค์ย่อมไปสู่สุคติ บันเทิงอยู่ในสุคตินั้น เพราะกรรมอันพระองค์ 
ประพฤติดีแล้ว มาในโลกนี้ย่อมได้ลักษณะ ๒ ประการ เพื่อ 
ความเป็นผู้มีความสุขอันอุดม พระมหาบุรุษนั่นนั้น มีพระโลมชาติ 
มีปลายช้อนขึ้นข้างบนและมีพระบาทดำรงอยู่แล้วเป็นอันดี อันพระ 
มังสะและโลหิตปิดบัง อันหนังหุ้มห่อแล้ว และมีพระเพลาเบื้องบน 
งาม พระมหาบุรุษเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะถึงความเป็นผู้เลิศกว่า 
พวกที่บริโภคกาม ไม่มีใครๆ ยิ่งกว่าพระองค์ทรงครอบงำชมพูทวีป 
เสียสิ้น อนึ่ง หากพระองค์ทรงผนวช ก็จะทรงพระวิริยะอย่าง 
ประเสริฐ ถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสรรพสัตว์ ไม่มีใครๆ ยิ่งกว่า พระองค์ 
ได้ ทรงครอบงำโลกทั้งปวงอยู่ ฯ 

[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 
เป็นผู้ตั้งใจสอนศีลปะ วิชชา จรณะ [ข้อที่ควรประพฤติ] หรือกรรม [ปัญญาเป็นเครื่องรู้ 
ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน] ด้วยมนสิการว่า ทำไฉนชนทั้งหลายนี้พึงรู้เร็ว พึงสำเร็จเร็ว ไม่พึง 
ลำบากนาน ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะ 
กรรมนั้น อันตนทำ สั่งสมพอกพน ไพบลย์ ฯลฯ ครั้นจติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาส่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 123 

ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือ มีพระชงฆ์เรียวดังแข้งแห่งเนื้อทราย 

พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด ฯลฯเมื่อ 

เป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ จะทรงได้เฉพาะซึ่งหัตถา 

ทิวาหนะ อันคู่ควรแก , พระราชา ซึ่งเป็นองค์แห่งเสนาของพระราชาโดยพลัน ฯลฯ ถ้าพระมหา 

บุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า มีหลังคาคือ 

กิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ 

รับผลซัอนี้คือจะทรงได้เฉพาะซึ่งจีวราทิปัจจัยอันสมควรแก่สมณะ และจตุบริษัทอันเป็นองค์ 

ของสมณะ และทรงได้บริขารเป็นสมณูปโภคอันสมควรแก่สมณะโดยพลัน พระผู้มีพระภาค 

ตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า 

[๑๔๕] พระมหาบุรุษปรารถนาอยู่ว่า ทำไฉน พวกศึกษาเหล่านี้จะรู้แจ่มแจ้งเร็วใน 

ศิลปะ ในวิชชา ในจรณะ และในกรรม และด่วนบอกศิลปะที่ไม่เป็นไป 

เพื่อจะเบียดเบียนแก่ใครๆ ด้วยความตั้งใจว่า ผู้ศึกษาจะไม , ลำบากนาน 

ครั้นทำกุศลกรรมมีความสุขเป็นผลนั้นแล้ว ย่อมได้พระชงฆ์ทั้งคู่เป็นที่ 

ชอบใจ มีทรวดทรงดี กลมกล่อม เป็นสุชาต เรียวไปโดยลำดับ 

มีโลมชาติมีปลายช้อยขึ้นข้างบน มีหนังอันละเอียดหุ้มห่อแล้ว บัณฑิต 

พังหลายชมพระมหาบุรุษนันว่า พระองค์มีพระชงฆ์ดังว่าแข้งแห่ง 

เนื้อทราย และชมพระลักษณะ คือโลมชาติเส้นหนึ่งๆ อันประกอบ 

ด้วยสมบัติที่ใครๆ ปรารถนา รวมเข้าไว้ในที่นี้พระมหาบุรุษเมื่อยัง 

ไม่ทรงผนวช ก็ได้ลักษณะนั้น ในที่นี้เร็วพลัน ถ้าพระมหาบุรุษเช่นนั้น 

เข้าถึงบรรพชา ทรงยินดียิ่ง แล้วด้วยความพอพระทัยในเนกขัมมะ 

มีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้งทรงพระวิริยะยอดเยี่ยม จะทรงได้พระลักษณะ 

เป็นอนุโลมแก่พระลักษณะที่สมควรเร็วพลัน ฯ 

[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 
เป็นผู้เข้าหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไร 
กรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไร กรรมส่วนที่มี'โทษเป็น อย่างไร กรรมส่วนที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 124 

กรรมที่ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมอะไรข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็น 
ไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน อนึ่ง กรรมอะไรข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไป 
เพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ 

ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ฯลฯ ครั้นจุติ จาก 
สวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระฉวีสุขุม 
ละเอียด เพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด ธุลีละอองมิติด พระกายได้ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วย 
ลักษณะนั้น ล้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็น พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร 
เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ มีปัญญามาก ไม่มีบรรดากามโภคีชนผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญา 
เสมอ หรือ มีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ ล้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต 
จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อ เป็น 
พระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลซัอนี้คือ มีพระปรีชามาก มีพระ 
ปรีชากว้างขวาง มีพระปรีชาร่าเริง มีพระปรีชาว่องไว มีพระปรีชา เฉียบแหลม มีพระปรีชา 
ทำลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญา เสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ 
พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระ 
ลักษณะนั้นว่า 

[๑๔๗] พระมหาบุรุษ เคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ประสงค์จะรู้ทั่วถึง เข้าหา 
บรรพชิต สอบถามตั้งใจพึงด้วยดี มุ่งความเจริญอยู่ภายในไตร่ตรอง 
กถาอันประกอบด้วยอรรถ มาอุบัติเป็นมนุษย์ มีพระฉวีละเอียด เพราะ 
กรรมอันดำเนินไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งปัญญา บัณฑิตผู้ฉลาดใน 
ลักษณะและนิมิตทำนายว่า พระราชกุมารเช่นนี้จะทรงหยั่งทราบอรรถ 
อันสุขุมแล้วเห็นอยู่ ถ้าไม , เข้าถึงบรรพชาก็จะยังจักรให้เป็นไป ปกครอง 
แผ่นดิน ใน การสั่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์และในการกำหนด ไม , มีใคร 

ประเสริฐหรือเสมอเท่าพระองค์ ล้าพระราชกุมารเช่นนั้น เข้าถึง 
บรรพชายินดียิ่งด้วยความพอพระทัยในเนกขัมมะ จะมีพระปรีชาเห็น 
แจ่มแจ้ง ทรงได้พระปรีชาอันพิเศษ อันยอดเยี่ยมบรรลุพระโพธิญาณ 
ทรงพระปรีชาอันประเสริฐกว้างขวางดังแผ่นดิน ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 125 

[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 
เป็นผู้ไม่มีความโกรธ ไม่มีความแค้นใจ แม้ถูกคนหมู่มากว่าเอาก็ไม่ขัดใจ ไม , โกรธ ไม่ปองร้าย 
ไม่จองผลาญ ไม่ทำความโกรธความเคืองและ ความเสียใจให้ปรากฎ และเป็นผู้ให้เครื่องลาดมี 

เนื้อละเอียดอ่อน และให้ผ้า สำหรับนุ่งห่ม คือ ผ้าโขมพัสตร์มีเนื้อละเอียด ผ้าผ่ายมีเนื้อ 
ละเอียด ผ้าไหมมี เนื้อละเอียด ผ้ากัมพลมีเนื้อละเอียด ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

เบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ 

ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือ 
มีวรรณะดังทองคำ มีผิวหนังคล้ายทองคำ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ล้าอยู่ครอง 
เรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้ 
รับผลข้อนี้คือ จะได้เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดอ่อน ทั้งได้ผ้าสำหรับนุ่งห่ม คือ ผ้าโขมพัสตร์มีเนื้อ 
ละเอียด ผ้าผ่ายมีเนื้อละเอียด ผ้าไหมมีเนื้อละเอียด ผ้ากัมพลมีเนื้อละเอียด ล้าพระ 
มหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคา 
คือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับ 
ผลข้อนี้คือ ทรงได้เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดอ่อน ทรงได้ผ้าสำหรับนุ่งห่ม คือ ผ้าโขมพัสตร์ 
มีเนื้อละเอียด ผ้าฟิายมีเนื้อละเอียด ผ้าไหมมีเนื้อละเอียด ผ้ากัมพลมีเนื้อละเอียด พระผู้มี 
พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะ 
นั้นว่า 

[๑๔๙] พระมหาบุรุษอธิษฐานความเป็นผู้ไม่โกรธไว้ และได้ให้ทานคือผ้าเป็น 
อันมาก ล้วนแต่มีเนื้อละเอียดและมีสึดี เป็นผู้ดำรงอยู่ในภพก่อนๆ 
ทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดิน ครั้นทรงทำกุศลกรรมนั้นแล้ว 
จุติจากมนุษยโลกเข้าถึงเทวโลก เสวยวิบาก อันเป็นผลกรรมที่ทำไว้ดี 
มีพระฉวีเปรียบด้วยทอง ดุจพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าสุรเทวดา ย่อมลบ 
ล้นอยู่ในเทวโลกล้าเสด็จครองเรือนยังไม่ประสงค์ที่จะทรงผนวช ก็จะ 
ทรงปกครองแผ่นดินใหญ่ ทรงได้เฉพาะซึ่งสัตตรตนะ และความเป็น 
ผู้มีพระฉวีสะอาดละเอียดงามลบสันประชุมชนในโลกนี้ล้าเข้าถึง 
บรรพชา ก็จะทรงได้ซึ่งผ้าสำหรับทรงครอง เป็นผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างดี 
และเสวยผลกรรมที่เป็นประโยชน์ดีที่ทรงทำไว้ในภพก่อน ความหมดสิ้น 
แห่งผลกรรมที่พระองค์ทำแล้ว หามีไม่ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 126 

[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกำเนิดก่อน 
เป็นผู้นำพวกญาติมิตรสหายผู้มีใจดีที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมาพบกัน นำมารดา 
กับบุตรให้พบกัน นำบุตรกับมารดาให้พบกัน นำบิดากับบุตรให้พบกัน นำบุตรกับบิดา 
ให้พบกัน นำบิดากับพี่น้องให้พบกัน นำพี่ชายกับน้องสาวให้พบกัน นำน้องสาวกับ 
พี่ชายให้พบกัน ครั้นทำเขาให้พร้อมเพรียงกันแล้ว ก็ชื่นชม ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ 
ครั้นจุติจากสวรรค์แล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระ 
คุยหะเร้นอยู่ในฟิก พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลซัอนี้คือ มี 
พระโอรสมาก พระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพัน ล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ 
สามารถยํ่ายีเสนาของข้าศึกได้ ล้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้ 
เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า 
จะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลซัอนี้คือ มีพระโอรสมาก พระโอรสของ 
พระองค์มีจำนวนหลายพันล้วนเป็นผู้แกล้วกล้า มีความเพียรเป็นองค์สมบัติ กำจัดปรเสนา 
เสียได้ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ 
ในพระลักษณะนั้นว่า 

[๑๕๑] พระมหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ได้ทรงนำพวกญาติมิตรสหายที่ 
สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมาพบกัน ครั้นทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้ว 
ก็ชื่นชม เพราะกุศลกรรมนั้น พระองค์จึงหลีกไปสู่ไตรทิพย์ เสวย 
ความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดี จุติจากเทวโลกแล้วเวียนมา 
เกิดในโลกนี้ย่อมได้องคาพยพที่ปิดบังด้วยผ้าตั้งอยู่ในฟิก พระมหาบุรุษ 
เช่นนั้นมีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองค์มากกว่าพัน เป็น 
ผู้กล้าหาญ เป็นวีรบุรุษ สามารถให้ศัตรูพ่ายไป ให้!]ติเกิดและทูล 
ปิยพจน์แก , พระมหาบุรุษที่ยังทรงเป็นคฤหัสถ์ เมื่อพระมหาบุรุษทรงผนวช 
บำเพ็ญพรต มีพระโอรสมากกว่านั้น ล้วนแต่ดำเนินตามพระพุทธพจน์ 
พระลักษณะนั้น ย่อมเป็นนิมิตส่องความนั้นสำหรับพระมหาบุรุษที่เป็น 
คฤหัสถ์หรือบรรพชิต ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 127 

[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 

เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ ย่อมรู้จักชนที่เสมอกัน รู้จักเองรู้จักบุรุษ รู้จักบุรุษพิเศษ 

หยั่งทราบว่าบุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ บุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ ดังนี้ แล้วทำกิจเป็นประโยชน์อัน 

พิเศษ 

ในบุคคลนั้นๆ ในกาลก่อนๆตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพรา 

กรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค์ 

นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการนี้คือ มีพระกาย 

เป็นปริมณฑลดังว่านิโครธพฤกษ์ ๑ เมื่อทรงยืนอยู่ไม , ต้องทรงน้อมพระกายลง ย่อมลูบคลำ 

พระชาณุทั้ง ๒ ด้วยฝ่ายพระหัตถ์ทั้ง ๒ ได้ ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้ง ๒ นั้น 

ล้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็น 

พระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่อง 

อุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก มีคลังเต็มบริบูรณ์ ล้าพระมหาบุรุษนั้นออก 

จากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอัน 

เปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลซัอนี้คือ 

เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ทรัพย์ของพระองค์นั้นคือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ 

สุตะ จาคะ ปัญญา เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งๆพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณ 

กเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า 

[๑๕๓] พระมหาบุรุษ เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ พิจารณาแล้ว 

สอดส่องแล้ว คิดแล้วหยั่งทราบว่า บุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ดังนี้แล้ว 

ทำกิจพิเศษของบุรุษในบุคคลนั้นๆ ในกาลก่อน ก็แหละพระมหาบุรุษ 

ทรงยืนตรงไม่ต้องน้อมพระกายลง ก็ถูกต้องพระชาณุทั้ง ๒ ด้วย 

พระกรทั้ง ๒ ได้ และมีพระกายเป็นปริมณฑลดังว่า ต้นนิโครธที่งอกงาม 

บนแผ่นดินด้วยผลกรรมที่ประพฤติมาดีแล้ว ยังเป็นส่วนเหลือ 

มนุษย์ทั้งหลาย ที่มีปัญญาอันละเอียด รู้จักลักษณะเป็นนิมิตมากอย่าง 

ทำนายว่า พระราชโอรสนี้เป็นพระดรุณกุมาร ยังทรงพระเยาว์ ย่อมได้ 

เฉพาะซึ่งลักษณะอันคู่ควรแก , คฤหัสถ์มากอย่าง กามโภคะอันสมควรแก , 

คฤหัสถ์เป็นอันมาก ย่อมมีแก , พระราชกุมารผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 128 

ฆราวาสวิสัยนี้ถ้าพระราชกุมารนี้ทรงละกามโภคะทั้งปวง จะทรงได้ 
อนุตตรธรรมอันเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐสูงสุด ฯ 

[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกำเนิดก่อน 

เป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความเกษมจากโยคะ แก , ชนเป็นอันมาก ด้วย 

มนสิการว่า ทำไฉน ชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธา เจริญด้วยศีล เจริญด้วยสุตะ เจริญด้วยพุทธิ 

เจริญด้วยจาคะเจริญด้วยธรรม เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก เจริญด้วยนา 

และสวน เจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า เจริญด้วยบุตรและภรรยา เจริญด้วยทาสและ 

กรรมกร เจริญด้วยญาติ เจริญด้วยมิตร เจริญด้วยพวกพ้อง ดังนี้ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ 

ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการนี้ 

คือ มีส่วนพระกายข้างหน้าดังว่ากึ่งกายข้างหน้าแห่งราชสีห์ ๑ มีระหว่างพระปฤษฎางค์เต็มดี ๑ 

มีลำพระศอกลมเสมอกัน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๓ ประการนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน 

จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผล 

ข้อนี้คือ มีความไม , เสื่อมเป็นธรรมดา คือ ไม , เสื่อมจากทรัพย์และข้าวเปลือก ไม่เสื่อมจากนา 

และสวน ไม , เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า ไม , เสื่อมจากบุตรและภรรยา ไม , เสื่อมจากทาส 

และกรรมกร ไม , เสื่อมจากญาติ ไม่เสื่อมจากมิตร ไม , เสื่อมจากพวกพ้อง ไม , เสื่อมจากสรรพ 

สมบัติ ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมา 

สัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็น 

พระพุทธเจ้าจะได้รับผลซัอนี้คือ มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คือ ไม , เสื่อมจากศรัทธา ไม่ 

เสื่อมจากศีล ไม่เสื่อมจากสุตะ ไม , เสื่อมจากจาคะ ไม , เสื่อมจากปัญญา ไม , เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง พระผู้มี 

พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะ 

เหล่านั้นว่า 

[๑๕๕] พระมหาบุรุษย่อมปรารถนาความเจริญกับด้วยประชาชนเหล่าอื่นว่า ทำ 
ไฉน พหุชนพึงไม , เสื่อมจากศรัทธา ศีล สุตะ พุทธิจาคะ ธรรม คุณอัน 
ให้ประโยชน์สำเร็จมาก ทรัพย์ ข้าวเปลือกนา สวน บุตร ภรรยา 
สัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า ญาติมิตร พวกพ้อง และพละ วรรณะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 129 

สุข ทั้ง ๒ ประการ ดังนี้ทั้งหวังความมั่งมีและความสำเร็จ พระมหา 

บุรุษนั้นมีส่วนพระกายข้างหน้าดำรงอยู่เป็นอันดี ดังว่ากึ่งกายข้างหน้า 

แห่งราชสีห์และมีพระศอกลมเสมอกัน ทั้งมีระหว่างพระปฤษฎางค์เต็มดี 

ลักษณะทั้ง ๓ นี้เป็นบุพพนิมิต ไม , เสื่อมปรากฏอยู่ เพราะกรรมที่ 

พระมหาบุรุษประพฤติดีแล้ว ทำแล้วในกาลก่อน พระมหาบุรุษแม้ 

ดำรงอยู่ในคิหิวิสัย ย่อมทรงเจริญด้วยข้าวเปลือกทรัพย์บุตร ภรรยา 

สัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า ล้าทรงตัดกังวลเสีย ทรงผนวช ย่อมทรง 

บรรลุพระสัมโพธิญาณอันประเสริฐ มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา ฯ 

[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกำเนิดก่อน 

เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม้ หรือศัสตรา ตถาคตย่อมเข้าถึง 

สุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม พอกพูน 

ไพบูลย์ ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริส 

ลักษณะนี้คือ มีเสันประสาทสำหรับนำรสอาหารอันเลิศ กล่าวคือ พระมหาบุรุษนั้นมีเสัน 

ประสาท มีปลายในเบื้องบนประชุมอยู่ที่ลำพระศอ สำหรับนำรสอาหารแผ่ซ่านไปสมํ่าเสมอ 

มั่วพระกาย พระองค์สมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ล้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิฯลฯ 

เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ มีพระโรคาพาธน้อย 

สมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุอันยังอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ล้าออกจากเรือนผนวช 

เป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก 

เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือ มีพระโรคาพาธน้อย 

มีความลำบากน้อย สมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุอันยังอาหารให้ย่อยดี ไม่เย็นนัก ไม , ร้อนนัก 

อันควรแก , พระปธานเป็นปานกลาง พระผ้มีพระภาคตรัสเบื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลาย 

I , 1 มั่จั รั้ 1 V 1 

จึงกล่าวคาถาประพันธ์นีในพระลักษณะเหล่านันว่า 
[๑๕๗] พระมหาบุรุษไม่เบียดเบียน ไม่ยํ่ายีสัตว์ด้วยฝ่ามือ ด้วยท่อนไม้ ด้วย 
ก้อนดิน ด้วยศัสตรา ด้วยอันให้ตายเองและอันบังคับให้ฆ่า ด้วยอัน 

จำจอง หรือด้วยอันให้หวาดกลัว เพราะกรรมนั้น นั่นแหละ พระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 130 

มหาบุรุษไปจากมนุษยโลกจึงบันเทิงใจในสุคติทั้งหลาย และเพราะทำ 

กรรมมีผลเป็นสุขจึงได้สุขมาก และมีเสันประสาทสำหรับนำรสอาหาร 

เพราะฉะนั้น พวกพราหมณ์ผู้ฉลาดมีปัญญาอันเห็นแจ่มแจ้งจึงทำนายว่า 

พระราชกุมารนี้จักมีความสุขมาก ลักษณะนั้นย่อมส่องอรรถนั้น 

สำหรับพระราชกุมารผู้ยังดำรงอยู่ในคิหิวิสัยหรือผู้ทรงผนวช ฯ 

[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกำเนิดก่อน 

ไม , ถลึงตาลู ไม , ค้อนตาลู ไม่ชำเลืองตาดู [พหุชน ด้วยอำนาจความโกรธ] เป็นผู้ตรง มีใจตรง 

เป็นปรกติแลลูตรงๆ และแลลูพหุชนด้วยปิยจักษุตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ 

ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ 

เหล่านี้คือ มีพระเนตรสีดำสนิท ๑ มีดวงพระเนตรดังว่าตาแห่งโค ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ 

ด้วยลักษณะ ๒ ประการนั้น ล้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯเมื่อเป็นพระราชา 

จะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลซัอนี้คือ เป็นผู้อันชนเป็นอันมากเห็นแล้วรัก เป็นที่ 

รักใคร่พอใจแห่งพราหมณ์และคฤหบดี แห่งชาวนิคม และชาวชนบท แห่งโหราจารย์และ 

มหาอำมาตย์ แห่งกองทหาร แห่งนายประตู แห่งอำมาตย์ แห่งบริษัท แห่งพวกเจ้า 

แห่งเศรษฐี แห่งพระราชกุมารล้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้ 

เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า 

จะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลซัอนี้คือ เป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากเห็นแล้วรัก เป็นที่ 

รักใคร่พอใจแห่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์ 

พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระ 

ลักษณะเหล่านั้นว่า 

[๑๕๙] พระมหาบุรุษ ไม , ถถึงตาดู ไม , ค้อนตาดู ไมชำเลืองดู [พหุชนด้วยอำนาจ 
ความโกรธ] เป็นผู้ตรง มีใจตรงเป็นปรกติ แลลูพหุชนด้วยปิยจักษุ 
พระองค์เสวยวิบากอันเป็นผล บันเทิงอยู่ในสุคติทั้งหลาย มาในโลกนี้ 
มีดวงพระเนตรดังว่าตาแห่งโคและมีพระนัยนาคือพระเนตรมีสึดำสนิท 
มีการเห็นแจ่มใส พวกมนุษย์ผู้ประกอบในลักษฌศาสตร์ มีความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 131 

ละเอียด ผู้ฉลาดในลักษณะเป็นนิมิตมีบทมาก ฉลาดในการตรวจเห็น 
นัยน์ตามีสีดำสนิทและดวงตาเป็นดังตาแห่ง'โค จะชมเชยพระราชกุมาร 
นั้นว่า พระองค์เป็นที่เห็นน่ารัก พระมหาบุรุษดำรงอยู่ในคิหิวิสัยเป็น 
ที่เห็น ที่น่ารัก เป็นที่รักของชนมาก ก็ถ้าพระองค์ทรงละคิหิวิสัยเป็น 
พระสมณะ ย่อมเป็นที่รักของพหุชน และยังชนเป็นอันมากให้ 
สร่างโศก ฯ 

[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 
เป็นหัวหน้าของพหุชนในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศล เป็นประธานของพหุชนด้วยกายสุจริต ด้วย 
วจีสุจริต ด้วยมโนสุจริต ในการบำเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในความ 
ปฏิบัติดีในมารดา ในความปฏิบัติดีในบิดา ในความปฏิบัติดีในสมณะ ในความปฏิบัติดีใน 
พราหมณ์ ในความเคารพต่อเชฏฐชนในสกุล และในธรรมเป็นอธิกุศลอื่นๆ ตถาคตย่อมเข้า 
ถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม 
พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะ 
ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระเศียรได้ปริมณฑลดุจดังว่าประดับด้วยอุณหีส พระมหาบุรุษ 
สมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิฯลฯ เมื่อเป็นพระราชา 
จะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลซัอนี้คือ เป็นที่คล้อยตามของมหาชน ที่เป็นพราหมณ์ 
เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอำมาตย์ เป็นกองทหาร 
เป็นนายประตู เป็นอำมาตย์ เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ล้าพระมหาบุรุษ 
นั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลส 
อันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ 
คือ เป็นที่คล้อยตามแห่งมหาชน ที่เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณีเป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา 
เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาค เป็นคนธรรพ์ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณ 
กเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า 
[๑๖๑] พระมหาบุรุษ เป็นหัวหน้าในธรรมทั้งหลายที่เป็นสุจริต ยินดียิ่งแล้วใน 
ธรรมจริยา เป็นที่คล้อยตามของพหุชน เสวยผลแห่งบุญในสวรรค์ 
ทั้งหลาย ครั้นเสวยผลแห่งสุจริตแล้ว มาในโลกนี้ได้ถึงความเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 132 

ผู้มีพระเศียรดุจดังว่าประดับด้วยอุณหีส พวกผู้ เท ทรงจำลักษณะเป็น 
นิมิตอันปรากฏอยู่ทำนายว่า พระราชกุมารนี้ จักเป็นหัวหน้าแห่งพหุชน 
หมู , ชนที่ช่วยเหลือของพระองค์ในหมู่มนุษย์ในโลกนี้จักมีมาก แม้ใน 
เบื้องต้น [คราวที่พระองค์ทรงพระเยาว์] ครั้งนั้น พวกพราหมณ์ 
ก็พยากรณ์แก , พระองค์ว่า พระราชกุมารนี้ถ้าเป็นกษัตริย์จะเป็นใหญ่ใน 
แผ่นดิน จะได้ความช่วยเหลือในชนมากโดยแท้ ถ้าพระองค์จะทรง 
ผนวช จะปราชญ์เปรื่อง มีความชำนาญวิเศษในธรรมทั้งหลาย และ 
ชนเป็นอันมาก จะเป็นผู้ยินดียิ่งในคุณคือความสั่งสอนของพระองค์ 
และจะคล้อยตาม ฯ 

[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 

ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐาน 

ควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 

เพราะกรรมนั้น อันตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ 

ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหล่านี้คือ มีโลมชาติขุมละ 

เสันๆ ๑ และมีอุณาโลมในระหว่างคิ้วมีสึขาวอ่อนเหมือนปุยฝ็าย ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ 

ด้วยลักษณะ ๒ ประการนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชา 

จะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ เป็นที่ประพฤติตามของมหาชนที่เป็น 

พราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอำมาตย์เป็นกองทหาร 

เป็นนายประตู เป็นอำมาตย์ เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษ 

นั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลส 

อันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือ 

เป็นที่ประพฤติตามของมหาชนที่เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา 

เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาค เป็นคนธรรพ์ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณ 

กเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า 

[๑๖๓] ในชาติก่อนๆ พระมหาบุรุษมีปฏิญญาเป็นสัจจะ มีพระวาจาไม , เป็นสอง 

เว้นคำเหลวไหล ไม , พูดให้เคลื่อนคลาดต่อใครๆตรัสโดยคำจริง 

คำแท้ คำคงที่ มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาดอ่อนดีดังปุยฝ็าย เกิดดีใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 133 

ระหว่างพระโขนงและในขุมพระโลมาทั่วไป ไม่มีโลมชาติเกิดเป็น 
สองเสัน มีพระสรีระอันโลมชาติเสันหนึ่งๆ ขึ้นสะพรั่ง พวกผู้! 

ลักษณะ ฉลาดในลักษณะเป็นนิมิตที่ปรากฏ เป็นจำนวนมากมา 
ประชุมกัน แล้วทำนายพระมหาบุรุษว่า พระอุณาโลมตั้งอยู่ดี โดยนิมิต 
บ่งว่าพหุชนย่อมประพฤติตาม พระมหาบุรุษแม้ดำรงอยู่ในคิหิวิสัย 
มหาชนก็ประพฤติตาม เพราะกรรมที่ทรงทำดีมากในชาติก่อน หมู , ชน 
ย่อมประพฤติตามพระมหาบุรุษผู้ตัดกังวลทรงผนวชเป็นพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐ ฯ 

[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกำเนิดก่อน 

ละกำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟ้งจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น เพื่อให้คนหมู , นี้ 

แตกร้าวกัน หรือฟ้งจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้ เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกัน สมานคน 

ที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ล่งเสริมคนที่พร้อม เพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดี 

ในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน 

ตถาคต ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอัน ตนทำ 

สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ 

เฉพาะ 1 ซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหล่านี้ คือ มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ ๑ มีพระทนต์ไม , ห่าง ๑ 

พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๒ ประการนั้นล้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ 

เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ มีบริษัทไม่แตกกัน 

บริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกัน เป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท 

เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอำมาตย์ เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอำมาตย์ เป็นบริษัท 

เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ล้าออกจากเรือนผนวช เป็นบรรพชิต จะได้เป็น 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ 

อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือ มีบริษัทไม่แตก บริษัทของพระ องค์ที่ไม่แตกกัน เป็น 

ภิกษุ 

เป็นภิกษุณีเป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาค เป็นคนธรรพ์ 
พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระ 
ลักษณะเหล่านั้นว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 134 

[๑๖๕] พระมหาบุรุษ ไม , ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาอันส่อเสียด อันทำความแตกแก , 

พวกที่ดีกัน อันทำความวิวาทเป็นเหตุให้ความแตกกันมากไป อันทำกิจ 
อันไม่ควรเป็นเหตุให้ความทะเลาะกันมากไปอันยังความแตกกันให้เกิด 
แก , พวกที่ดีกัน ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาดีอันทำความไม , วิวาทกันให้ 
เจริญไป อันยังความติดต่อกันให้เกิดแก่พวกที่แตกกัน บรรเทาความ 
ทะเลาะของชน มีความสามัคคีกับหมู่ชน ยินดีเบิกบานอยู่กับ 
ประชุมชนทั้งหลาย ย่อมเสวยวิบากอันเป็นผลเบิกบานอยู่ในสุคติ 
ทั้งหลาย มาในโลกนี้ย่อมมีพระทนต์ไม , ห่างเรียบดี และมีพระทนต์ 
๔๐ ซี่เกิดอยู่ในพระโอษฐ์ตั้งอยู่เป็นอย่างดี ล้าพระองค์เป็นกษัตริย์ 
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน จะมีบริษัทไม่แตกกัน หากพระองค์เป็นสมณะ 
จะปราศจากกิเลส ปราศจากมลทิน บริษัทของพระองค์จะดำเนินตาม 
ไม่มีความหวั่นไหว ฯ 

[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 

ละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก จับใจ เป็นของ 

ชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 

กายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำ สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค์ 

นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหล่านี้คือ มี 

พระชิวหาใหญ่ ๑ มีพระสุรเสียงดังว่าเสียงพรหม เมื่อตรัสมีกระแสเหมือนเสียงนกการะเวก ๑ 

พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๒ ประการนั้น ล้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิฯลฯ 

เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ มีพระวาจาอันพหูชน 

พึงเชื่อถือ พหูชนที่เชื่อถือคำของพระองค์ เป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคม เป็นชาว 

ชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอำมาตย์ เป็นกองทหารเป็นนายประตู เป็นอำมาตย์ เป็นเจ้า 

เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ 

อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือ มีพระวาจาอันพหูชนเชื่อถือ พหูชนที่เชื่อถือ 

พระวาจาของพระองค์ เป็นภิกษ เป็นภิกษณี เป็นอบาสก เป็นอบาสิกา เป็นเทวดาเป็นมนษย์ เป็นอสร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 135 

เป็นนาค เป็นคนธรรพ์ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าว 
คาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า 

[๑๖๗] พระมหาบุรุษ ไม , ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาหยาบอันทำความด่า ความบาด 

หมาง ความลำบากใจ ทำความเจ็บใจ เป็นเครื่องยํ่าเหยียบแก่พหุชน 

เป็นคำชั่วร้าย ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาอ่อนหวานไพเราะ อันมีประโยชน์ดี 

กล่าววาจาเป็นที่รักแห่งใจ อันไปสู่หทัย อันสะดวกแก , โสต เสวย 

ผลบุญในสวรรค์ทั้งหลาย ครั้นเสวยผลแห่งกรรมที่ประพฤติดีแล้ว มา 

ในโลกนี้ ได้ถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้มีเสียงดังว่าเสียงแห่งพรหม และมี 

พระชิวหาไพบูลย์กว้างมีคำที่ตรัสอันพหุชนเชื่อถือ ผลนี้ย่อมสำเร็จแก่ 

พระองค์ แม้เป็นคฤหัสถ์ตรัสอยู่ฉันใด ล้าพระองค์ทรงผนวช เมื่อ 

ตรัสคำที่ตรัสดีมากแก , พหุชนคำนั้นพหุชนก็เชื่อถือ ฉันนั้นโดยแท้ ฯ 

[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 

ละคำเพ้อเจอ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม 

พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบประโยชน์โดยกาลอันควร 

ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหห้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำ 

สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ 

เฉพาะ 1 ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือ มีพระหนุดังว่าคางราชสีห์ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น 

ล้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็น 

พระราชาได้รับผลซัอนี้คือ ไม่มีใครๆ ที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกศัตรูกำจัดได้ ล้าออกจากเรือน 

ผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้ว 

ในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนั้คือไม่มี 

ข้าศึกศัตรูภายในภายนอก คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณะ พราหมณ์เทวดา มาร 

พรหม ใครๆ ในโลกกำจัดได้ พระผู้มีพระภาคตรัสคำนั้ไว้พระโบราณกเถระทั้งหลาย 

จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า 

[๑๖๙] พระมหาบุรุษ ไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อ ไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐาน มีคลอง 
พระวาจาไม่เหลวไหล ทรงบรรเทาเสียซึ่งคำที่ไม่เป็นประโยชน์ ตรัสแต่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 136 

คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่พหุชนครั้นทำกรรมนั้นแล้วจุติแล้ว 

จากมนุษยโลก เข้าถึงแล้วซึ่งเทวโลกเสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรม 

ที่ทำดีแล้ว จุติแล้วเวียนมาในโลกนี้ได้แล้ว'ซึ่งความเป็นผู้มีพระหนุดัง 

ว่าคางราชสีห์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์สี่เท้า เป็นพระราชาที่เป็นใหญ่กว่า 

มนุษย์แสนยากที่ใครจะกำจัดพระองค์ได้ พระองค์เป็นผู้ใหญ่ยิ่งของ 

มวลมนุษย์ มีอานุภาพมากเป็นผู้เสมอด้วยเทวดาผู้ประเสริฐในชั้น 

ไตรทิพย์และเป็นเหมือนพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาเป็นผู้มั่นคง 

อันคนธรรพ์ อสูร ท้าวสักกะและยักษ์ผู้กล้าไม , กำจัดได้โดยง่ายเลย 

พระมหาบุรุษเช่นนั้น ย่อมเป็นใหญ่ทุกทิศในโลกนี้โดยแท้ ฯ 

[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน 

ละมิจฉาอาชีวะแล้ว สำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง การโกง 

ด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัด และการโกงด้วยการรับสินบน การหลอกลวง 

และตลบตะแลง เว้นขาดจากการตัด การฆ่าการจองจำ การดีชิง การปล้นและกรรโชก 

ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำ 

สั่งสม พอกพูนไพบูลย์ ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะ 

ซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ เหล่านี้คือ มีพระทนต์เสมอกัน ๑ และมีพระทาฐะสึขาวงาม ๑ พระมหา 

บุรุษนั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้ง ๒ นั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ 

เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ศึอ มีบริวารสะอาด บริวาร 

ของพระองค์ที่สะอาดนั้นเป็นพราหมณ์และคฤหบดี เป็นชาวนิคม และชาวชนบท เป็นโหราจารย์ 

และมหาอำมาตย์เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอำมาตย์ เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี 

เป็นราชกุมาร ก็ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัม 

มาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็น 

พระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือ มีบริวารสะอาดบริวารของพระองค์ที่สะอาดนั้น เป็นภิกษุ 

เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาค เป็นคนธรรพ์ 

พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระ 

ลักษณะเหล่านั้นว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 137 

[๑๗๑] พระมหาบุรุษนั้น ละมิจฉาอาชีวะเสีย ยังความประพฤติให้เกิดแล้วด้วย 
สัมมาอาชีวะอันสะอาด อันเป็นไปโดยธรรม ละกรรมอันไม่เป็นประโยชน์ 
ประพฤติแต่กรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่พหุชน ทำกรรมมีผล 
ดีที่หมู , สัตบุรุษผู้มีปัญญาอันละเอียด ผู้ฉลาดสรรเสริญแล้ว เสวยสุข 
อยู่ในสวรรค์เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติ เป็นที่ยินดีเพลิดเพลินอภิรมย์ 
อยู่ เสมอด้วยท้าวสักกะผู้ประเสริฐในชั้นไตรทิพย์ จุติจากสวรรค์แล้ว 
ได้ภพเป็นที่อยู่แห่งมนุษย์ ยังซํ้าได้เฉพาะซึ่งพระทนต์ที่เกิดในพระโอษฐ์ 
สำหรับตรัสเรียบเสมอ และพระทาฐะสึขาวดีหมดจดสะอาด เพราะ 
วิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทำดี พวกมนุษย์ผู้ทำนายลักษณะที่มีป้ญญา 
อันละเอียดที่มหาชนยกย่องเป็นจำนวนมากมาประชุมกันแล้ว พยากรณ์ 
ว่า พระราชกุมารนี้จะมีหมู , ชนที่สะอาดเป็นบริวาร มีพระทนต์ที่เกิด 
สองหนเสมอ และมีพระทาฐะมีสึขาวสะอาดงาม ชนเป็นอันมากที่สะอาด 
เป็นบริวารของพระมหาบุรุษผู้เป็นพระราชาปกครองแผ่นดินใหญ่นี้ไม่กด 
ขี่เบียดเบียนชาวชนบท ชนทั้งหลายต่างประพฤติกิจเป็นประโยชน์ 
และเป็นสุขแก , ชนมาก ถ้าพระองค์ทรงผนวชจะเป็นสมณะ ปราศจาก 
บาปธรรม มีกิเลสเป็นดังธุลีระงับไป มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้ว 
ปราศจากความกระวนกระวาย และความลำบาก จะทรงเห็นโลกนี้และโลกอื่น 
และบรมธรรมโดยแท้ คฤหัสถ์เป็นจำนวนมาก และพวกบรรพชิตที่ยัง 
ไม่สะอาด จะทำตามพระโอวาทของพระองค์ ผู้กำจัดบาปธรรมที่บัณฑิต 
ติเตียนเสียแล้ว พระองค์จะเป็นผู้อันบริวารที่สะอาดผู้กำจัดกิเลสเป็น 
มลทินเป็นดังว่าตออันให้โทษ ห้อมล้อมแล้ว ฯ 

พระมีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายนั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพร 
ผู้มีพระภาค ดังนี้แล ฯ 
จบ ลักขณสูตร ที่ ๗ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 138 

๘. สิงคาลกสูตร (๑๓) 

[๑๗๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน อันเป็นที่พระราชทาน 

เหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์สมัยนั้น สิงคาลกคฤหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้า ออกจาก 

กรุงราชคฤห์ มีผ้าชุ่ม มีผมเปียก ประคองอัญชลี นอบน้อมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหน้า 

ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบน ฯ 

[๑๗๓] ครั้งนั้น เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาตร 

และจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกคฤหบดีบุตร ซึ่งลุก 

ขึ้นแต่เช้า ออกจากกรุงราชคฤห์ มีผ้าชุ่ม มีผมเปียกประคองอัญชลี นอบน้อมทิศทั้งหลาย 

คือ ทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบนอยู่ 

แล้วได้ตรัสถามว่าดูกรคฤหบดีบุตร ท่านลุกขึ้นแต่เช้า ออกจากกรุงราชคฤห์ มีด้าชุ่ม มีผม 

เปียกประคองอัญชลีนอบน้อมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง 

ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบนอยู่ เพราะเหตุอะไรหนอ ฯ 

สิงคาลกคฤหบดีบุตรทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คุณพ่อของข้าพระพุทธเจ้าเมื่อใกล้ 

จะตายได้สั่งไว้อย่างนี้ว่า ลูกรพ , อ เจ้าพึงนอบน้อมทิศทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าสักการะ เคารพ 

นับถือ บูชาคำของคุณพ่อ จึงลุกขึนแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์ มีด้าชุ่ม มีผมเปียก ประคอง 

อัญชลี นอบน้อมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย 

ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบนอยู่ ฯ 

ภ. ดูกรคฤหบดีบุตร ในวินัยของพระอริยเจ้า เขาไม่นอบน้อมทิศ ๖ กันอย่างนี้ฯ 
สิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในวินัยของพระอริยเจ้าท่านนอบน้อมทิศ ๖ กันอย่างไร 
ขอประทานโอกาส ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก , ข้าพระองค์ตามที่ในวินัยของพระ 
อริยเจ้าท่านนอบน้อมทิศ ๖ กันนั้นเถิด ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 139 

[๑๗๔] ดูกรคฤหบดีบุตร ถ้าอย่างนั้น ท่านจงฟิง จงตั้งใจให้ดี เราจักกล่าว ฯ 

สิงคาลกคฤหบดีบุตร ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาค 

ได้ตรัสว่า ดูกรคฤหบดีบุตร อริยสาวกละกรรมกิเลสทั้ง ๔ ได้แล้ว ไม่ทำบาปกรรมโดยฐานะ ๔ 

และไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ อริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากกรรมอันลามก ๑๔ อย่างนี้ 

แล้ว ย่อมเป็นผู้ปกปิดทิศ ๖ ย่อมปฏิบัติเพื่อชำนะโลกทั้งสอง และเป็นอันอริยสาวกนั้นปรารภแล้ว 

ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก อริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ 

กรรมกิเลส ๔ เป็นไฉน ที่อริยสาวกละได้แล้ว ดูกรคฤหบดีบุตร กรรมกิเลส 

คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ กรรมกิเลส ๔ เหล่านี้ 

ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้ว ฯ 

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ 
ต่อไปอีกว่า 

[๑๗๕] ปาณาติบาต อทินนาทาน มุสาวาท และการคบหาภรรยาผู้อื่น เรากล่าวว่าเป็น 
กรรมกิเลส บัณฑิตไม , สรรเสริญ ฯ 

[๑๗๖] อริยสาวกไม่กระท่าบาปกรรมโดยฐานะ ๔ เป็นไฉน ปุถุชนถึง ฉันทาคติ 
ย่อมทำกรรมอันลามก ถึงโทสาคติ ย่อมทำกรรมอันลามก ถึงโมหาคติ ย่อมทำกรรมอัน 
ลามก 

ถึงภยาคติ ย่อมทำกรรมอันลามก ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร ส่วนอริยสาวกย่อมไม , ถึงฉันทาคติ ย่อมไม , ถึงโทสาคติ ย่อมไม , ถึง 

โมหาคติ ย่อมไม , ถึงภยาคติ ท่านย่อมไม่ทำกรรมอันลามกโดยฐานะ ๔ เหล่านี้ พระผู้มีพระภาค 

ผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า 

[๑๗๗] ผู้ใดประพฤติล่วงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง 

ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อม ดังดวงจันทร์ในข้างแรม ผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรม 

เพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง ยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้น 

ดุจดวงจันทร์ในข้างขึ้น ฯ 

[๑๗๘] อริยสาวกย่อมไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ เป็นไฉน ดูกรคฤหบดีบุตร 

การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มนั้นมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทาง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 140 

เสื่อมแห่งโภคะประการ ๑ การประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในกลางคืน 

เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑ การเที่ยวดูมหรสพเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑ การประ 

กอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑ 

การประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑ การประกอบ 

เนืองๆ ซึ่งความเกียจคร้าน เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑ ฯ 

[๑๗๙] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มนั้นมา คือ สุรา 

และเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้คือ ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง 

๑ ก่อการทะเลาะวิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เป็นเหตุไม , รู้จักละอาย 

๑ มีบทที่ ๖ คือ เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบ 

เนืองๆ ซึ่งการดื่มนั้นมาคือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล ฯ 

[๑๘๐] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ 

ในกลางคืน ๖ ประการเหล่านี้คือ ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาตัว ๑ ไม่คุ้มครอง ไม่รักษา 

บุตรภรรยา ๑ ไม่คุ้มครอง ไม , รักษาทรัพย์สมบัติ ๑ เป็นที่ระแวงของคนอื่น ๑ คำพูดอันไม่เป็นจริง 

ในที่นั้นๆ ย่อมปรากฏในผู้นั้น ๑อันเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากแวดล้อม ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร 

โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน 

เหล่านี้แล ฯ 

[๑๘๑] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการเที่ยวดูมหรสพ ๖ ประการเหล่านี้คือ รำที่ไหน 
ไปที่นั่น ๑ ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น ๑ ประโคมที่ไหนไปที่นั่น ๑ เสภาที่ไหนไปที่นั่น ๑ เพลงที่ไหน 
ไปที่นั่น ๑ เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น ๑ ดูกรคฤหบดีบุตรโทษ ๖ ประการในการเที่ยวดูมหรสพ 
เหล่านี้แล ฯ 

[๑๘๒] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความ 
ประมาท ๖ ประการเหล่านี้คือ ผู้ชนะย่อมก่อเวร ๑ ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป ๑ ความ 
เสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน ๑ ถ้อยคำของคนเล่นการพนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุมพึงไม่ขึ้น ๑ ถูกมิตร 
อมาตย์หมิ่นประมาท ๑ ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่า ชายนักเลงเล่นการพนัน 
ไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการ 
พนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 141 

[๑๘๓] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตร ๖ 
ประการเหล่านี้คือ นำให้เป็นนักเลงการพนัน ๑ นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้๑ นำให้เป็นนักเลงเหล้า ๑ 
นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม ๑ นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า ๑ นำให้เป็นคนหัวไม้ ๑ ดูกร 
คฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรเหล่านี้แล ฯ 
[๑๘๔] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคร้าน ๖ ประการ 
เหล่านี้ คือ มักให้อ้างว่าหนาวนัก แล้วไม่ทำการงาน ๑ มักให้อ้างว่าร้อนนัก แล้วไม่ทำการงาน 
๑ มักให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้ว แล้วไม่ทำการงาน ๑ มักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่ แล้วไม่ทำการงาน ๑ 
มักให้อ้างว่าหิวนัก แล้วไม่ทำการงาน ๑มักให้อ้างว่าระหายนัก แล้วไม่ทำการงาน ๑ เมื่อเขา 
มากไปด้วยการอ้างเลศ ผลัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้ โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็ 
ถึงความสิ้นไป ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคร้าน 
เหล่านี้แล ฯ 

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ 
ต่อไปอีกว่า 

[๑๘๕] เพื่อนในโรงสุราก็มี เพื่อนกล่าวแต่ปากว่าเพื่อนๆ ก็มีส่'วนผู้ , ใด 
เป็นสหายในเมื่อความต้องการเกิดขึ้นแล้ว ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้ 
เหตุ ๖ ประการ คือ การนอนสาย ๑ การเสพภรรยาผู้อื่น ๑ ความ 
ประสงค์ผูกเวร ๑ ความเป็นผู้ทำแต่สิ่งหาประโยชน์มิได้ ๑ มิตรชั่ว ๑ 
ความเป็นผู้ตระหนี่เหนียวแน่นนัก๑ เหล่านี้ ย่อมกำจัดบุรุษเสียจาก 
ประโยชน์สุขที่จะพึงได้พึงถึงคนมีมิตรชั่ว มีเพื่อนชั่ว มีมรรยาทและการ 
เที่ยวชั่ว ย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสอง คือ จากโลกนี้และจากโลกหน้า เหตุ 
๖ ประการ คือ การพนันและหญิง ๑ สุรา ๑ ฟ้อนรำขับร้อง ๑ นอนหลับ 
ในกลางวันบำเรอตนในสมัยมิใช่การ ๑ มิตรชั่ว ๑ ความตระหนี่เหนียว 
แน่นนัก ๑ เหล่านี้ ย่อมกำจัดบุรุษเสียจากประโยชน์สุข ที่จะพึงได้ 
พึงถึง ชนเหล่าใดเล่นการพนัน ดื่ม สุรา เสพหญิงภรรยาที่รักเสมอ 
ด้วยชีวิตของผู้อื่น คบแต่คนตํ่าช้า และไม่คบหาคนที่มีความเจริญ 
ย่อมเสื่อมเพียงดังดวงจันทร์ในช้างแรม ผู้ใดดื่มสุรา ไม่มีทรัพย์ หาการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 142 

งานทำเลี้ยงชีวิตมิได้ เป็นคนขี้เมา ปราศจากสิ่งเป็นประโยชน์ เขาชัก 
จมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหินจมนํ้า ฉะนั้น ชักทำความอากูลแก , ตนทันที 
คนมักมีการนอนหลับในกลางวัน เกลียดชังการลุกขึ้นในกลางคืน เป็น 
นักเลงขี้เมาเป็นนิจ ไม , อาจครอบครองเหย้าเรือนให้ดีได้ ประโยชน์ 
ทั้งหลายย่อมล่วงเลยชายหนุ่มที่ละทิ้งการงาน ด้วยอ้างเลศว่า หนาวนัก 
ร้อนนัก เวลานี้เย็นเสียแล้ว ดังนี้เป็นต้น ส่วนผู้ใดไม่สำคัญความหนาว 
และความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้า ทำกิจของบุรุษอยู่ ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อม 
จากความสุขเลย ฯ 

[๑๘๖] ดูกรคฤหบดีบุตร คน ๔ จำพวกเหล่านี้คือ คนนำสิ่งของๆ เพื่อนไป 

ถ่ายเดียว [คนปอกลอก] ๑ คนดีแต่พูด ๑ คนหัวประจบ ๑ คนชักชวนในทางฉิบหาย ๑ ท่าน 

พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตร ฯ 

[๑๘๗] ดูกรคฤหบดีบุตร คนปอกลอก ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียม 
มิตรโดยสถาน ๔ คือ เป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ๑ เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก ๑ ไม่รับทำกิจ 
ของเพื่อนในคราวมีภัย ๑ คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร 
คนปอกลอก ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ เหล่านี้แล ฯ 
[๑๘๘] ดูกรคฤหบดีบุตร คนดีแต่พูด ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตร 
โดยสถาน ๔ คือ เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศรัย ๑ อ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปราศรัย ๑ 
สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้ ๑ เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้อง [ออกปากพื่งมิได้] ๑ 
ดูกรคฤหบดีบุตร คนดีแต่พูด ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ 
เหล่านี้แล ฯ 

[๑๘๙] ดูกรคฤหบดีบุตร คนหัวประจบ ท่านพึงทราบว่าไม , ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียม 
มิตรโดยสถาน ๔ คือ ตามใจเพื่อนให้ท่าความชั่ว [จะท่าชั่วก็คล้อยตาม] ๑ ตามใจเพื่อนให้ท่า 
ความดี [จะท่าดีก็คล้อยตาม] ๑ ต่อหน้าสรรเสริญ ๑ลับหลังนินทา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร 
คนหัวประจบ ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหล่านี้แล ฯ 
[๑๙๐] ดูกรคฤหบดีบุตร คนชักชวนในทางฉิบหาย ท่านพึงทราบว่าไม , ใช่มิตร เป็นแต่ 
คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ ซักชวนให้ดื่มนั้าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 143 

ประมาท ๑ ชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน ๑ ชักชวนให้เที่ยวดูการมหรสพ 
๑ ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนชักชวนใน 
ทางฉิบหาย ท่านพึงทราบว่าไม , ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหล่านี้แล ฯ 
พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ 
ต่อไปอีกว่า 

[๑๙๑] บัณฑิตรู้แจ้งมิตร ๔ จำพวกเหล่านี้คือ มิตรปอกลอก ๑ มิตรดีแต่พูด ๑ 

มิตรหัวประจบ ๑ มิตรชักชวนในทางฉิบหาย ๑ ว่าไม่ใช่มิตรแท้ ดังนี้แล้ว 

พึงเว้นเสียให้ห่างไกล เหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัย ฉะนั้น ฯ 

[๑๙๒] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตร ๔ จำพวกเหล่านี้คือ มิตรมีอุปการะ ๑ มิตรร่วมสุข 

ร่วมทุกข์ ๑ มิตรแนะประโยชน์ ๑ มิตรมีความรักใคร่ ๑ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 

[เป็นมิตรแท้] ฯ 

[๑๙๓] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ คือ 
รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้ว ๑ รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว ๑ เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำ 
นักได้ ๑ เมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มทรัพย์ให้สองเท่า [เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออ 
ปาก] ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ เหล่านี้แล ฯ 
[๑๙๔] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ 
คือ บอกความลับ [ของตน] แก , เพื่อน ๑ ปิดความลับของเพื่อน ๑ ไม , ละทิ้งในเหตุอันตราย ๑ 
แม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชน์แก , เพื่อนได้ ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ท่าน 
พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ เหล่านี้แล ฯ 

[๑๙๕] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ 
คือ ห้ามจากความชั่ว ๑ ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑ ให้ได้พึงสิ่งที่ยังไม่เคยพึง ๑ บอกทางสวรรค์ให้ 
๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้ โดยสถาน ๔ เหล่านี้แล ฯ 
[๑๙๖] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร่ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ 
คือ ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน ๑ ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน ๑ ห้ามคนที่กล่าวโทษ 
เพื่อน ๑ สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร่ ท่านพึงทราบ 
ว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ เหล่านี้แล ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 144 

พระผมพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ 
ต่อไปอีกว่า 

[๑๙๗] บัณฑิตรู้แจ้งมิตร ๔ จำพวกเหล่านี้คือ มิตรมีอุปการะ ๑ มิตรร่วมสุข 
ร่วมทุกข์ ๑ มิตรแนะประโยชน์ ๑ มิตรมีความรักใคร่ ๑ ว่าเป็น 
มิตรแท้ ฉะนี้แล้ว พึงเข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเหมือนมารดากับบุตร 
ฉะนั้น บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมรุ่งเรืองส่องสว่างเพียงดังไฟ 
เมื่อบุคคลออมโภคสมบัติอยู่เหมือนแมลงผึ้งผนวกรัง โภคสมบัติย่อม 
ถึงความสั่งสมดุจจอมปลวกอันตัวปลวกก่อขึ้น ฉะนั้น คฤหัสถ์ใน 
ตระกูลผู้สามารถ ครั้นสะสมโภคสมบัติได้อย่างนี้แล้ว พึงแบ่ง 
โภคสมบัติออกเป็นสี่ส่วน เขาย่อมสมานมิตรไว้ได้ พึงใช้สอยโภค 
สมบัติด้วยส่วนหนึ่ง พึงประกอบการงานด้วยสองส่วน พึงเก็บส่วน 
ที่ลึ่ไว้ด้วย หมายว่าชักมีไว้ในยามอันตราย ดังนี้ฯ 

[๑๙๘] ดูกรคฤหบดีบุตร ก็อริยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้ง ๖ อย่างไร ท่านพึงทราบ 
ทิศ ๖ เหล่านี้คือ พึงทราบมารดาบิดาว่าเป็นทิศเบื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรและ 
ภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง มิตรและอำมาตย์เป็นทิศเบื้องซ้ายทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องตํ่า 
สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน ฯ 

[๑๙๙] ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า อันบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน 
๕ คือ ด้วยตั้งใจไว้ว่าท่านเลี้ยงเรามา เราชักเลี้ยงท่านตอบ ๑ ชักรับทำกิจของท่าน ๑ ชักดำรง 
วงศ์สกุล ๑ ชักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดก ๑ก็หรือเมื่อท่านละไปแล้ว ท่ากาล 
กิริยาแล้ว ชักตามเพิ่มให้ซึ่งทักษิณา ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรบำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว 
ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน ๕ คือ ห้ามจากความชั่ว ๑ ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑ ให้ศึกษา 
ศิลปวิทยา ๑ หาภรรยาที่สมควรให้ ๑ มอบทรัพย์ให้ในสมัย ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรบำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว 
ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ทิศเบื้องหน้านั้น ชื่อว่าอันบุตรปกปิดให้เกษมสำราญ 
ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 145 

[๒๐๐] ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์พึงบำรุงด้วยสถาน ๕ คือ 
ด้วยลุกขึ้นยืนรับ ๑ ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ ๑ ด้วยการเชื่อพึง ๑ด้วยการปรนนิบัติ๑ 
ด้วยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา อันศิษย์บำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว 
ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ คือ แนะนำดี ๑ ให้เรียนดี ๑ บอกศิษย์ด้วยดีในศิลปวิทยา 
ทั้งหมด ๑ ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ๑ ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์บำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่า นี้แล้ว ย่อม 
อนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ทิศเบื้องขวานั้น ชื่อว่าอันศิษย์ปกปิดให้เกษมสำราญ 
ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ ฯ 

[๒๐๑] ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน ๕ คือ 

ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา ๑ ด้วยไม่ลูหมิ่น ๑ ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ๑ ด้วยมอบความเป็นใหญ่ 

ให้ ๑ ด้วยให้เครื่องแต่งตัว ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว 
ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี ๑ ไม่ 
ประพฤตินอกใจผัว ๑ รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ ๑ ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อม 
อนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ทิศเบื้องหลังนั้น ชื่อว่าอันสามีปกปิดให้เกษมสำราญ 
ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ ฯ 

[๒๐๒] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน ๕ คือ 

ด้วยการให้ปัน ๑ ด้วยเจรจาถ้อยคำเป็นที่รัก ๑ ด้วยประพฤติประโยชน์ ๑ ด้วยความเป็นผู้มี 

ตนเสมอ ๑ ด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริง ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว 

ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๕ คือ รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว ๑ รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาท 

แล้ว ๑ เมื่อมิตรมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้ ๑ ไม , ละทิ้งในยามวิบัติ ๑ นับถือตลอดถึงวงศ์ 


ของมิตร ๑ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 146 

ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว 
ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ทิศเบื้องซ้ายนั้น ชื่อว่าอันกุลบุตรปกปิดให้เกษม 
สำราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ฯ 

[๒๐๓] ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องตํ่าอันนายพึงบำรุงด้วยสถาน ๕ 

คือ ด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง ๑ ด้วยให้อาหารและรางวัล ๑ ด้วยรักษาในคราว 

เจ็บไข้ ๑ ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กิน ๑ด้วยปล่อยในสมัย ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องตํ่าอันนายบำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว 

ย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕ คือ ลุกขึ้นทำการงานก่อนนาย ๑ เลิกการงานทีหลังนาย ๑ 

ถือเอาแต่ของที่นายให้ ๑ ทำการงานให้ดีขึ้น ๑นำคุณของนายไปสรรเสริญ ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องตํ่าอันนายบำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว 

ย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ทิศเบื้องตํ่านั้น ชื่อว่าอันนายปกปิดให้เกษมสำราญ 

ให้ไม่มีภัย ด้วยประการฉะนั้น ฯ 

[๒๐๔] ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน อันกุลบุตรพึงบำรุงด้วย 

สถาน ๕ คือ ด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตา ๑ ด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ๑ ด้วยมโนกรรม 

ประกอบด้วยเมตตา ๑ ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตู ๑ด้วยให้อามิสทานเนืองๆ ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน อันกุลบุตรบำรุงด้วยสถาน ๕ 

เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๖ คือ ห้ามไม , ให้ท้าความชั่ว ๑ ให้ตั้งอยู่ใน 

ความดี ๑ อนุเคราะห์ด้วยนั้าใจอันงาม ๑ ให้ได้พึงสิ่งที่ยังไม่เคยพึง ๑ ทำสิ่งที่เคยพึงแล้วให้ 

แจ่มแจ้ง ๑ บอกทางสวรรค์ให้ ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน อันกุลบุตรบำรุงด้วยสถาน ๕ 
เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๖ เหล่านี้ทิศเบื้องบนนั้น ชื่อว่าอันกุลบุตร 
ปกปิดให้เกษมสำราญ ให้ไม่มีภัย ด้วยประการฉะนี้ฯ 

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ 
ต่อไปอีกว่า 

[๒๐๕] มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรภรรยาเป็น 
ทิศเบื้องหลัง มิตรอำมาตย์เป็นทิศเบื้องซ้าย ทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องตํ่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 147 

สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน คฤหัสถ์ในสกุลผู้สามารถควรนอบน้อมทิศ 

เหล่านี้บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบ 

มีความประพฤติเจียมตนไม่ดื้อกระด้าง ผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศ คนหมั่น 

ไม่เกียจคร้านย่อมไม , หวั่นไหว ในอันตรายทั้งหลาย คนมีความ 

ประพฤติไม่ขาดสาย มีป้ญญา ผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศ คนผู้สงเคราะห์ 

แสวงหามิตรที่ดี รู้เท่าถ้อยคำที่เขากล่าว ปราศจากตระหนี่ เป็นผู้ 

แนะนำแสดงเหตุผลต่างๆ เนืองๆ ผู้เช่นนั้น ย่อมได้ยศ การให้ ๑ 

เจรจาไพเราะ ๑ การประพฤติให้เป็นประโยชน์ ๑ ความเป็นผู้มีตน 

เสมอในธรรมทั้งหลาย ในคนนั้นๆตามควร ๑ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว 

นี้าใจในโลกเหล่านี้แล เป็นเหมือนสลักรถอันแล่นไปอยู่ ถ้าธรรม 

เครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านั้ไม่พึงมีไซร้ มารดาและบิดาไม่พึงได้ความนับถือ 

หรือความบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร เพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็น 

ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้โดยชอบ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึง 

ความเป็นใหญ่และเป็นผู้อันหมู , ชนสรรเสริญทั่วหน้า ดังนี้ฯ 

[๒๐๖] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสฉะนี้แล้ว สิงคาลกคฤหบดีบุตรได้กราบทูลพระผู้มี 

พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก 

เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก , คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด 

ด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูป ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น 

เหมือนกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นั้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุ 

สงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัย 

เป็นสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉะนี้แล ฯ 


จบ สิงคาลกสูตร ที ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 148 
๙. อาฏานาฏิยสูตร (๓๒) 


[๒๐๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น 
ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ตั้งการรักษาไว้ทั้ง ๔ ทิศ ตั้งพลขันธ์ไว้ทั้ง ๔ทิศ ตั้งผู้ตรวจตราไว้ทั้ง ๔ ทิศ 
ด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ ด้วยเสนาคนธรรพ์กองใหญ่ด้วยเสนากุมภัณฑ์กองใหญ่ และด้วย 
เสนานาคกองใหญ่ เมื่อราตรีล่วงปฐมยามไปแล้ว เปล่งรัศมีงามยิ่ง ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นให้ 
สว่างไสว แล้วเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนึ่ง ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ 

ฝ่ายยักษ์เหล่านั้น บางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
บางพวกได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นึ่ง ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับ แล้วนึ่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและโคตร แล้วนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกได้นึ่งนิ่ง 
อยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ 

[๒๐๘] ท้าวเวสวัณมหาราช ประทับนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยักษ์ชั้นสูงบางพวกมิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มี 
ยักษ์ชั้นสูงบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกมิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มี 
พระภาคก็มี ยักษ์ชั้นกลางบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มี ยักษ์ชั้นตํ่าบางพวกมิได้ 
เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มี ยักษ์ชั้นตํ่าบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มี ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์มิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเลย ข้อนั้นเหตุไร เพราะพระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากอทินนาทาน 
ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากมุสาวาท ทรงแสดง 
ธรรมเพื่องดเว้นจากการดื่มนั้นมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท แต่โดยมาก 
พวกยักษ์มิได้งดเว้นจากปาณาติบาตมิได้งดเว้นจากอทินนาทาน มิได้งดเว้นจากกาเม 
สมิจฉาจาร มิได้งดเว้นจากมสาวาทมิได้งดเว้นจากการดื่มนั้าเมาคือสราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 149 

แห่งความประมาทข้อที่พระองค์ให้งดเว้นนั้น จึงไม , เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของยักษ์ 

เหล่านั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระสาวกของพระผู้มีพระภาค บางพวกย่อมเสพราวไพร 

ในป่าเสนาสนะอันสงัด มีเสียงน้อย มีเสียงกึกก้องน้อย ปราศจากลมแต่ชนผู้เดินเข้าออก 

ควรแก , การทำกรรมอันเร้นลับของมนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้น ยักษ์ชั้นสูงบางพวกมักอยู่ในป่านั้น 

พวกใดมิได้เลื่อมใสในปาพจน์ของพระผู้มีพระภาคนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเรียนการรักษา 

อันชื่อว่าอาฏานาฏิยะเพื่อให้ยักษ์พวกนั้นเลื่อมใส คุ้มครอง เพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียน 

เพื่ออยู่สำราญของอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณีทั้งหลายเถิด พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ลำดับนั้น ท้าวเวสวัณมหาราชทรงทราบการทรงรับ 

ของพระผู้มีพระภาค แล้วได้ทรงภาษิตอาฏานาฏิยรักขานี้ในเวลานั้นว่า 

[๒๐๙] ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสึพุทธเจ้า ผู้มีพระจักษุ มีพระสิริขอนอบน้อม 

แด่พระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้า ขอนอบน้อมแด่ 

พระเวสสภูพุทธเจ้า ผู้ทรงชำระกิเลสมีความเพียร ขอนอบน้อมแด่ 

พระกกุสันธพุทธเจ้า ผู้ทรงยํ่ายีมารและเสนามาร ขอนอบน้อมแด่พระ 

โกนาคมน์พุทธเจ้า ผู้มีบาปอันลอยแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์ ขอนอบน้อมแด่ 

พระกัสสปพุทธเจ้า ผู้พ้นพิเศษแล้วในธรรมทั้งปวง ขอนอบน้อมแด่พระ 

อังคีรสพุทธเจ้า ผู้ศากยบุตร ผู้มีพระสิริ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ทรง 

แสดงธรรมนี้อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวง อนึ่งพระพุทธเจ้า 

เหล่าใด ผู้ดับแล้วในโลก ทรงเห็นแจ้งแล้วตามเป็นจริง พระพุทธเจ้า 

เหล่านั้น เป็นผู้ไม่ส่อเสียด เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจากความครั่นคร้าม 

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้โคตม 

โคตร ทรงเกื้อกูลแก่ทวยเทพและมนุษย์ ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา 

และจรณะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจากความครั่นคร้าม พระสุริยาทิตย์ 

มีมณฑลใหญ่อุทัยขึ้นแต่ทิศใดแล เมื่อพระอาทิตย์อุทัยขึ้น ราตรี 

ก็หายไปครั้นพระอาทิตย์อุทัยขึ้น ย่อมเรียกกันว่ากลางวัน แม้น่านนา 

ในที่พระอาทิตย์อุทัยนั้นเป็นสมุทรลึก มีนี้าแผ่เต็มไป ชนทั้งหลายย่อม 

รัชักน่านนั้านั้นในที่นั้นอย่างนี้ว่า สมทรมีนั้าแผ่เต็มไป ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 150 

[๒๑๐] แต่ที่นี้ไป ทิศที่ชนเรียกกันว่า ปุริมทิศ ที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้า 

เป็นใหญ่ของพวกคนธรรพ์ ทรงนามว่าท้าวธตรฏฐ์ อันพวกคนธรรพ์ 

แวดล้อมแล้ว ทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำขับร้อง ทรงอภิบาลอยู่ 

ข้าพเจ้าได้สดับมาว่า โอรสของท้าวเธอมีมากองค์ มีพระนามเดียวกัน 

ทั้งเท้าสิบเอ็ดองค์ มีพระนามว่าอินทะ ทรงพระกำลังมาก ทั้งท้าว 

ธตรฏฐ์และโอรสเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้ว ผู้เป็นเผ่าพันธุ 

แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 

ปราศจากความครั่นคร้าม แต่ที่ไกลว่า ข้าพระพุทธเจ้า 

ขอนอบน้อมแด่พระองค์ พระอุดมบุรุษ ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่ 

พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยพระญาณอันฉลาด แท้พวก 

อมนุษย์ก็ถวายบังคมพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สดับมาอย่างนั้นเนืองๆ 

ฉะนั้น จึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่า พวกท่าน 

ถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบว่า ถวายบังคมพระชิน 

โคดม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธเจ้า ผู้ถึงพร้อม 

ด้วยวิชชาและจรณะชนทั้งหลายผู้กล่าวส่อเสียด ผู้กัดเนื้อข้างหลัง 

ทำปาณาติบาตลามก เป็นโจร เป็นคนตลบตะแลง ตายแล้ว 

ชนทั้งหลายพากันกล่าวว่า จงนำออกไปโดยทิศใด ฯ 

[๒๑๑] แต่นี้ไป ทิศที่ชนเรียกกันว่า ทักขิฌทิศที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศ เป็นเจ้า 

เป็นใหญ่ของพวกกุมภัณฑ์ ทรงนามว่า ท้าวริรุฬหะอันพวกกุมภัณฑ์ 

แวดล้อมแล้ว ทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำขับร้อง ทรงอภิบาลอยู่ 

ข้าพเจ้าได้สดับมาว่า โอรสของท้าวเธอมีมากองค์ มีพระนามเดียวกัน 

ทั้งเท้าสิบเอ็ดองค์มีพระนามว่า อินทะ ทรงพระกำลังมาก ทั้งท้าว 

ริรุฬหะและโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้ว ผู้เป็น 

เผ่าพันธุแห่งพระอาทิตย์ พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 

ปราศจากความครั่นคร้ามแต่ที่ไกลว่า พระบรษอาชาไนย ข้าพระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 151 

พุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ พระบุรุษอุดม ข้าพระพุทธเจ้า 
ขอนอบน้อมแด่พระองค์ ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยพระญาณ 
อันฉลาด แม้พวกอมนุษย์ก็ถวายบังคมพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ได้สดับมาอย่างนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายถามเขาว่า พวกท่านถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากัน 
ตอบว่า ถวายบังคมพระชินโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวาย 
บังคมพระพุทธโคดม ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ พระสุริยาทิตย์มี 
มณฑลใหญ่ อัสดงคตในทิศใด และเมื่อพระอาทิตย์อัสดงคต กลางวัน 
ก็ดับไปครั้นพระอาทิตย์อัสดงคตแล้ว ย่อมเรียกกันว่ากลางคืน แม้ 
นำนนํ่าในที่พระอาทิตย์อัสดงคตแล้ว เป็นสมุทรถึก มีนั้าแผ่เต็มไป 
ชนทั้งหลายย่อมรู้จักน่านนั้านั้น ในที่นั้นอย่างนี้ว่าสมุทรมีนั้าแผ่ 
เต็มไป ฯ 

[๒๑๒] แต่ที่นี้ , โป ทิศที่มหาชนเรียกกันว่า ปัจฉิมทิศที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศ 
เป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกนาค ทรงนามว่าท้าววิรูปักษ์อันพวกนาคแวด 
ล้อมแล้ว ทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำ ขับร้อง ทรงอภิบาลอยู่ 
ข้าพเจ้าได้สดับมาว่า โอรสของท้าวเธอมีมากองค์ มีพระนามเดียวกัน 
ทั้งเก้าสิบเอ็ดองค์ มีพระนามว่าอินทะทรงพระกำลังมาก ทั้งท้าววิรูปักษ์และ 
โอรสเหล่านั้น ได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้เบิกบานแล้ว ผู้เป็นเผ่าพันธุ แห่ง 
พระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจาก 
ความครั่นคร้าม แต่ที่ไกลเทียวว่า พระบุรุษอาชาไนย ข้าพระพุทธเจ้า 
ขอนอบน้อมแด่พระองค์ พระอุดมบุรุษ ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อม 
แด่พระองค์ ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชน ด้วยพระญาณอันฉลาด 
แม้พวกอมนุษย์ก็ถวายบังคมพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้สดับมา 
อย่างนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถาม 
เขาว่า พวกท่านถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 152 

ถวายบังคมพระชินโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายบังคม 
พระพุทธโคดม ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ อุตตรกุรุทวีปเป็นรมณีย 
สถาน มีภูเขาหลวงชื่อสิเนรุแลดูงดงาม ตั้งอยู่ทิศใด พวกมนุษย์ซึ่งเกิด 
ในอุตตรกุรุทวีปนั้น ไม , ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตน ไม , หวงแหนกัน 
มนุษย์เหล่านั้น ไม่ต้องหว่านพืช และไม่ต้องนำไถออกไถ หมู่มนุษย์ 
บริโภคข้าวสาลี อันผลิตผลในที่ไม , ต้องไถ ไม่มีรำ ไม , มีแกลบ บริสุทธ 
มีกลิ่นหอม เป็นเมล็ดข้าวสาร หุง [ข้าวนั้น] ในเตาอันปราศจากควัน 
แล้วบริโภคโภชนะแต่ที่นั้นทำแม่โคให้มีกีบเดียว แล้วเที่ยวไปสู่ 
ทิศน้อย ทิศใหญ่ทำปศุสัตว์ให้มีกีบเดียว แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศ 
ใหญ่ ทำหญิงให้เป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ ทำชาย 
ให้เป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ ทำกุมารีให้เป็นพาหนะ 
แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ ทำกุมารให้เป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ 
ทิศน้อยทิศใหญ่ บรรดานางบำเรอของพระราชานั้น ก็ขึ้นยานเหล่านั้น 
ตามห้อมล้อมไปทุกทิศด้วย ยานช้างยานม้า ยานทิพย์ ปราสาท 
และวอ ก็ปรากฏแก่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศ ฯ 

และท้าวมหาราชนั้น ได้ทรงนิรมิตนครไว้ในอากาศ คือ อาฏานาฏานคร กุสินาฏานคร 
ปรกุสินาฏานคร นาฏปริยานคร ปรกุสิตนาฏานคร ทางทิศอุดรมีกปีวันตนคร และอีกนครหนึ่ง 
ชื่อชโนฆะ อีกนครหนึ่งชื่อนวนวติยะ อีกนครหนึ่งชื่ออัมพรอัมพรวติยะ มีราชธานีนามว่าอาฬก 
มันทา ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็ราชธานีของท้าวกุเวรมหาราช ชื่อวิสาณา ฉะนั้น มหาชนจึง 
เรียกท้าวกุเวรมหาราชว่าท้าวเวสวัณ 

ยักษ์ชื่อตโตลา ชื่อตัตตลา ชื่อตโตตลา ชื่อโอชสี ชื่อเตชสี ชื่อตโตชสึ 
ชื่อสุระ ชื่อราชา ชื่ออริฏฐะ ชื่อเนมิ ย่อมปรากฏมีหน้าที่คนละแผนก 
ในริสาฌาราชธานีนั้น มีห้วงนั้า ชื่อธรณีเป็นแดนที่เกิดเมฆ เกิดฝนตก 
ในริสาฌาราชธานีนั้นมีสภาชื่อภคลวดี เป็นที่ประชุมของพวกยักษ์ ณ 
ที่นั้น มีต้นไม้เป็นอันมาก มีผลเป็นนิจ ดารดาษด้วยหมู , นกต่างๆ มีนกยูง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 153 

นกกะเรียน นกดุเหว่า อันมีเสียงหวานประสานเสียง มีนกร้องว่า 
ชีวะชีวะ และบางเหล่ามีเสียงปลุกใจ มีไก่ป่า มีปู และนกโปกขรสาตกะ 
อยู่ในสระประทุม ในที่นั้นมีเสียงนกสุกะและนกสาลิกา และหมู , นก 
ทัณฑมานวกะ [มีหน้าเหมือนมนุษย์]สระนฬินี'ของท้าวกุเวรนั้น 
งดงามอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อ ฯ 

[๒๑๓] แต่ทิศนี้ไป ทิศที่ชนเรียกกันว่าอุตตรทิศ ที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้า 
เป็นใหญ่ของยักษ์ทั้งหลาย ทรงนามว่าท้าวกุเวร อันยักษ์ทั้งหลายแวด 
ล้อมแล้ว ทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำ ขับร้อง ทรงอภิบาลอยู่ 
ข้าพเจ้าได้สดับมาว่า โอรสของท้าวเธอมีมากองค์มีพระนามเดียวกัน 
ทั้งเก้าสิบเอ็ดพระองค์ มีพระนามว่าอินทะทรงพระกำลังมาก ทั้งท้าว 
กุเวรและโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้เบิกบานแล้ว ผู้เป็นเผ่าพันธุ 
แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจาก 
ความครั่นคร้ามแต่ที่ไกลว่า พระบุรุษอาชาไนย ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบ 
น้อมแด่พระองค์ พระอุดมบุรุษ ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ 
ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยพระญาณอันฉลาด แม้พวกอมนุษย์ 
ก็ถวายบังคมพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สดับมาอย่างนั้น 
เนืองๆ ฉะนั้น จึงกล่าวเช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่า 
พวกพ่านถวายบังคมพระชินโคดมหรือเขาพากันตอบว่าถวายบังคม 
พระชินโคดม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ถึง 
พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ฯ 

[๒๑๔] ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ การรักษาอันชื่อว่าอาฏานาฏิยะนี้นั้นแล ย่อมเป็นไป 

เพื่อคุ้มครอง เพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียน เพื่ออยู่สำราญของภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก และอุบาสิกา 

ฉะนี้แล ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใดผู้หนึ่ง จักเรียนการรักษา 
อันชื่อว่าอาฏานาฏิยะนี้ให้แม่นยำ ให้บริบูรณ์แล้ว ล้าอมนุษย์เป็นยักษ์ก็ตาม ยักษิณีก็ตาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 154 

บุตรยักษ์ก็ตาม ธิดายักษ์ก็ตาม ยักษ์มหาอำมาตย์ก็ตามยักษ์บริษัทก็ตาม ยักษ์ผู้รับใช้ก็ตาม เป็น 
คนธรรพ์ก็ตาม นางคนธรรพ์ก็ตาม บุตรคนธรรพ์ก็ตาม ธิดาคนธรรพ์ก็ตาม คนธรรพ์มหาอำมาตย์ 
ก็ตาม คนธรรพ์บริษัทก็ตามคนธรรพ์ผู้รับใช้ก็ตาม เป็นกุมภัณฑ์ก็ตาม นางกุมภัณฑ์ก็ตาม 
บุตรกุมภัณฑ์ก็ตามธิดากุมภัณฑ์ก็ตาม กุมภัณฑ์มหาอำมาตย์ก็ตาม กุมภัณฑ์บริษัทก็ตาม กุมภัณฑ์ 
ผู้รับใช้ก็ตาม เป็นนาคก็ตาม นางนาคก็ตาม บุตรนาคก็ตาม ธิดานาคก็ตาม นาคมหาอำมาตย์ 
ก็ตาม นาคบริษัทก็ตาม นาคผู้รับใช้ก็ตาม ซึ่งมีจิตประทุษร้ายพึงเดินตาม ยืนใกล้ นั่งใกล้ 
นอนใกล้ ภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดีซึ่งกำลังเดิน ยืน นั่ง นอนอยู่ ข้าแต่พระ 
องค์ผู้นิรทุกข์อมนุษย์นี้ไม่พึงได้สักการะหรือเคารพ ในบ้าน หรือในนิคม ไม่พึงได้เหย้าเรือนหรือ 
ที่อยู่ ในราชธานีซึ่งมีนามว่าอาฬกมันทา ไม่พึงได้เช้าสู่ที่ประชุมของพวกยักษ์ อนึ่ง พวกอมนุษย์ 
ทั้งหลายจะไม่พึงทำอาวาหะวิวาหะกับมัน พึงบริภาษมัน ด้วยคำบริภาษอย่างเหยียดหยามเต็มที่ 
พึงควํ่าบาตรเปล่าบนศีรษะมัน หรือพึงทุบศีรษะของมันให้แตกออก ๗ เสี่ยง ข้าแต่พระองค์ผู้ 
นิรทุกข์ มีอยู่บ้าง ที่พวกอมนุษย์ที่ดุร้าย หยาบช้า กล้าแข็ง มันย่อมไม่เชื่อถือถ้อยคำของท้าว 
มหาราช ไม่เชื่อถือถ้อยคำของราชบุรุษผู้ใหญ่แห่งท้าวมหาราช ไม่เชื่อถือถ้อยคำของราชบุรุษที่เป็น 
ชั้นรองๆ แห่งท้าวมหาราชพวกมันนั้นเรียกได้ว่าเป็นข้าศึกของท้าวมหาราช เปรียบเหมือนพวก 
โจรในแว่นแคว้นของพระเจ้ามคธ พวกมันหาได้เชื่อถือถ้อยคำของพระเจ้ามคธไม , หาเชื่อถือถ้อยคำ 
ของราชบุรุษผู้ใหญ่แห่งพระเจ้ามคธไม , หาเชื่อถือถ้อยคำของพวกราชบุรุษที่เป็นชั้นรองๆ ของพระ 
เจ้ามคธไม่ มหาโจรเหล่านั้นๆ เรียกได้ว่าเป็นข้าศึกของพระเจ้ามคธฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้ 
นิรทุกข์อมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นยักษ์ก็ตามยักษิณีก็ตาม บุตรยักษ์ก็ตาม ธิดายักษ์ก็ตาม ยักษ์มหา 
อำมาตย์ก็ตาม ยักษ์บริษัทก็ตาม ยักษ์ผู้รับใช้ก็ตาม เป็นคนธรรพ์ก็ตาม นางคนธรรพ์ก็ตาม บุตร 
คนธรรพ์ก็ตาม ธิดาคนธรรพ์ก็ตาม คนธรรพ์มหาอำมาตย์ก็ตาม คนธรรพ์บริษัทก็ตาม คนธรรพ์ผู้รับ 
ใช้ก็ตาม เป็นกุมภัณฑ์ก็ตาม นางกุมภัณฑ์ก็ตาม บุตรกุมภัณฑ์ก็ตามธิดากุมภัณฑ์ก็ตาม กุมภัณฑ์ 
มหาอำมาตย์ก็ตาม กุมภัณฑ์บริษัทก็ตาม กุมภัณฑ์ผู้รับใช้ก็ตาม เป็นนาคก็ตาม นางนาคก็ตาม 
บุตรนาคก็ตาม ธิดานาคก็ตามนาคมหาอำมาตย์ก็ตาม นาคบริษัทก็ตาม นาคผู้รับใช้ก็ตาม มีจิต 
ประทุษร้ายพึงเดินตาม ยืนใกล้ นั่งใกล้ นอนใกล้ ภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี 
ซึ่งกำลังเดิน ยืน นั่ง นอนอยู่ อันภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกานั้น พึงยกโทษ 
พึงครํ่าครวญ พึงร้องแก่ยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดี มหาเสนาบดีว่า ยักษ์ตนนั้ย่อมจับ ยักษ์ตน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 155 

นี้ย่อมสิง ยักษ์ตนนี้ย่อมเบียดเบียน ยักษ์ตนนี้ย่อมบีบคั้น ยักษ์ตนนี้ย่อมทำให้ลำบาก ยักษ์ตนนี้ 
ย่อมทำให้ยาก ยักษ์ตนนี้ย่อมไม่ปล่อย ดังนี้ฯ 

[๒๑๕] พวกยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดี มหาเสนาบดี เป็นไฉน คือ อินทะ ๑ 
โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ภารทวาชะ ๑ ปชาบดี ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ 
กินนุ ๑ ฆัณฑุ ๑ นิฆัณฑุ ๑ ปนาทะ ๑ โอปม'ญญะ ๑ เทวสูตะ ๑ 
มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ๑คันธ'พพะ ๑ นโฬราชา ๑ ชโนสภะ ๑ สาตา 
กิระ ๑ เหมวตะ ๑ ปุณณากะ ๑ กรติยะ ๑ คุละ ๑ สิวกะ ๑ มุจจสินทะ 
๑ เวสสามิตตะ ๑ ยุคันธระ ๑ โคปาละ ๑ สุปปเคธะ ๑ หิริ ๑ 
เนตติ ๑ มันทิยะ ๑ ปัญจาลชันทะ ๑ อาลวกะ ๑ ปชุณณะ ๑ สุมุขะ ๑ 
ทธิมุขะ ๑ มฌิ ๑ มานิจระ ๑ ทีฆะ ๑ กับเสริสกะ ๑ ฯ 

[๒๑๖] อันภิกษุเป็นต้นนั้น พึงยกโทษ พึงครํ่าครวญ พึงร้องแก่ยักษ์ มหายักษ์ เสนา 
บดี มหาเสนาบดี เหล่านี้ว่า ยักษ์ตนนี้ย่อมจับ ยักษ์ตนนี้ย่อมสิงยักษ์ตนนี้ย่อมเบียดเบียน 
ยักษ์ตนนี้ย่อมบีบคั้น ยักษ์ตนนี้ย่อมทำให้ลำบาก ยักษ์ตนนี้ย่อมทำให้ยาก ยักษ์ตนนี้ย่อมไม , ปล่อย 
ดังนี้ฯ 

[๒๑๗]ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์การรักษาอันชื่อว่าอาฏานาฏิยะนี้นี้นแล ย่อมเป็นไป 
เพื่อความคุ้มครอง เพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียน เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบา 
สิกา ทั้งหลาย ฉะนี้ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ และบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีกิจมาก มีกรณีย์มาก 
ขอทูลลาไป ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควร ณ บัดนี้เถิด ฯ 
[๒๑๘] ลำดับนั้นแล ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มี 
พระภาคแล้ว ทรงกระทำประทักษิณ แล้วอันตรธานไปในที่นั้นแล ฝ่ายยักษ์เหล่านั้นก็พากันลุก 
ขึ้นจากอาสนะ บางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณ แล้วอันตรธานไปในที่ 
นั้นเอง บางพวกได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว 
อันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วอันตรธาน 
ไปในที่นั้นเอง บางพวกประกาศนามและโคตร แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวกนิ่งอยู่ 
แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 156 

[๒๑๙] ครั้งนั้นแล พอล่วงราตรีนั้นไปแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัส เรียกภิกษุทั้งหลาย 
มารับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในราตรีนี้ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ตั้งการรักษาไว้ทั้ง ๔ ทิศ ตั้งพลขันธ์ 
ไว้ทั้ง ๔ ทิศ ตั้งผู้ตรวจตราไว้ทั้ง ๔ ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ ด้วยเสนาคนธรรพ์กองใหญ่ 
ด้วยเสนากุมภัณฑ์กองใหญ่และด้วยเสนานาคกองใหญ่ เมื่อราตรีล่วงปฐมยามไปแล้ว ได้เปล่ง 
รัศมีงามยิ่งยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นให้สว่างไสว แล้วเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ ไหว้เราแล้วนั่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนยักษ์เหล่านั้น บางพวกไหว้เราแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
บางพวกได้ปราศรัยกับเรา ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้าง 
หนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีมาทางที่เราอยู่ แล้วนั่งณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกประกาศ 
นามและโคตร แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกนึ่งเฉย แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท้าวเวสวัณมหาราชประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กล่าว 
กะเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยักษ์ชั้นสูงบางพวกมิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มี ยักษ์ชั้น 
สูงบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มี ยักษ์ชั้นกลางบางพวกมิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาค 
ก็มี ยักษ์ชั้นกลางบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มี ยักษ์ชั้นตํ่าบางพวกมิได้เลื่อมใสต่อ 
พระผู้มีพระภาคก็มี ยักษ์ชั้นตํ่าบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มี พระพุทธเจ้าข้า แต่โดย 
มากยักษ์ทั้งหลายมิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากอทินนาทาน ทรงแสดง 
ธรรมเพื่องดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากมุสาวาท ทรงแสดงธรรมเพื่อ 
งดเว้นจากการดื่มนั้นมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท แต่โดยมากพวกยักษ์ 
มิได้งดเว้นจากปาณาติบาตมิได้งดเว้นจากอทินนาทาน มิได้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร มิได้งด 
เว้นจากมุสาวาทมิได้งดเว้นจากการดื่มนี้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
ข้อที่พระองค์ให้งดเว้นนั้น จึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของยักษ์เหล่านั้น ฯ 
พระพุทธเจ้าข้า ก็พระสาวกของพระผู้มีพระภาคบางพวก ย่อมเสพราวไพรในป่า เสนา 
สนะอันสงัด มีเสียงน้อย มีเสียงกึกก้องน้อย ปราศจากลมแต่ชนผู้เดินเข้าออก ควรแก่การทำ 
กรรมอันเร้นดับของมนษย์ ควรแก่การหลีกเร้น ยักษ์ชั้นสงบางพวกมักอย่ในป่านั้น พวกใดมิได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 157 

เลื่อมใสในปาพจน์ของพระผู้มีพระภาคนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเรียนการรักษาอันชื่อว่าอาฏา 

นาฏิยะ เพื่อให้ยักษ์พวกนั้นเลื่อมใส เพื่อคุ้มครอง เพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียน เพื่ออยู่สำราญ 

แห่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายเถิด พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราได้รับอาราธนาโดยดุษณีภาพแล้ว ลำดับนั้นท้าวเวสวัณทราบว่า 

เรารับแล้ว ได้กล่าวอาฏานาฏิยะรักษานั้ในเวลานั้น[ความว่า] ฯ 

[๒๒๐] ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้มีพระจักษุ มีพระสิริ ขอนอบ 

น้อมแด่พระสิขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก , สัตว์ทั่วหน้าฯลฯ 

[บัณฑิตพึงให้พิสดาร เหมือนกับที่มีมาแล้ว , ในก่อน] ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ การรักษาอันชื่อว่าอาฏานาฏิยะนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อคุ้มครอง 
เพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียน เพื่อความอยู่สำราญแห่งภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา 
ทั้งหลาย ฉะนี้ฯ 

ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ และบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีกิจมาก มีกรณีย์มาก 

ขอทูลลาไป เราได้กล่าวว่า ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควร ณ บัดนี้เถิด ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะไหว้เรา 

ทำประทักษิณ แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฝ่ายยักษ์เหล่านั้นก็พากันลุกขึ้นจากอาสนะ บาง 

พวกไหว้เรา ทำประทักษิณ แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวกปราศรัยกับเรา 

ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว อันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวกประนมอัญชลี 

มาทางที่เราอยู่ แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวกประกาศนามและโคตร แล้วอันตรธาน 

ไปในที่นั้นเอง บางพวกนิ่งอยู่แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเล่าเรียนการรักษาอันชื่อว่าอาฏานาฏิยะจงทรงไว้ซึ่งการ 
รักษาอันชื่อว่าอาฏานาฏิยะ การรักษาอันชื่อว่าอาฏานาฏิยะ ประกอบด้วยประโยชน์ ย่อมเป็นไป 
เพื่อคุ้มครอง เพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียน เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ทั้งหลาย ดังนี้ฯ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์ นี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นยินดีชื่นชมพระภาษิตของ 
พระผู้มีพระภาค ดังนี้แล ฯ 


จบ อาฏานาฏิยสูตร ที ๙ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 158 


๑๐. สังคีติสูตร (๓๓) 


[๒๒๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไปในแคว้นมัลละ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 

หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ได้เสด็จถึงนครของพวกมัลลกษัตริย์อันมีนามว่า ปาวา ได้ยินว่า 

สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ สวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ 

[๒๒๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ท้องพระโรงหลังใหม่ อันมีนามว่า อุพภตกะ'ของพวกเจ้า 

มัลละแห่งนครปาวา สร้างสำเร็จแล้วไม่นาน ยังไม่ทันที่สมณพราหมณ์หรือใครๆ ที่เป็นมนุษย์ 

จะได้อยู่อาศัย พวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเที่ยวจาริกไป 

ในแคว้นมัลละ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครปาวาโดยลำดับ 

กำลังประทับอยู่ ณ สวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ 

ครั้งนั้นแล พวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวา ได้พากันเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 

ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท้องพระโรงหลังใหม่ อันมีนามว่าอุพภตกะ ของพวกเจ้ามัลละ 

แห่งนครปาวา สร้างสำเร็จแล้วไม่นาน ยังไม่ทันที่สมณพราหมณ์หรือใครๆ ที่เป็นมนุษย์จะได้ 

อยู่อาศัย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จประทับ ณ ท้องพระโรงนั้นก่อนเถิด 

พระผู้มีพระภาคเสด็จประทับก่อนแล้วภายหลังพวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาจึงจักใช้สอย การ 

เสด็จประทับก่อนของพระผู้มีพระภาคนั้น พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข 

แก , พวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาสิ้นกาลนาน พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพแล้ว ฯ 

ครั้นพวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวา ได้ทราบการทรงรับของพระผู้มีพระภาคแล้ว จึงลุกจาก 

อาสนะ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้ว พากันไปยังท้องพระโรง ครั้นแล้วจึงปู 

ลาดท้องพระโรงให้พร้อมสรรพ แต่งตั้งอาสนะ ให้'ตั้งหม้อนั้า ตามประทีปนั้ามัน แล้วพากัน 

เข้าไปเฝ็าพระผ้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผมพระภาค ได้ยืนอย่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 159 

ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท้องพระโรงพวกข้าพระองค์ปูลาดพร้อม 
สรรพแล้วอาสนะก็แต่งตั้งไว้แล้ว หม้อนํ้าก็ให้ตั้งไว้แล้ว ประทีปนํ้ามันก็ตามไว้แล้วพระเจ้าข้า 
พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้ฯ 

[๒๒๓] ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว ทรงถือบาตรจีวร 
เสด็จไปยังท้องพระโรง พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรง 
ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักตร์ไปทางทิศบูรพาแม้พระภิกษุสงฆ์ก็ล้างเท้าแล้วพากันเข้า 
ไปยังห้องพระโรง นั่งพิงฝาด้านหลัง ผินหน้าไปทางทิศบูรพา แวดล้อมพระผู้มีพระภาค แม้พวก 
เจ้ามัลละแห่งนครปาวาก็พากันล้างเท้าแล้วเข้าไปยังท้องพระโรง นั่งพิงฝาด้านบูรพา ผินหห้า 
ไปทางทิศปัจฉิมแวดล้อมพระผู้มีพระภาค ฯ 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงยังพวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาให้เห็นแจ้งให้สมาทาน 

ให้อาจหาญ ให้รื่นเริง ด้วยธรรมีกถาตลอดราตรีเป็นอันมาก แล้วทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่า 

ดูกรวาเสฏฐะทั้งหลาย ราตรีล่วงมากแล้ว บัดนั้พวกท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรเถิด พวกเจ้า 

มัลละแห่งนครปาวาได้พร้อมกันรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคว่า อย่างนั้น พระเจ้าข้า แล้วพา 

กันลุกขึนจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณแล้วหลีกไป ฯ 

[๒๒๔] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค เมื่อพวกเจ้ามัลละแห่งนครปาวาหลีกไปแล้ว 

ไม่นาน ได้ทรงเหลียวลูหผู่ภิกษุผู้นิ่งอยู่แล้วได้รับสั่งกะท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรสารีบุตร ภิกษุ 

สงฆ์ปราศจากถีนะและมิทธะ สารีบุตรจงแสดงธรรมีกถาแก , ภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อยหลัง ฉะนั้น 

เราพึงพักผ่อน ท่านพระสารีบุตรได้รับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคด้วยคำว่า อย่างนั้น พระเจ้าข้า 

ดังนี้ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆาฏิเป็นสี่ชั้น แล้วทรงสำเร็จสีหไสยา 

โดยพระปรัศว์เบื้องขวา ทรงเหลื่อมพระบาทด้วยพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะทรงกระท่าความ 

หมายในอันที่จะเสด็จลุกขึ้นไว้ในพระทัย ฯ 

[๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล นิครนถ์นาฏบุตรท่ากาละแล้วที่นครปาวาไม่นานนัก เพราะกาล 
กิริยาของนิครนถ์นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถ์จึงแตกกัน เกิดแยกกันเป็นสองพวก เกิดบาดหมางกัน 
เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น เสียดแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ว่า ท่านไม , ร้นั่วถึงธรรมวินัยนี้ 
ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรม'วินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำ 
ของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรจะกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 160 

คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านชํ่าชองมาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับ 
ผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย 
ล้าสามารถ ดังนี้เห็นจะมีแต่ความตายอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นไปในพวกนิครนถ์ ผู้เป็นสาวก 
ของนาฏบุตร ถึงพวกสาวกของนิครนถ์นาฏบุตรที่เป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่าย 
คลาย 

ความรัก รู้สึกท้อถอยในพวกนิครนถ์ผู้เป็นสาวกของนาฏบุตร ทั้งนี้เพราะธรรมวินัยอันนิครนถ์ 

นาฏบุตรกล่าวไว้ไม , ดี ประกาศไว้ไม , ดี ไม่เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็น 

ไปเพื่อความสงบระงับ มิใช่ธรรมที่ท่านผู้เป็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้าประกาศไว้ เป็นธรรมวินัย 

มีที่พำนักอันทำลายเสียแล้ว เป็นธรรมวินัยไม่มีที่พึ่งอาศัย ฯ 

ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรได้เล่ากะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย นิครนถ์ 

นาฏบุตรทำกาละแล้วที่พระนครปาวาไม่นานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครนถ์นาฏบุตรนั้น พวก 

นิครนถ์จึงแตกกัน เกิดแยกกันเป็นสองพวก เกิดบาดหมางกันเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น 

เสียดแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ว่า ท่านไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่าน 

ชักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำของ 

ข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรจะกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าว 

ภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแล้ว 

ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้น 

จงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถดังนี้เห็นจะมีแต่ความตายอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นไปในพวกนิครนถ์ 

ผู้เป็นสาวกของนาฏบุตร ถึงพวกสาวกของนิครนถ์นาฏบุตรที่เป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาว ก็มี 

อาการเบื่อหน่าย คลายความรัก รู้สึกท้อถอยในพวกนิครนถ์ ผู้เป็นสาวกของนาฏบุตร ทั้งนี้ 

เพราะธรรมวินัยอันนิครนถ์นาฏบุตรกล่าวไว้ไม , ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ 

ออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ มิใช่ธรรมที่ท่านผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ประกาศไว้ เป็นธรรมวินัยมีที่พำนักอันทำลายเสียแล้ว เป็นธรรมวินัยไม่มีที่พึงอาศัย ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อนี้ย่อมเป็นเช่นดังกล่าวมาสำหรับในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดี 

ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ มิใช่ 

ธรรมที่ท่านผู้เป็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้าประกาศ 1 ไว้ผู้มีอายุทั้งหลาย ส่วนธรรมนี้แล อัน 

พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลาย ตรัสไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ 

ออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 161 

พวกเราทั้งหมดด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้ 
จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่อความ 
อนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ธรรมอะไรเล่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรม 
ที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ประกาศไว้แล้ว พวกเราทั้งหมดด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น 
การที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ 
ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก , โลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 

[๒๒๖] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมหนึ่ง ที่พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้เห็นเป็น 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมดด้วยกัน 

พึงสังคายนา ไม , พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึง 

เป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก เพื่อ 

ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมหนึ่งเป็นไฉน 

สัตว์ทังหมดตังอยู่ได้เพราะอาหาร สัตว์ทังหมดตั้งอยู่ได้เพราะสังขาร ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย 

ธรรมหนึ่งนี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนา ไม , พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น 

การที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุข 

แก , ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดา 

และมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 

[๒๒๗] ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรม ๒ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระ 

อรหันตสัมมาสัมพทธเจ้า พระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอย่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกัน พึง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 162 

สังคายนา ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้น 
พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก 
เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรม ๒ เป็นไฉน 
นามและรูป ๑อวิชชาและภวตัณหา ๑ ภวทิฐิและวิภวทิฐิ ๑ ความไม , ละอายและความ 
ไม่เกรงกลัว ๑ ความละอายและความเกรงกลัว ๑ ความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีมิตรชั่ว ๑ 
ความเป็นผู้ว่าง่ายและความเป็นผู้มีมิตรดี ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและความเป็นผู้ฉลาดในการ 
ออกจากอาบัติ ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติและความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ความ 
เป็นผู้ฉลาดในธาตุและความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการ ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะและความเป็น 
ผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ [คือเหตุที่เป็นได้] และความเป็นผู้ฉลาด 
ในอัฏฐานะ [คือเหตุที่เป็นไปไม , ได้] ๑ การกล่าววาจาอ่อนหวานและการต้อนรับ ๑ ความไม , 

เบียดเบียนและความสะอาด ๑ ความเป็นผู้มีสติหลงลืมและความเป็นผู้ไม , มีสัมปชัญญะ ๑ สติ 
และสัมปชัญญะ ๑ ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย และความเป็นผู้ไม , รู้จัก 
ประมาณในโภชนะ ๑ ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย และความเป็นผู้รู้จักประมาณ 
ในโภชนะ ๑ กำลังที่เกิดแต่การพิจารณาและกำลังที่เกิดแต่การอบรม ๑ กำลังคือสติและกำลังคือ 
สมาธิ ๑ สมถะและวิปัสสนา ๑ นิมิตที่เกิดเพราะสมถะและนิมิตที่เกิดเพราะความเพียร ๑ 
ความเพียรและความไม , พึงซ่าน ๑ ความวิบัติแห่งศีล และความวิบัติแห่งทิฐิ ๑ ความถึง 
พร้อมแห่งศีล และความถึงพร้อมแห่งทิฐิ ๑ ความหมดจดแห่งศีลและความหมดจดแห่งทิฐิ ๑ 
ความหมดจดแห่งทิฐิและความเพียรของผู้มีทิฐิ ๑ ความสลดใจและความเพียรโดยแยบคาย 
ของผู้สลดใจแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจ ๑ความเป็นผู้ไม , สันโดษในธรรมอันเป็นกุศล 
และความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในการตั้งความเพียร ๑ วิชชาและวิมุตติ ๑ ญาณในความสิ้นไปและ 
ญาณในความไม่เกิด ๑ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๒ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาค 
ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมด 
ด้วยกันพึงสังคายนา ไม , พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่ 
นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก , โลก 
เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 


จบ หมวด ๒ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 163 

หมวด ๓ 

[๒๒๘] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรง เท รงเห็น 

เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมด 

ด้วยกันพึงสังคายนา ไม , พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่ 

นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์ 

แก , โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมมี 

ประเภทละ ๓ๆ เป็นไฉน 

อกุศลมูล ๓ อย่าง 

๑. อกุศลมูล คือ โลภะ 

๒. อกุศลมูล คือ โทสะ 

๓. อกุศลมูล คือ โมหะ 

กุศลมูล ๓ อย่าง 

๑. กุศลมูล คือ อโลภะ 

๒. กุศลมูล คือ อโทสะ 

๓. กุศลมูล คือ อโมหะ 


ทุจริต ๓ อย่าง 

๑. กายทุจริต 

[ความประพฤติชั่วทางกาย] 

๒. วจีทุจริต 

[ความประพฤติชั่วทางวาจา] 

๓. มโนทุจริต 

[ความประพฤติชั่วทางใจ] 

สุจริต ๓ อย่าง 

๑. กายสุจริต 

[ความประพฤติชอบทางกาย] 

๒. วจีสุจริต 

[ความประพฤติชอบทางวาจา] 

๓. มโนสุจริต 

[ความประพฤติชอบทางใจ] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 164 


อกุศลวิตก ๓ อย่าง 

๑. กามวิตก [ความตริในทางกาม] 

๒. พยาปาทวิตก [ความตริในทางพยาบาท] 

๓. วิหิงสาวิตก [ความตริในทางเบียดเบียน] 

กุศลวิตก ๓ อย่าง 

๑. เนกขัมมวิตก [ความตริในทางออกจากกาม] 

๒. อัพยาปาทวิตก [ความตริในทางไม่พยาบาท] 

๓. อริหิงสาวิตก [ความตริในทางไม่เบียดเบียน] 

อกุศลสังกัปปะ ๓ อย่าง 

๑. กามสังกัปปะ [ความดำริในทางกาม] 

๒. พยาปาทสังกัปปะ [ความดำริในทางพยาบาท] 

๓. วิหิงสาสังกัปปะ [ความดำริในทางเบียดเบียน] 

กุศลสังกัปปะ ๓ อย่าง 

๑. เนกขัมมสังกัปปะ [ความดำริในทางออกจากกาม] 

๒. อัพยาปาทสังกัปปะ [ความดำริในทางไม่พยาบาท] 
๓. อริหิงสาสังกัปปะ [ความดำริในทางไม่เบียดเบียน] 
อกุศลสัญญา ๓ อย่าง 

๑. กามสัญญา [ความจำได้ในทางกาม] 

๒. พยาปาทสัญญา [ความจำได้ในทางพยาบาท] 

๓. วิหิงสาสัญญา [ความจำได้ในทางเบียดเบียน] 

กุศลสัญญา ๓ อย่าง 

๑. เนกขัมมสัญญา [ความจำได้ในทางออกจากกาม] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิ 

๒. อัพยาปาทสัญญา [ความจำได้ในทางไม่พยาบาท] 

๓. อวิหิงสาสัญญา [ความจำได้ในทางไม่เบียดเบียน] 


อกุศลธาตุ ๓ อย่าง 
๑. กามธาตุ 
๒. พยาปาทธาตุ 
๓. วิหิงสาธาตุ 
กุศลธาตุ ๓ อย่าง 
๑. เนกขัมมธาตุ 
๒. อัพยาปาทธาตุ 
๓. อวิหิงสาธาตุ 
ธาตุอีก ๓ อย่าง 
๑. กามธาตุ 
๒. รูปธาตุ 
๓. อรูปธาตุ 
ธาตุอีก ๓ อย่าง 
๑. รูปธาตุ 
๒. อรูปธาตุ 
๓. นิโรธธาตุ 
ธาตุอีก ๓ อย่าง 
๑. หืนธาตุ 
๒. มัชฌิมธาตุ 


[ธาตุคือกาม] 

[ธาตุคือความพยาบาท] 
[ธาตุคือความเบียดเบียน] 


[ธาตุคือความออกจากกาม] 
[ธาตุคือความไม่พยาบาท] 
[ธาตุคือความไม่เบียดเบียน] 


[ธาตุคือกาม] 

[ธาตุคือรูป] 

[ธาตุคือสิ่งที่ไม่มีรูป] 


[ธาตุคือรูป] 

[ธาตุคือสิ่งที่ไม่มีรูป] 
[ธาตุคือความดับทุกข์] 

[ธาตุอย่างเลว] 

[ธาตุอย่างกลาง] 


๓. ปณีตธาตุ [ธาตุอย่างประณีต] 



ตัณหา ๓ อย่าง 
๑. กามตัณหา 
๒. ภวตัณหา 
๓. วิภวตัณหา 
ตัณหาอีก ๓ อย่าง 
๑. กามตัณหา 
๒. รูปตัณหา 
๓. อรูปตัณหา 
ตัณหาอีก ๓ อย่าง 
๑. รูปตัณหา 
๒. อรูปตัณหา 
๓. นิโรธตัณหา 
สัญโญชน์ ๓ อย่าง 
๑. สักกายทิฏฐิ 
๒. วิจิกิจฉา 
๓. สีลพพตปรามาส 
อาสวะ ๓ อย่าง 
๑. กามาสวะ 
๒. ภวาสวะ 
๓. อวิชชาสวะ 
ภพ ๓ อย่าง 


พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนึกาย ปาฏิกวรรค - 

[ตัณหาในกาม] 

[ตัณหาในภพ] 

[ตัณหาในปราศจากภพ] 

[ตัณหาในกาม] 

[ตัณหาในรูป] 

[ตัณหาในสิ่งที่ไม่มีรูป] 


[ตัณหาในรูป] 

[ตัณหาในสิ่งที่ไม่มีรูป] 

[ตัณหาในความดับสูญ] [อุจเฉททิฏฐิ] 


[ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน] 

[ความลังเลสงสัย] 

[ความเชื่อถือศักดิสทธด้วยอำนาจศีลพรต] 


[อาสวะเป็นเหตุอยากได้] 
[อาสวะเป็นเหตุอยากเป็น] 
[อาสวะคือความเขลา] 


๑. กามภพ 


[ภพที่เป็นกามาวจร] 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนึกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 167 

๒. รูปภพ 

[ภพที่เป็นรูปาวจร] 

๓. อรูปภพ 

[ภพที่เป็นอรูปาวจร] 

เอสนา ๓ อย่าง 


๑. กาเมสนา 

[การแสวงหากาม] 

๒. ภเวสนา 

[การแสวงหาภพ] 

๓. พรหมจริเยสนา 

[การแสวงหาพรหมจรรย์] 

วิธา การวางท่า ๓ อย่าง 

๑. เสยโยหมสฺมีติวิธ" 

1 [ถือว่าตัวเราประเสริฐกว่าเขา] 

๒. สทิโสหมสฺมีติวิธา [ถือว่าตัวเราเสมอกับเขา] 

๓. หีโนหมสฺมีติวิธา 

[ถือว่าตัวเราเลวกว่าเขา] 

อัทธา ๓ อย่าง 


๑. อดีตอัทธา 

[ระยะกาลที่เป็นส่วนอดีต] 

๒. อนาคตอัทธา 

[ระยะกาลที่เป็นส่วนอนาคต] 

๓. ปัจจุบันนอัทธา 

[ระยะกาลที่เป็นปัจจุบัน] 

อันตะ ๓ อย่าง 


๑. สักกายอันตะ 

[ส่วนที่ถือว่าเป็นกายตน] 

๒. สักกายสมุทยอันตะ [ส่วนที่ถือว่าเป็นเหตุก่อให้เกิดกายตน] 

๓. สักกายนิโรธอันต 

ะ [ส่วนที่ถือว่าเป็นเครื่องดับกายตน] 

เวทนา ๓ อย่าง 


๑. สุขเวทนา 

[ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข] 

๒. ทุกขเวทนา 

[ความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์] 

๓. อทุกขมสุขเวทนา 

[ความเสวยอารมณ์ที่ไม , ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 168 


ทุกขตา ๓ อย่าง 
๑. ทุกขทุกขตา 
๒. สังขารทุกขตา 
๓. วิปริฌามทุกขตา 
ราสี ๓ อย่าง 
๑. มิจฉัตตนิยตราสี 
๒. สัมมัตตนิยตราสี 


[ความเป็นทุกข์เพราะทุกข์] 

[ความเป็นทุกข์เพราะสังขาร] 

[ความเป็นทุกข์เพราะความแปรปรวน] 

[กองคือความผิดที่แน่นอน] 

[กองคือความถูกที่แน่นอน] 


๓. อนิยตราสี [กองคือความไม่แน่นอน] 

กังขา ๓ อย่าง 

๑. ปรารภกาลที่ล่วงไปแล้วนานๆ แล้วสงสัยเคลือบแคลง ไม่เชื่อลงไปได้ ไม , เลื่อมใส 
๒. ปรารภกาลที่ยังไม , มาถึงนานๆ แล้ว สงสัย เคลือบแคลง ไม่เชื่อลงไปได้ 
ไม่เลื่อมใส 

๓. ปรารภกาลปัจจุบันทุกวันนี้แล้ว สงสัยเคลือบแคลง ไม่เชื่อลงไปได้ ไม , เลื่อมใส 
ข้อที่ไม่ต้องรักษาของพระตถาคต ๓ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีกายสมาจารบริสุ ทธิ” , พระตถาคตมิได้มีความ 

ประพฤติชั่วทางกายที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่า คนอื่นๆอย่าได้รู้ถึงความประพฤติ 

ชั่วทางกายของเรานี้ ดังนี้ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมี-วจีสมาจารบริสุทธิ ๙ พระตถาคตมิได้มีความ 

ประพฤติชั่วทางวาจาที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่า คนอื่นๆ อย่าได้รู้ถึงความประพฤติชั่ว 


ทาง 

วาจาของเรานี้ดังนี้ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ” , พระตถาคตมิได้มีความ 
ประพฤติชั่วทางใจที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่า คนอื่นๆอย่าได้รู้ถึงความประพฤติ 
ชั่วทางใจของเรานี้ดังนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 169 


กิญจนะ ๓ อย่าง 


๑. ราคกิญจนะ 

[เครื่องกังวลคือราคะ] 

๒. โทสกิญจนะ 

[เครื่องกังวลคือโทสะ] 

๓. โมหกิญจนะ 

[เครื่องกังวลคือโมหะ] 

อัคค ๓ อย่าง 


๑. ราลัคคิ 

[ไฟคือราคะ] 

๒. โทสัคคิ 

[ไฟคือโทสะ] 

๓. โมหัคคิ 

[ไฟคือโมหะ] 

อัคคอก ๓ อย่าง 


๑. อาหุเนยยัคคิ 

[ไฟคืออาหุเนยยบุคคล] 

๒. ทักขิเณยย้คคิ 

[ไฟคือทักขิเณยยบุคคล] 

๓. คหปตัคคิ 

[ไฟคือคฤหบดี] 


รูปสังคหะ ๓ อย่าง 

๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป [รูปที่เป็นไปกับด้วยการเห็น ทั้งเป็นไปกับด้วยการกระทบ] 

๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป [รูปที่ไม่มีการเห็น แต่เป็นไปกับด้วยการกระทบ] 

๓. อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป [รูปที่ไม , เห็น ที่ไม่กระทบ] 

สังขาร ๓ อย่าง 

๑. ปุญญาภิสังขาร [อภิสังขารคือบุญ] 

๒. อปุญญาภิสังขาร [อภิสังขารคือบาป] 

๓. อเนญชาภิสังขาร [อภิสังขารคืออเนญชา] 

บุคคล ๓ อย่าง 

๑. เสกขบุคคล [บุคคลผู้ยังต้องศึกษา] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 170 

๒. อเสกขบุคคล [บุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา] 

๓. เนวเสกขนาเสกขบุคคล [บุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็ไม , ใช่ ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ 

ใช่] 

เถระ ๓ อย่าง 

๑. ชาติเถระ [พระเถระโดยชาติ] 

๒. ธรรมเถระ [พระเถระโดยธรรม] 

๓. สมมติเถระ [พระเถระโดยสมมติ] 

ปุญญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง 

๑. ทานมัย [บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน] 

๒.สีลมัย [บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล] 

๓. ภาวนามัย [บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา] 

เหตุสำหรับโจทน์๓ อย่าง 
๑. ทิฏฺเชิน [ด้วยได้เห็น] 

๒. สุเตน [ด้วยได้ยินได้ฟ้ง] 

๓. ปริสงฺกาย [ด้วยความรังเกียจ] 

กามอุปบัติ ๓ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์ประเภทที่มีกามปรากฏมีอยู่ สัตว์เหล่านั้น เมื่อกามปรากฏ 
แล้ว ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามทังหลายเช่นมนุษย์ เทพดาบางจำพวก และวินิบาตบาง 
จำพวก ฉะนั้น นี้เป็นกามอุปบัติข้อที่หนึ่ง 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์ประเภทที่นิรมิตกามได้มีอยู่ สัตว์เหล่านั้นนิรมิตแล้วๆ 
ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามทั้งหลาย เช่นเทพดาเหล่านึมมานรตีฉะนั้น นี้เป็นกามอุปบัติ 
ข้อที่สอง 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์ประเภทที่ผู้อื่นนิรมิตกามให้มีอยู่ สัตว์เหล่านั้น ย่อมยัง 
อำนาจให้เป็นไปในกามที่ผู้อื่นนิรมิตให้แล้ว เช่นเทพดาเหล่าปรนิมมิตวสวดี ฉะนั้น นี้เป็นกาม 
อุปบัติข้อที่สาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 171 

สุขอุปบัติ ๓ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์พวกที่ยังความสุขให้เกิดขึ้นๆ แล้วย่อมอยู่เป็นสุขมีอยู่ 
เช่น พวกเทพเหล่าพรหมกายิกา ฉะนั้น นี้เป็นสุขอุปบัติข้อที่หนึ่ง ฯ 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์พวกที่อิ่มเอิบบริบูรณ์ลูกต้องด้วยความสุขมีอยู่ สัตว์ 
เหล่านั้น บางครั้งบางคราว เปล่งอุทานว่า สุขหนอๆ ดังนี้เช่น พวกเทพเหล่าอาบัสสรา 
ฉะนั้น นี้เป็นสุขอุปบัติซ้อที่สอง ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์พวกที่อิ่มเอิบบริบูรณ์ลูกต้องด้วยความสุขมีอยู่ สัตว์ 
เหล่านั้นสันโดษ เสวยความสุขทางจิตอันประณีตเท่านั้น เช่น พวกเทพเหล่าสุภกิณหา ฉะนั้น 
นี้เป็นสุขอุปบัติ ข้อที่สาม ฯ 
ปญญา ๓ อย่าง 

๑. เสกขปัญญา [ปัญญาที่เป็นของพระเสขะ] 

๒. อเสกขปัญญา [ปัญญาที่เป็นของพระอเสขะ] 

๓. เนวเสกขานาเสกขปัญญา [ปัญญาที่เป็นของพระเสขะก็ไม่ใช่ของพระอเสขะ 
ก็ไม่ใช่] ฯ 


ปัญญาอีก ๓ อย่าง 
๑. จินตามยปัญญา 
๒. สุตามยปัญญา 
๓. ภาวนามยปัญญา 
อาวุธ ๓ อย่าง 
๑. สุตาวุธ 
๒. ปวิเวกาวุธ 
๓. ปัญญาวุธ 
อินทรีย์ ๓ อย่าง 


[ปัญญาสำเร็จด้วยการคิด] 
[ปัญญาสำเร็จด้วยการปัง] 
[ปัญญาสำเร็จด้วยการอบรม] ฯ 


[อาวุธคือการปัง] 
[อาวุธคือความสงัด] 
[อาวุธคือปัญญา] ฯ 


๑. อนัญญตัญฌูสสามีตินทรีย์ [อินทรีย์ที่เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยคิดว่าเราจักรู้ธรรม 

ที่ 

เรายังไม , รู้] 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 172 

๒. อัญญินทรีย์ 

[อินทรีย์คือความตรัสรู้] 

๓. ยัญญาตาวินทรีย์ 

[อินทรีย์คือความรู้ทั่วถึง] ฯ 

จักษุ ๓ อย่าง 


๑. มังสจักขุ 

[ตาเนื้อ ตาปรกติ] 

๒. ทิพพจักขุ 

[จักษุทิพย์] 

๓. ปัญญาจักขุ 

[จักษุคือปัญญา] ฯ 

สิกขา ๓ อย่าง 


๑. อธิศีลสิกขา 

[สิกขาคือศีลยิ่ง] 

๒. อธิจิตตสิกขา 

[สิกขาคือจิตยิ่ง] 

๓. อธิปัญญาสิกขา 

[สิกขาคือปัญญายิ่ง] ฯ 

ภาวนา ๓ อย่าง 


๑. กายภาวนา 

[การอบรมกาย] 

๒. จิตตภาวนา 

[การอบรมจิต] 

๓. ปัญญาภาวนา 

[การอบรมปัญญา] ฯ 

อนุตตริยะ ๓ อย่าง 


๑. ทัสสนานุตตริยะ 

[ความเห็นอย่างยอดเยี่ยม] 

๒. ปฏิปทานุตตริยะ 

[ความปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยม] 

๓. วิมุตตานุตตริยะ 

[ความพ้นอย่างยอดเยี่ยม] ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 


สมาธิ ๓ อย่าง 


๑. สวิตักกวิจารสมาธิ 

[สมาธิที่ยังมีวิตกวิจาร] 

๒. อริตักกวิจารมัตตสมาธิ [สมาธิที่ไม่มีวิตก มีเพียงวิจาร] 

๓. อริตักกวิจารสมาธิ 

[สมาธิที่ไม , มีวิตกวิจาร] ฯ 

สมาธิอีก ๓ อย่าง 


๑. สุญญตสมาธิ 

[สมาธิที่ว่างเปล่า] 

๒. อนิมิตตสมาธิ 

[สมาธิที่หานิมิตมิได้] 

๓. อัปปณิหิตสมาธิ 

[สมาธิที่หาที่ตั้งมิได้] ฯ 

ใสเจยยะ ๓ อย่าง 


๑. กายโสเจยยะ 

[ความสะอาดทางกาย] 

๒. วจีใสเจยยะ 

[ความสะอาดทางวาจา] 

๓. มโนใสเจยยะ 

[ความสะอาดทางใจ] 

โมเนยยะ ๓ อย่าง 


๑. กายโมเนยยะ 

[ธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางกาย] 

๒. วจีโมเนยยะ 

[ธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจา] 

๓. มโนโมเนยยะ 

[ธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางใจ] ฯ 

โกสัลละ ๓ อย่าง 


๑. อายโกสัลละ 

[ความเป็นผู้ฉลาดในเหตุแห่งความเจริญ] 

๒. อปายโกสัลละ 

[ความเป็นผู้ฉลาดในเหตุแห่งความเสื่อม] 

๓. อุปายโกสัลละ 

[ความเป็นผู้ฉลาดในเหตุแห่งความเจริญแล 

เสื่อม] 


มทะ ความเมา ๓ อย่าง 

๑. อาโรคยมทะ 

[ความเมาในความไม่มีโรค] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 174 

๒. โยพพนมทะ [ความเมาในความเป็นหนุ่มสาว] 

๓. ชาติมทะ [ความเมาในชาติ] ฯ 

อธิปเตยยะ ๓ อย่าง 

๑. อัตตาธิปเตยยะ [ความมีตนเป็นใหญ่] 

๒. โลกาธิปเตยยะ [ความมีโลกเป็นใหญ่] 

๓. ธัมมาธิปเตยยะ [ความมีธรรมเป็นใหญ่] ฯ 

กถาวัตถุ ๓ อย่าง 

๑. ปรารภกาลส่วนอดีตกล่าวถ้อยคำว่า กาลที่ล่วงไปแล้วได้มีแล้วอย่างนี้ 
๒. ปรารภกาลส่วนอนาคตกล่าวถ้อยคำว่า กาลที่ยังไม่มาถึงชักมีอย่างนี้ 
๓. ปรารภกาลส่วนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในบัดนี้ กล่าวถ้อยคำว่า กาลส่วนที่เกิดขึ้น 
เฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ ฯ 
วิชชา ๓ อย่าง 

๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณวิชชา [วิชชาคือความรู้จักระลึกชาติในก่อนได้] 

๒. จุตูปปาตญาณวิชชา [วิชชาคือความรู้จักกำหนดจุติ และอุปบัติของ 

สัตว์ทั้งหลาย] 

๓. อาสวักขยญาณวิชชา [วิชชาคือความรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไป] ฯ 

วิหารธรรม ๓ อย่าง 

๑. ทิพยวิหาร [ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเทพดา] 

๒. พรหมวิหาร [ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม] 

๓. อริยวิหาร [ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ] ฯ 

ปาฏิหาริยะ ๓ อย่าง 

๑. อิทธิปาฏิหาริยะ [ถุทธเป็นอัศจรรย์] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 175 

๒. อาเทสนาปาฏิหาริยะ [ดักใจเป็นอัศจรรย์] 

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ [คำสอนเป็นอัศจรรย์] ฯ 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ 

ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมด 

ด้วยกันพึงสังคายนา ไม , ควรแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้ พึงยั่งยืนตั้งอยู่ 

นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก , โลก 

เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 

จบหมวด ๓ 


หมวด ๔ 

[๒๒๙] ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรง เท รงเห็น 

เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมดด้วยกัน 

พึงสังคายนา ไม , พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นั้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น 

พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์ 

เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 

สติปัฏฐาน ๔ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความ 

เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌา และโทมนัส ในโลกเสียได้ ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มี 

ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย นี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร 

มีสัมปชัญญะ มีสดึ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัฌฌะ มีสดึ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 176 

[๒๓๐] สัมมัปปธาน ๔ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารภ 
ความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่ยังไม , เกิด 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารภ 
ความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อละธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 
๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภ 
ความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิด 
๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภ 
ความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความตั้งมั่นไม่เลือนลางจำเริญยิ่ง ไพบูลย์ เจริญ บริบูรณ์ 
แห่งธรรมที่เป็นกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้ว ฯ 
[๒๓๑] อิทธิบาท ๔ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท อันประกอบด้วย 
ฉันทสมาธิปธานสังขาร 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท อันประกอบด้วย 
ริริยสมาธิปธานสังขาร 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท อันประกอบด้วย 
จิตตสมาธิปธานสังขาร 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาท อันประกอบด้วย 
ริมังสาสมาธิปธานสังขาร ฯ 
[๒๓๒] ฌาน๔อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่ง 
จิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุข 
เกิดแต่สมาธิอยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 177 

๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ 

เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ 

ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข 
เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัส โทมนัสก่อนๆ ได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ ฯ 
[๒๓๓] สมาธิภาวนา ๔ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ที่ ภิกษุอบรมแล้ว ทำ ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป 
เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมมีอยู่ ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป 
เพื่อความได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะมีอยู่ ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป 
เพื่อสติและสัมปชัญญะมีอยู่ ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป 
เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีอยู่ ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอย่างไหนที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็น 
ไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจาก 
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ลูกรผู้มี 
อายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรม 
เอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบ ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ ลูกรผู้มี 
อายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย 
เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยสรรเสริญว่า เป็นผู้มีอุเบกขา ที่สติอยู่เป็นสุข ดูกร 
ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุข 
ละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ ลูกรผู้มีอายุ 
ทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุข 

ด ^ 


ฐธรรม ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 178 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ 
ความได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ เป็นไฉน ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มน 
สิการอาโลกสัญญา ตั้งสัญญาว่าเป็นเวลากลางวันไว้ กลางวันอย่างใด กลางคืนอย่างนั้น กลาง 
คืนอย่างใด กลางวันอย่างนั้น มีใจเปิดเผยไม , มีอะไรหุ้มห่ออบรมจิตให้มีแสงสว่าง ด้วยประการ 
ฉะนี้ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ 
ความได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ 

สติสัมปชัญญะ เป็นไฉน ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เวทนาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

รู้แจ้งแล้ว ย่อมบังเกิดขึ้น ย่อมตั้งอยู่ ย่อมถึงความดับสัญญาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรม 

วินัยนี้รู้แจ้งแล้ว ย่อมบังเกิดขึ้น ย่อมตั้งอยู่ย่อมถึงความดับ วิตกทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรม 

วินัยนี้รู้แจ้งแล้ว ย่อมบังเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่ ย่อมถึงความดับ ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ 


สติสัมปชัญญะ ฯ 


ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ 
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เป็นไฉน ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีปรกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความ 


เสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้าว่า ดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูป ดังนี้ 


เวทนา ดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนา ดังนี้ความดับแห่งเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดขึ้น 


แห่งสัญญา ดังนี้ความดับแห่งสัญญาดังนี้สังขาร ดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร ดังนี้ความดับ 


แห่งสังขาร ดังนี้ริญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ ดังนี้ความดับแห่งวิญญาณ ลูกรผู้มี 
อายุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไป 
แห่งอาสวะทั้งหลาย ฯ 
[๒๓๔] อัปปมัญญา๔อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอด 
ทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 179 

ขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน โดยความเป็นตนในสัตว์ทั้งปวง ด้วย 
ใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียด 
เบียนอยู่ ฯ 

๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปตลอด 
ทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง 
เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน โดยความเป็นตนในสัตว์ทั้งปวง 
ด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความ 
เบียดเบียนอยู่ ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปตลอด 
ทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง 
เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน โดยความเป็นตนในสัตว์ทั้งปวง 
ด้วยใจอันประกอบด้วยมุทิตาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความ 
เบียดเบียนอยู่ ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้อง 
ล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน โดยความเป็นตนในสัตว์ 
ทั้งปวง ด้วยใจอันประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร 
ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ฯ 
[๒๓๕] อรูป ๔ อย่าง 

๑. ลูกร ผู้มี อายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย นี้ เพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการ 
ทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม , ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ 
ด้วยมนสิการว่า อากาศหาที่สุดมิได้ ดังนี้อยู่ ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงวิญญาณญจายตนะ ด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สิ้นสุดมิได้ ดังนี้ 
อยู่ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 180 

๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณญจายตนะโดย 
ประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ ด้วยมนสิการว่าน้อยหนึ่งไม่มี ดังนี้อยู่ ฯ 
๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ ฯ 
[๒๓๖] อปัสเสนะ ๔ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่ง ฯ 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่ง ฯ 
๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่ง ฯ 
๔. ลูกรผู้มีอากุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่ง ฯ 
[๒๓๗] อริยวงศ์ ๔อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตาม 
ได้ และมีปรกติกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และย่อมไม , ถึงการแสวงหาที่ 
ไม่ควร ไม , เหมาะ เพราะเหตุแห่งจีวร และไม , ได้จีวรก็ไม่เดือดร้อน และได้จีวรแล้วก็ไม่เกี่ยว 
เกาะ ไม , หมกมุ่น ไม , ติดแน่น มีปรกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก บริโภคอยู่ 
กับทั้งไม , ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้น ก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยัน 
ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในสันโดษด้วยจีวรนั้น ลูกรผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้แล 
เรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยม ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมี 
ตามได้ และมีปรกติกล่าวสรรเสริญ ความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ และย่อมไม , ถึง 
การแสวงหาที่ไม่ควร ไม่เหมาะ เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต และไม , ได้บิณฑบาตก็ไม่เดือดร้อน 
และได้บิณฑบาตแล้วก็ไม , เกี่ยวเกาะ ไม , หมกมุ่น ไม่ติดแน่น มีปรกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็น 
เครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ กับทั้งไม , ยกตน ไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมี 
ตามได้นั้น ก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในสันโดษด้วยบิณฑบาต 
นั้น ผมอายทั้งหลาย ภิกษนี้แล เรียกว่า ผ้ตั้งอย่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยม ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 181 

๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมี 

ตามได้ และมีปรกติกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ และย่อมไม , ถึงการ 

แสวงหาที่ไม่ควร ไม , เหมาะ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ และไม , ได้เสนาสนะก็ไม่เดือดร้อน และ 

ได้เสนาสนะแล้วก็ไม่เกี่ยวเกาะ ไม , หมกมุ่น ไม่ติดแน่น มีปรกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่อง 

สลัดออกบริโภคอยู่ กับทั้งไม , ยกตน ไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ 

นั้น ก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในสันโดษด้วยเสนาสนะนั้น 

ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้แล เรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยม ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเป็นผู้มีปหานะเป็นที่มายินดี ยินดี 

แล้วในปหานะ ย่อมเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในภาวนากับทั้งไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น 

เพราะความเป็นผู้มีปหานะเป็นที่มายินดี เพราะความยินดีในปหานะ เพราะความเป็นผู้มีภาวนา 

เป็นที่มายินดี เพราะความยินดีในภาวนานั้น ก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ 

มีสติมั่นในปหานะและภาวนานั้น ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้แล เรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของ 

เก่าอันยอดเยี่ยม ฯ 

[๒๓๘] ปธาน ๔ อย่าง 

๑. สังวรปธาน [เพียรระวัง] 

๒. ปหานปธาน [เพียรละ] 

๓. ภาวนาปธาน [เพียรเจริญ] 

๔. อนุรักขนาปธาน [เพียรรักษา] 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็สังวรปธาน เป็นไฉน ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม 

วินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจัก 

ขุนทรีย์ ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำ 

นั้น ชื่อว่ารักษาจักขุนทรีย์ชื่อว่าถึงความสำรวมในชักขุนทรีย์ 

ฟ้งเสียงด้วยโสตแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมโสดึน 

ทรีย์ ที่เมื่อไม่สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น 

ชื่อว่ารักษาโสตินทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในโสตินทรีย์ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 182 

ดมกลิ่นด้วยฆานะแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวม 

ฆานึนทรีย์ ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัส 

ครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาฆานึนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในฆานินทรีย์ ฯ 

ลิ้มรสด้วยชิวหาแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมชิว 

หินทรีย์ ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบ 

งำนั้น ชื่อว่ารักษาชิวหินทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในชิวหินทรีย์ ฯ 

ลูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อ 

สำรวมกายินทรีย์ ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและ 

โทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษากายินทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในกายินทรีย์ ฯ 

รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวม 

มนึนทรีย์ ที่เมื่อไม , สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบ 

งำนั้น ชื่อว่ารักษามนึนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนึนทรีย์ ผู้มีอายุทั้งหลาย นี้เรียกว่า 

สังวรปธาน ฯ 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ปหานปธาน เป็นไฉน ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้ ย่อมไม่รับไว้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละเสีย บรรเทาเสีย ทำให้สิ้นไป ให้ถึง 
ความไม่มี ย่อมไม , รับไว้ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละเสีย บรรเทาเสีย ทำให้สิ้นไป 
ให้ถึงความไม่มี ย่อมไม , รับไว้ ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละเสีย บรรเทาเสีย ทำให้สิ้นไป 
ให้ถึงความไม่มี ย่อมไม , รับไว้ซึ่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วๆ ย่อมละเสีย บรร 
เทาเสีย ทำให้สิ้นไป ให้ถึงความไม , มี ผู้มีอายุทั้งหลาย นี้เรียกว่าปหานปธาน ฯ 
ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ภาวนาปธาน เป็นไฉน ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้ ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกำหนัด อาศัยความดับ 
น้อมไปเพื่อความสละลง ย่อมเจริญธัมมริจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลาย 
กำหนัด อาศัยความดับอันน้อมไปเพื่อความสละลง ย่อมเจริญริริยสัมโพชฌงค์อันอาศัยความ 
สงัด อาศัยความคลายกำหนัด อาศัยความดับ อันน้อมไปเพื่อความสละลง ย่อมเจริญปีติ 
สัมโพชฌงค์ อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกำหนัด อาศัยความดับ อันน้อมไปเพื่อความ 
สละลง ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกำหนัด อาศัย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 183 

ความดับ อันน้อมไปเพื่อความสละลง ย่อมเจริญปีติสมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยความสงัด อาศัย 
ความคลายกำหนัด อาศัยความดับอันน้อมไปเพื่อความสละลง ย่อมเจริญอุเบกขาส้มโพชฌงค์ 
อันอาศัยความสงัดอาศัยความคลายกำหนัด อาศัยความดับ อันน้อมไปเพื่อความสละลง 
ผู้มีอายุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภาวนาปธาน ฯ 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อนุรักขนาปธาน เป็นไฉน ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระ 
ธรรมวินัยนี้ ย่อมตามรักษาสมาธินิมิตอันเจริญที่บังเกิดขึ้นแล้ว คืออัฏ เก สัญญา ปุฬุ'วกสัญญา 
รินีลกสัญญา ริจฉิททกสัญญา อุทธุมาตกสัญญาผู้มีอายุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อนุรักขนาปธาน ฯ 
[๒๓๙] ญาณ ๔ อย่าง 

๑. ธัมมญาณ [ความรู้ในธรรม] 

๒. อันวยญาณ [ความรู้ในการคล้อยตาม] 

๓. ปริจเฉทญาณ [ความรู้ในการกำหนด] 

๔. สัมมติญาณ [ความรู้ในสมมติ] 

ญาณ ๔ อย่าง 

๑. ทุกขญาณ [ความรู้ในทุกข์] 

๒. ทุกขสมุทยญาณ [ความรู้ในทุกขสมุทัย] 

๓. ทุกขนิโรธญาณ [ความรู้ในทุกขนิโรธ] 

๔. ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทานญาณ [ความรู้ในทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา] 

[๒๔๐] องค์ของการบรรลุโสดา ๔ อย่าง 

๑. สัปปุริสสังเสวะ [การคบสัตบุรุษ] 

๒. ลัทธิ'มมัสสวนะ [การฟ้งพระสัทธรรม] 

๓. โยนิโสมนสิการ [การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย] 

๔. ธมมานุธัมมปฏิปัตติ [การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 184 

[๒๔๑] องค์แห่งพระโสดาบัน ๔ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความ 
เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆพระผู้มีพระภาคนั้น เป็นพระ 
อรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นนาย 
สารถี'ฟิกบุรุษที่ควร'ฟิก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว 
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความ 
เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว อันผู้ได้บรรลุ 
จะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อัน'วิญญชนพึงรู้ 
เฉพาะตน ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความ 

เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว 

ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบ คือคู่บุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือพระสงฆ์สาวก 

ของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรรับของบูชา เป็นผู้ควรรับของต้อนรับ เป็นผู้ควรรับของทำบุญ 

เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นบุญเขตของชาวโลก ไม , มีเขตอื่นยิ่งกว่า ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยศีล ที่พระ 

อริยเจ้าใคร่แล้ว อันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม , ด่าง ไม , พร้อย เป็นไทย อันริญญชนสรรเสริญ อัน 

ตัณหาและทิฐิ ไม , ลูบคลำแล้ว เป็นไปเพื่อสมาธิ ฯ 

[๒๔๒] สามัญญผล ๔ อย่าง 

๑. โสดาปัตติผล 

๒. สกทาคามิผล 

๓. อนาคามิผล 

๔. อรหัตตผล 

[๒๔๓] ธาตุ๔อย่าง 

๑. ปฐวีธาตุ [ธาตุดิน] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 185 

๒. อาโปธาตุ [ธาตุนา] 

๓. เตโชธาตุ [ธาตุไฟ] 

๔. วาโยธาตุ [ธาตุลม] 

[๒๔๔] อาหาร ๔ อย่าง 

๑. กว#งการาหาร [อาหารคือคำข้าวหยาบหรือละเอียด] 

๒. ผัสสาหาร [อาหารคือผัสสะ] 

๓. มโนสัญเจตนาหาร [อาหารคือมโนสัญเจตนา] 

๔.วิญญาณาหาร [อาหารคือวิญญาณ] 

[๒๔๕] วิญญาณฐิติ๔อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย วิญญาณที่เข้าถึงซึ่งรูปเมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่วิญญาณนั้นมี 
รูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่พำนัก เข้าไปเสพซึ่งความยินดี ย่อมถึงความเจริญ งอกงาม 
ไพบูลย์ ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย วิญญาณที่เข้าถึงซึ่งเวทนา เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ วิญญาณ 

นั้นมีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่พำนัก เข้าไปเสพซึ่งความยินดี ย่อมถึงความเจริญ งอก 

งามไพบูลย์ ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย วิญญาณที่เข้าถึงซึ่งสัญญา เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ วิญญาณ 

นั้นมีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่พำนัก เข้าไปเสพซึ่งความยินดี ย่อมถึงความเจริญ งอก 

งาม ไพบูลย์ ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอากุทั้งหลาย วิญญาณที่เข้าถึงซึ่งสังขาร เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ วิญญาณ 

นั้นมีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่พำนัก เข้าไปเสพซึ่งความยินดี ย่อมถึงความเจริญ งอก 

งาม ไพบูลย์ ฯ 

[๒๔๖] การถึงอคติ ๔ อย่าง 


๑. ถึงความลำเอียงเพราะความรักใคร่กัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 186 

๒. ถึงความลำเอียงเพราะความขัดเคืองกัน 
๓. ถึงความลำเอียงเพราะความหลง 
๔. ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว 
[๒๔๗] ความเกิดขึ้นแห่งตัณหา ๔ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุ ย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งจีวร 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุ ย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งบิณฑบาต 
๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุ ย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งเสนาสนะ 
๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุ ย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งความมียิ่งๆ 
ขึ้นไป ฯ 

[๒๔๘] ปฏิปทา๔อย่าง 

๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา [ปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า] 

๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา [ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว] 

๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา [ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า] 

๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา [ปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ได้เร็ว] 

[๒๔๙] ปฏิปทาอีก ๔ อย่าง 

๑. อักขมา ปฏิปทา [ปฏิบัติไม , อดทน] 

๒. ขมา ปฏิปทา [ปฏิบัติอดทน] 

๓. ทมา ปฏิปทา [ปฏิบัติฟิก] 

๔.สมาปฏิปทา [ปฏิบัติระงับ] 

[๒๕๐] ธรรมบท ๔ อย่าง 
๑. บทธรรมคือความไม่เพ่งเล็ง 
๒. บทธรรมคือความไม่พยาบาท 
๓. บทธรรมคือความระลึกชอบ 
๔. บทธรรมคือความตั้งใจไว้ชอบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 187 

[๒๕๑] ธรรมสมาทาน ๔ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อ 
ไปมีอยู่ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อ 
ไปมีอยู่ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ให้สุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อ 
ไปมีอยู่ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ให้สุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากต่อ 
ไปมีอยู่ ฯ 

[๒๕๒] ธรรมขันธ์ ๔ อย่าง 


๑. ศีลขันธ์ 

[หมวดศีล] 

๒. สมาธิขันธ์ 

[หมวดสมาธิ] 

๓. ปัญญาขันธ์ 

[หมวดปัญญา] 

๔. วิมุตติขันธ์ 

[หมวดวิมุติ] 

[๒๕๓] พละ 

๔ อย่าง 

๑. วิริยะพละ 

[กำลังคือความเพียร] 

๒. สติพละ 

[กำลังคือสติ] 

๓. สมาธิพละ 

[กำลังคือสมาธิ] 

๔. ปัญญาพละ 

[กำลังคือปัญญา] 

[๒๕๔] อธิฏฐาน ๔ อย่าง 

๑. ปัญญาธิฏฐาน 

[อธิษฐานคือปัญญา] 

๒. สัจจาธิฏฐาน 

[อธิษฐานคือสัจจะ] 

๓. จาคะธิฏฐาน 

[อธิษฐานคือจาคะ] 

๔. อุปสมาธิฏฐาน 

[อธิษฐานคืออุปสมะ] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 188 

[๒๕๕] ปัญหาพยากรณ์ ๔ อย่าง 

๑. เอกังสพยากรฌียปัญหา ปัญหาที่จะต้องแก้โดยส่วนเดียว 

๒. ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่จะต้องย้อนถามแล้วจึงแก้ 

๓. วิกัชชพยากรณียปัญหา ปัญหาที่จะต้องจำแนกแล้วจึงแก้ 

๔. ฐปนึยปัญหา ปัญหาที่ควรงดเสีย ฯ 

[๒๕๖] กรรม ๔ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย กรรมเป็นฝ่ายดำ มีวิบากเป็นฝ่ายดำมีอยู่ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย กรรมเป็นฝ่ายขาว มีวิบากเป็นฝ่ายขาวมีอยู่ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย กรรมที่เป็นทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาว มีวิบากทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวมีอยู่ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย กรรมที่ไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว ย่อมเป็นไป 

เพื่อความสิ้นกรรมมีอยู่ ฯ 

[๒๕๗] สัจฉิกรณียธรรม ๔ อย่าง 

๑. พึงทำให้แจ้งซึ่งขันธ์ที่ตนเคยอยู่อาศัยในกาลก่อนด้วยสติ 

๒. พึงทำให้แจ้งซึ่งจุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลายด้วยจักษุ 

๓. พึงทำให้แจ้งซึ่งวิโมกข์แปดด้วยกาย 

๔. พึงทำให้แจ้งซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญา 

[๒๕๘] โอฆะ ๔ อย่าง 

๑. กาโมฆะ [โอฆะคือกาม] 

๒. ภโวฆะ [โอฆะคือภพ] 

๓. ทิฏโฐฆะ [โอฆะคือทิฐิ] 

๔. อริชโชฆะ [โอฆะคืออวิชชา] 

[๒๕๙] โยคะ ๔ อย่าง 

๑. กามโยคะ [โยคะคือกาม] 

[โยคะคือภพ] 


๒. ภวโยคะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - 

๓. ทิฏฐิโยคะ [โยคะคือทิฐิ] 

๔. อวิชชาโยคะ [โยคะคืออวิชชา] 

[๒๖๐] ริสังโยคะ ๔ อย่าง 

๑. กามโยควิสังโยคะ [ความพรากจากโยคะคือกาม] 

๒.ภวโยคริสังโยคะ [ความพรากจากโยคะคือภพ] 

๓. ทิฏฐิโยควิสังโยคะ [ความพรากจากโยคะคือทิฐิ] 

๔. อวิชชาโยคะริสังโยคะ [ความพรากจากโยคะคืออวิชชา] 

[๒๖๑] คันถะ ๔ อย่าง 


๑. อภ่ชฌากายคันถะ 
๒. พยาปาทกายคันถะ 
๓. สีลพพตปรามาสกายคันถะ 
๔. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ 
เป็นจริง] ฯ 

[๒๖๒] อุปาทาน ๔ อย่าง 

๑. กามุปาทาน 
๒. ทิฏจุปาทาน 
๓. สีลพพตุปาทาน 
๔. อัตตวาทุปาทาน 
[๒๖๓] โยนิ ๔ อย่าง 

๑. ดัณฑชโยนิ 
๒. ชลาพุชโยนิ 
๓. สังเสทชโยนึ 


[เครื่องรัดกายคืออภิชฌา] 

[เครื่องรัดกายคือพยาบาท] 

[เครื่องรัดกายคือสีลัพพตปรามาส] 
[เครื่องรัดกายคือความแน่ว่าสิ่งนี้ 


[ถือมันกาม] 

[ถือมั่นทิฐิ] 

[ถือมั่นศีลและพรต] 
[ถือมั่นวาทะว่าตน] 


[กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่] 
[กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์] 
[กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเถ้าไคล] 
[กำเนิดของสัตว์ที่เกิดผุดขน] ฯ 


๔. โอปปาดิกโยนิ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 190 

[๒๖๔] การก้าวลงสู่ครรก์๔ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์บางชนิดในโลกนี้เป็นผู้ไม , รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดา 
เป็นผู้ไม , รู้สึกตัว อยู่ในครรภ์มารดา เป็นผู้ไม , รู้สึกตัว คลอดจากครรภ์มารดา นี้การก้าวลงสู่ 
ครรภ์ข้อที่หนึ่ง ฯ 

2^-ะะ! 0^ & ^ (V /ะะ!-ะ! (V ๔ 61 ชุ /ะะ1 ๘| 

๒. ลูกรผูมีอายุทังหลาย ขออนย้งมอก สัตวบางชนิด ณ เลกน เบนผูรูสกตัวกาวลง 

สู่ครรภ์มารดา แต่เป็นผู้ไม , รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา เป็นผู้ไม , รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดา 

นี้การก้าวลงสู่ครรภ์มารดาข้อที่สอง ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก สัตว์บางชนิดในโลกนี้เป็นผู้รู้สึกตัวก้าวลง 

สู่ครรภ์มารดา เป็นผู้รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา แต่เป็นผู้ไม , รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดา นี้การ 

ก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่สาม ฯ 

2^.'ะ! &/ 2^ 0-* ‘ะะ!‘ะะ! (V ฮ , ^ 61 ชุ .ะ! ๘! 2^2^'ะรฺ ^ 2^ 1 

๔. ลูกรผูมีอายุทังหลาย ขอธนยังมอก สัตวบางชนิด ฌ เลกน เบนผูรูสกตัวกาวลงสู่ 
ครรภ์มารดา เป็นผู้รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา เป็นผู้รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดา นี้การก้าวลง 
สู่ครรภ์ซ้อที่สี่ ฯ 

[๒๖๕] การได้อัตภาพ ๔ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การได้อัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนอย่างเดียว ไม่ตรง 
กับความจงใจของผู้อื่นมีอยู่ ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การได้อัตภาพที่ตรงกับความจงใจของผู้อื่นเท่านั้น ไม่ตรง 
กับความจงใจของตนมีอยู่ ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การได้อัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนด้วย ตรงกับความ 
จงใจของผู้อื่นด้วยมีอยู่ ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การได้อัตภาพที่ไม่ตรงกับความจงใจของตน ทั้งไม่ตรงกับ 

ความจงใจของผู้อื่นมีอยู่ ฯ 

[๒๖๖] ทักขิณาวิสุทธิ ๔ อย่าง 

๑. ทักขิณาบริสุทธิฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิฝ่ายปฏิคาหกมีอยู่ ฯ 

๒. ทักขิณาบริสุทธิฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิฝ่ายทายกมีอยู่ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 191 

๓. ทักขิณาไม่บริสุทธิ , ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกมีอยู่ ฯ 
๔. ทักขิณาที่บริสุทธิ , ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกมีอยู่ ฯ 
[๒๖๗] สังคหวัตถุ ๔ อย่าง 

๑. ทาน [การให้ปัน] 

๒.ปิยวัชช [เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน] 

๓. อัตถจริยา [ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์] 

๔. สมานัตตตา [ความเป็นผู้มีตนเสมอ] 

[๒๖๘] อนริยโวหาร ๔ อย่าง 

๑. มุสาวาท [พูดเท็จ] 

๒.ปิสุฌาวาจา [พูดส่อเสียด] 

๓. ผรุสวาจา [พูดคำหยาบ] 

๔. สัมผัปปลาป [พูดเพ้อเจ้อ] 

[๒๖๙] อริยโวหาร ๔ อย่าง 

๑. มุสาวาทา เวรมณี [เว้นจากพูดเท็จ] 

๒. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี [เว้นจากพูดส่อเสียด] 

๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี [เว้นจากพูดคำหยาบ] 

๔. สัมผัปปลาปา เวรมณี [เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ] 

[๒๗๐] อนริยโวหารอีก ๔ อย่าง 

๑. เมื่อไม , ได้เห็นพูดว่าได้เห็น 
๒. เมื่อไม , ได้ยินพูดว่าได้ยิน 
๓. เมื่อไม , ได้ทราบพูดว่าได้ทราบ 
๔. เมื่อไม , ได้รู้แจ้งพูดว่าได้รู้แจ้ง ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 192 

[๒๗๑] อริยโวหารอีก ๔ อย่าง 

๑. เมื่อไม , ได้เห็นพูดว่าไม , ได้เห็น 
๒. เมื่อไม , ได้ยินพูดว่าไม , ได้ยิน 
๓. เมื่อไม , ได้ทราบพูดว่าไม , ได้ทราบ 
๔. เมื่อไม , ได้รู้แจ้งพูดว่าไม , ได้รู้แจ้ง ฯ 
[๒๗๒] อนริยโวหารอีก ๔ อย่าง 

๑. เมื่อได้เห็นพูดว่าไม , ได้เห็น 
๒. เมื่อได้ยินพูดว่าไม , ได้ยิน 
๓. เมื่อได้ทราบพูดว่าไม , ได้ทราบ 
๔. เมื่อรู้แจ้งพูดว่าไม , รู้แจ้ง ฯ 
[๒๗๓] อริยโวหารอีก ๔ อย่าง 

๑. เมื่อได้เห็นพูดว่าได้เห็น 
๒. เมื่อได้ยินพูดว่าได้ยิน 
๓. เมื่อได้ทราบพูดว่าได้ทราบ 
๔. เมื่อได้รู้แจ้งพูดว่าได้รู้แจ้ง 
[๒๗๔] บุคคล ๔ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน เป็นผู้ขวน 
ขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำตนให้เดือดร้อน ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นผู้ขวน 

ขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน เป็นผู้ขวน 

ขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำตนให้เดือดร้อนด้วย เป็นผู้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นผู้ 

ขวนขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 193 

๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน ไม่เป็น 

ผู้ขวนขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำตนให้เดือดร้อนด้วยเป็นผู้ไม , ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 

ไม่เป็นผู้ขวนขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย เขาไม่ทำตนให้เดือด 

ร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นผู้หายหิวดับสนิท เยือกเย็น เสวยความสุขมีตนเป็นเสมือน 

พรหมอยู่ในปัจจุบัน ฯ 

[๒๗๕] บุคคลอีก๔อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติ 
เพื่อประโยชน์ผู้อื่น ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 
ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน 
ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนด้วย 

เพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วย ฯ 

[๒๗๖] บุคคลอีก๔อย่าง 

๑. บุคคลผู้มืดมา กลับมืดไป 

๒. บุคคลผู้มืดมา กลับสว่างไป 

๓. บุคคลผู้สว่างมา กลับมืดไป 

๔. บุคคลผู้สว่างมา กลับสว่างไป ฯ 

[๒๗๗] บุคคลอีก ๔ อย่าง 

๑. สมณมจละ [เป็นสมณะผู้ไม , หวั่นไหว] 

๒. สมฌปทุมะ [เป็นสมณะเปรียบด้วยดอกบัวหลวง] 

๓. สมฌปุฌฑรีกะ [เป็นสมณะเปรียบด้วยดอกบัวขาว] 

๔. สมเฌสุ สมณสุขุมาละ [เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในสมณะทั้งหลาย ฯ] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 194 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ ทรงเห็น 
เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึง 
สังคายนา ไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น พึงเป็นไป 
เพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก , โลก เพื่อประโยชน์ 
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 
จบหมวด ๔ 

หมวด ๕ 

[๒๗๘] ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ 

ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเรา 

ทั้งหมดด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืน 

ตั้งอยู่นานนั้น พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์ 

แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมมีประเภท 

๕ เป็นไฉน 

ขันธ์ ๕ อย่าง 

๑. รูปขันธ์ [กองรูป] 

๒. เวทนาขันธ์ [กองเวทนา] 

๓. สัญญาขันธ์ [กองสัญญา] 

๔. สังขารขันธ์ [กองสังขาร] 

๕. วิญญาณขันธ์ [กองวิญญาณ] ฯ 

[๒๗๙] อุปาทานขันธ์ ๕ อย่าง 

๑. รูปูปาทาน'ขันธ์ (ขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน คือ รูป) 

๒. เวทนูปาทานขันธ์ (ขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน คือ เวทนา) 

๓. สัญญปาทานขันธ์ (ขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน คือ สัญญา) 

๔. สังขารูปาทานขันธ์ (ขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน คือ สังขาร) 

๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ (ขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน คือ วิญญาณ) ฯ 
[๒๘๐] กามคุณ ๕ อย่าง 

๑. รูปที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักษุ ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ น่ารัก ประกอบ 
ด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ฯ 

๒. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยหู ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ น่ารัก ประกอบ 



ด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 195 

๓. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูก ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร , น่าชอบใจ น่ารัก ประกอบ 
ด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ฯ 

๔. รสที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยลิ้น ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ น่ารัก ประกอบ 
ด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ฯ 

๕. โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยกาย ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ น่ารัก 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ฯ 
[๒๘๑] คติ ๕ อย่าง 


๑. นิรยะ 

[นรก] 

๒. ติรัจฉานโยนิ 

[กำเนิดติรัจฉาน] 

๓. ปิตติวิสัย 

[ภูมิแห่งเปรต] 

๔. มนุสสะ 

[มนุษย์] 

๕. เทวะ 

[เทวดา] ฯ 

[๒๘๒] มัจฉริย 

ะ ๕ อย่าง 

๑. อาวาสมัจฉริยะ 

[ตระหนี่ที่อยู่] 

๒. กุลมัจฉริยะ 

[ตระหนี่สกุล] 

๓. ลาภมัจฉริยะ 

[ตระหนี่ลาภ] 

๔. วัณณมัจฉริยะ 

[ตระหนี่วรรณะ] 

๕. ธัมมมัจฉริยะ 

[ตระหนี่ธรรม] ฯ 

[๒๘๓] นิวรณ์๕อย่าง 

๑. กามฉันทนิวรณ์ 

[ธรรมที่กั้นชิต คือ ความพอใจในกาม] 

๒. พยาปาทนิวรณ์ 

[ธรรมที่กั้นชิต คือความพยาบาท] 

๓. ถีนมิทธนิวรณ์ 

[ธรรมที่กั้นจิต คือความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม] 

๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ [ธรรมที่กั้นจิต คือความพึงซ่านและรำคาญ] 

๕. วิจิกิจฉานิวรณ์ 

[ธรรมที่กั้นจิต คือความสงสัย] ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 196 

[๒๘๔] โอรัมภาคิยสังโยชน์ [สังโยชน์เบื้องตํ่า] ๕ อย่าง 


๑. สักกายทิฏฐิ 

[ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน] 

๒. วิจิกิจฉา 

[ความสงสัย] 

๓. สีลัพตปรามาส 

[ความเชื่อถือศักดิสทธิ”ดวยเข้าใจว่ามีได้ด้วย 

ศีลหรือพรต] 

๔. กามฉันทะ 

[ความพอใจด้วยอำนาจแห่งกาม] 

๕. พยาบาท 

[ความคิดแก้แค้นผู้อื่น] 

[๒๘๕] อุทธัมภาคิยสังโยชน์ [สังโยชน์เบื้องบน] ๕ อย่าง 

๑. รูปราคะ 

[ความติดใจอยู่ในรูปธรรม] 

๒. อรูปราคะ 

[ความติดใจอยู่ในอรูปธรรม] 

๓. มานะ 

[ความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่] 

๔. อุทธัจจะ 

[ความคิดพล่าน] 

๕. อวิชชา 

[ความหลงอันเป็นเหตุไม , รู้จริง] 

[๒๘๖] สิกขาบท ๕ อย่าง 


๑. ปาณาติปาตา เวรมณี [เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์] 

๒. อทินนาทานา เวรมณี [เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์] 

๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี [เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิด 

ในกาม] 

๔. มุสาวาทา เวรมณี [เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ] 

๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี [เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มนํ้าเมา 
คือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ 
ประมาท] ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 197 

[๒๘๗] อภัพพฐาน ๕ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุขีณาสพไม่สามารถที่จะแกล้งปลงสัตว์จากชีวิต 
๒. ภิกษุขีณาสพไม่สามารถที่จะลักทรัพย์ อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย 
๓. ภิกษุขีณาสพไม่สามารถที่จะเสพเมถุนธรรม 
๔. ภิกษุขีณาสพไม่สามารถที่จะพูดเท็จทั้งรู้อยู่ 

๕. ภิกษุขีณาสพไม่สามารถที่จะกระทำการสั่งสมบริโภคกามเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์ 
อยู่ ฯ 

[๒๘๘] พยสนะ ๕ อย่าง 

๑. ญาติพยสนะ [ความฉิบหายแห่งญาติ] 

๒. โภคพยสนะ [ความฉิบหายแห่งโภคะ] 

๓. โรคพยสนะ [ความฉิบหายเพราะโรค] 

๔. สีลพยสนะ [ความฉิบหายแห่งศีล] 

๕. ทิฏฐิพยสนะ [ความฉิบหายแห่งทิฐิ] ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ญาติฉิบหายก็ดี เพราะเหตุที่'โภคะฉิบหายก็ดี เพราะ 
เหตุที่ฉิบหายเพราะโรคก็ดีสัตว์ทั้งหลายย่อมจะไม่ต้องเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก 
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ศีลพินาศ หรือเพราะเหตุที่ทิฐิพินาศ สัตว์ทั้งหลาย 
ย่อมจะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ฯ 
[๒๘๙] สัมปทา๕อย่าง 
๑. ญาติสัมปทา [ความถึงพร้อมด้วยญาติ] 

๒. โภคสัมปทา [ความถึงพร้อมด้วยโภคะ] 

๓. อาโรคยสัมปทา [ความถึงพร้อมด้วยความไม , มีโรค] 

๔. สีลสัมปทา [ความถึงพร้อมด้วยศีล] 

๕. ทิฏฐิสัมปทา [ความถึงพร้อมด้วยทิฐิ] ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 198 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุแห่งญาติสัมปทาก็ดี เพราะเหตุแห่ง'โภคสัมปทาก็ดี 

เพราะเหตุแห่งอาโรคยสัมปทาก็ดี สัตว์ทั้งหลาย ย่อมจะไม่เช้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ 

ตายเพราะกายแตก ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุแห , งสีลสัมปทา หรือเพราะเหตุแห่งทิฐิสัมปทา 
สัตว์ทั้งหลาย ย่อมจะเช้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ฯ 
[๒๙๐] โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย คนทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมเช้าถึงความเสื่อมแห่งโภคะใหญ่ 

ซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุ นี้โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลซัอที่หนึ่ง ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก เกียรติศัพท์อันเสียหายของคนทุศีล มีศีล 

วิบัติ ย่อมระบือไป นี้โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลซัอที่สอง ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติเข้าไปหาบริบัทใดๆ คือ 

ข้ตติยบริษัท พราหมฌบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัทเป็นผู้ไม , แกล้วกล้า เป็นคนเก้อเขิน 

เข้าไปหา นี้โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลซัอที่สาม ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ย่อมเป็นคนหลงทำกาละ 
นี้โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลซัอที่สี่ ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ย่อมเข้าถึง อบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก นี้โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลซัอที่ห้า ฯ 
[๒๙๑] อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลในโลกนี้ ย่อมประสบกองแห่ง 
โภคะใหญ่ ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ นี้อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลข้อที่หนึ่ง ฯ 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก เกียรติศัพท์ที่ดีงามของคนมีศีลถึงพร้อมแล้ว 
ด้วยศีล ย่อมระบือไป นี้อานิสงส์ของศีลสมบัติของคนมีศีลซัอที่สอง ฯ 
๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลเข้าไปหาบริบัท 
ใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท เป็นผู้แกล้วกล้า 
ไม่เก้อเขินเข้าไปหา นี้อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลข้อที่สาม ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 199 

๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมเป็นผู้ไม่ 

หลงทำกาละ นี้อานิสงส์ของศีลสมบัติของคนมีศีลข้อที่สี่ ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมเข้าถึง 

สุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก นี้อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลข้อ 

ที่ ห้า ฯ 

[๒๙๒] ธรรมสำหรับโจทน์ ๕ อย่าง 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผู้เป็นโจทก์ที่ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการ 
ไว้ ณ ภายในแล้วจึงโจทผู้อื่น คือ เราชักกล่าวโดยกาลอันควรจักไม , กล่าวโดยกาลอันไม , ควร 
เราชักกล่าวด้วยคำจริง ชักไม่กล่าวด้วยคำไม , จริง เราชักกล่าวด้วยคำอ่อนหวาน ชักไม , กล่าวด้วย 
คำหยาบ เราชักกล่าวด้วยคำที่ประกอบด้วยประโยชน์ ชักไม่กล่าวด้วยคำที่ไม่ประกอบด้วย 
ประโยชน์เราชักกล่าวด้วยเมตตาจิต ชักไม่กล่าวด้วยมีโทสะในภายใน ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย 
อันภิกษุผู้เป็นโจทก์ที่ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไว้ ณ ภายในแล้วจึงโจทผู้อื่น ฯ 
[๒๙๓] องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร ๕ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย นี้ เป็น ผู้มี ศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ 
ของพระตถาคตว่า แม้เพราะนี้ๆ พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง ถึง 
พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีแกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า 
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม ฯ 
๒. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ 
อันมีวิบากเสมอกัน ไม่เย็นนัก ไม , ร้อนนัก เป็นอย่างกลางๆ ควรแก , ความเพียร ฯ 
๓. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม , โอ้อวด ไม่มีมารยา เปิดเผยตนตามเป็นจริงใน 
พระศาสดา หรือสพรหมจารีที่เป็นริญญชนทั้งหลาย ฯ 

๔. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อจะละอกุศลธรรม เพื่อจะยัง 
กุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกำลังใจ มีความบากบั่นมั่น ไม , ทอดธุระในบรรดาธรรมที่เป็น 


กุศล ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 200 

๕. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นเกิดและดับ เป็น 
ปัญญาอย่างประเสริฐ เป็นไปเพื่อชำแรกกิเลส จะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ฯ 
[๒๙๔] สุทธาวาส ๕ 

๑. อริหา 
๒. อตัปปา 
๓. สุทัสสา 
๔. สุท้สสี 
๕. อกนิฏฐา ฯ 

[๒๙๕] พระอนาคามี ๕ 

๑. อันตราปรินิพพายี [พระอนาคามีผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทัน 

ถึงกึ่ง] 

๒. อุปหัจจปรินิพพาขี [พระอนาคามีผู้ที่จะปรินิพพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้ว 

จวนถึงที่สุด] 

๓. อสังขารปรินึพพาขี [พระอนาคามีผู้ที่จะปรินิพพานด้วย ไม่ต้องใช้ความเพียร 

นัก] 

๔. สสังขารปรินึพพาขี [พระอนาคามีผู้ที่จะปรินิพพานด้วย ต้องใช้ความเพียร] 

๕. อุทธโสโต อกนิฏฐคามี [พระอนาคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่ชันอกนึฏฐภพ] ฯ 

[๒๙๖] ความกระด้างแห่งจิต ๕ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเคลือบแคลงสงสัย ไม , เชื่อแน่ 

ไม่เลื่อมใสในพระศาสดา ผู้มีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัย ไม่เชื่อแน่ 

ไม่เลื่อมใสในพระศาสดา ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ 

กระทำเป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นนี้ความกระด้างแห่งจิตข้อที่หนึ่ง ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเคลือบแคลงสงสัย ไม่เชื่อแน่ 

ไม่เลื่อมใสในพระธรรม ผู้มีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัย ไม่เชื่อแน่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 201 

ไม่เลื่อมใสในพระธรรม ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ 
กระทำเป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความกระด้างแห่งจิตข้อที่สอง ฯ 
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อลื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่เชื่อแน่ 
ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ ผู้มีอายุทั้งหลาย ชิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัย ไม่เชื่อแน่ ไม , 

เลื่อมใสในพระสงฆ์ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทำ 
เป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความกระด้างแห่งจิตข้อที่สาม ฯ 
๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อลื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเคลือบแคลงสงสัย ไม่เชื่อแน่ 
ไม่เลื่อมใสในสิกขา ผู้มีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัย ไม่เชื่อแน่ ไม , 

เลื่อมใสในสิกขา ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทำ 
เป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความกระด้างแห่งชิตซ้อที่สี่ ฯ 
๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้โกรธขัดเคือง มีจิตอันโทสะกระทบ 
แล้ว มีจิตเป็นเสมือนตะปูในสพรหมจารีทั้งหลาย ผู้มีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้โกรธ 
ขัดเคือง มีจิตอันโทสะกระทบแล้ว มีจิตเสมือนตะปู ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ 
ประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทำเป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความกระด้างแห่งจิต 
ข้อ ที่ ห้า ฯ 

[๒๙๗] ความผูกพันธ์แห่งจิต ๕ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย นี้ เป็น ผู้ ยังไม่ปราศจากความกำหนัด 
ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย 
ผู้มีอายุทั้งหลาย ชิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย 
ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ 
ประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทำเป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธ์ 
แห่งจิตข้อที่หนึ่ง ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด ความ 

พอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกาย ผมอายทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 202 

จิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวน 

กระวาย ความทะยานอยากในกายย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ 

เนืองๆ เพื่อความกระทำเป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธ์แห่งจิตข้อที่สอง ฯ 

๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด 

ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป ผู้มีอายุ 

ทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย 

ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูปย่อมไม , น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ 

เนืองๆ เพื่อความกระทำเป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธ์แห่งจิตข้อที่สาม ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุบริโภคอิ่มหนำพอแก , ความต้องการแล้ว 

ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนข้าง ความสุขในการหลับอยู่ ภิกษุทั้งหลาย 

จิตของภิกษุผู้บริโภคอิ่มหนำพอแก , ความต้องการแล้ว ประกอบความสุขในการนอน ความสุขใน 

การเอนข้าง ความสุขในการหลับอยู่ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ 

เพื่อความกระทำเป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธ์แห่งจิตซ้อที่สี่ ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนา หมู่เทพเจ้า 

หมู่ใดหมู่หนึ่งว่า ด้วยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรย์นี้เราจักเป็นเทพเจ้า หรือเป็นเทพ 

องค์ใดองค์หนึ่ง ดังนี้ ผู้มีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาหมู่ 

เทพเจ้าหมู่ใดหมู่หนึ่งว่า ด้วยศีล พรต ตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจักเป็นเทพเจ้าหรือเป็น 

เทพองค์ใดองค์หนึ่ง ดังนี้ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ 

กระทำเป็นไปติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธ์แห่งจิตข้อที่ห้า ฯ 

[๒๙๘] อินทรีย์ ๕อย่าง 

๑. จักขุนทรี ย์ [อินทรีย์คือตา] 

๒. โสดึนทรีย์ [อินทรีย์คือหู] 

๓. ฆานินทรีย์ [อินทรีย์คือจมูก] 

๔. ชิวหินทรีย์ [อินทรีย์คือลิ้น] 

๕. กายินทรีย์ [อินทรีย์คือกาย] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 203 

[๒๙๙] อินทรีย์อีก๕อย่าง 

๑. สุขุนทรีย์ [อินทรีย์คือสุข] 

๒. ทุกขินทรีย์ [อินทรีย์คือทุกข์] 

๓. โสมนัสสินทรีย์ [อินทรีย์คือโสมนัส] 

๔. โทมนัสสินทรีย์ [อินทรีย์คือโทมนัส] 

๕. อุเปกขินทรีย์ [อินทรีย์คืออุเบกขา] 

[๓๐๐] อินทรีย์อีก ๕ อย่าง 

๑. สัทธินทรีย์ [อินทรีย์คือศรัทธา] 

๒. วิริยิ!นทรีย์ [อินทรีย์คือวิริยะ] 

๓. สตินทรีย์ [อินทรีย์คือสติ] 

๔. สมาธินทรีย์ [อินทรีย์คือสมาธิ] 

๕. ปัญญินทรีย์ [อินทรีย์คือปัญญา] 

[๓๐๑] นิสสารณียธาตุ ๕ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มนสิการถึงกามทั้งหลายอยู่ 
จิตย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ ไม่พ้นวิเศษ ในเพราะกามทั้งหลาย แต่ว่าเมื่อเธอ 
มนสิการถึงเนกขัมมะอยู่แล จิตย่อมแล่นไป เลื่อมใสตั้งอยู่ พ้นวิเศษ ในเพราะเนกขัมมะ 
จิตของเธอนั้นไปดีแล้ว อบรมดีแล้วออกดีแล้ว พ้นวิเศษดีแล้ว พรากแล้วจากกามทั้งหลาย 
และเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวาย ซึ่งมีกามเป็นปัจจัยเกิดขึ้น 
เธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้น ข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามทั้งหลาย ฯ 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงความพยาบาทอยู่ ชิตย่อม 
ไม่แล่นไป ไม , เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ ไม่พ้นวิเศษในเพราะความพยาบาท แต่ว่าเมื่อเธอมนสิการ 
ถึงความไม่พยาบาทอยู่แล ชิตย่อมแล่นไปเลื่อมใส ตั้งอยู่ พ้นวิเศษในเพราะความไม่พยาบาท 
จิตของเธอนั้นไปดีแล้วอบรมดีแล้ว ออกดีแล้ว พ้นวิเศษดีแล้ว พรากแล้วจากความพยาบาท 
และเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวาย ซึ่งมีความพยาบาทเป็นปัจจัย 
เกิดขึ้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้น ซัอนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาท ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 204 

๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงความเบียดเบียนอยู่ จิต 
ย่อมไม , แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ ไม่พ้นวิเศษ ในเพราะความเบียดเบียน แต่ว่าเมื่อเธอ 
มนสิการถึงความไม่เบียดเบียนอยู่แล จิตย่อมแล่นไป เลื่อมใส ตั้งอยู่ พ้นวิเศษในเพราะความ 
ไม่เบียดเบียน จิตของเธอนั้นไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ออกดีแล้ว พ้นวิเศษดีแล้ว พรากแล้วจาก 
ความเบียดเบียน และเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวาย ซึ่งมีความ 
เบียดเบียนเป็นปัจจัยเกิดขึ้น และเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้น ซัอนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่อง 
สลัดออกซึ่งความเบียดเบียน ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงรูปทั้งหลายอยู่ จิตย่อม 

ไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ ไม่พ้นวิเศษในเพราะรูปทั้งหลายแต่ว่าเมื่อเธอมนสิการถึง 

อรูปอยู่แล จิตย่อมแล่นไป เลื่อมใส ตั้งอยู่ พ้นวิเศษในเพราะอรูป จิตของเธอนั้นไปดีแล้ว 

อบรมดีแล้ว ออกดีแล้ว พ้นวิเศษดีแล้วพรากแล้วจากรูปทั้งหลาย และเธอพ้นแล้วจาก 

อาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวาย ซึ่งมีรูปเป็นปัจจัยเกิดขึ้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้น 

ข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งรูปทั้งหลาย ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงกายของตนอยู่ ชิตย่อม 
ไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งใจอยู่ ไม่พ้นวิเศษ ในเพราะกายของตน แต่ว่าเมื่อเธอมนสิการ 
ถึงความดับแห่งกายของตนอยู่แล ชิตย่อมแล่นไปเลื่อมใส ตั้งอยู่ พ้นวิเศษ ในเพราะความดับ 
แห่งกายของตน ชิตของเธอนั้นไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ออกดีแล้ว พ้นวิเศษดีแล้ว พรากแล้ว 
จากกายของตนและเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวาย ซึ่งมีกายของตน 
เป็นปัจจัย เธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้น ข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกายของตน ฯ 
[๓๐๒] วิมุตตายตนะ [แดนแห่งวิมุตติ] ๕ อย่าง 

๑. ลูกร ผู้มี อายุทั้งหลาย พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีองค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งควรแก่ 
ตำแหน่งครู ย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุทั้นรู้แจ้ง 
อรรถ รู้แจ้งธรรม ในธรรมนั้นโดยประการที่พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีองค์ใดองค์หนึ่ง 
ซึ่งควรแก่ตำแหน่งครู แสดงแก , เธอความปราโมทย์ย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรม 
ความอิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผ้ปราโมทย์แล้ว กายของเธอผ้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมสงบระงับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 205 

เธอผู้มีกายสงบระงับแล้ว ย่อมเสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุข ย่อมตั้งมั่น นี้แดน 
วิมุตติข้อที่หนึ่ง ฯ 

๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี องค์ใดองค์ 
หนึ่งซึ่งควรแก , ตำแหน่งครู หาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุไม , เลย แต่เธอแสดงธรรมตามที่ได้พิงได้ 
เรียนไว้แก , คนอื่นๆ โดยพิสดาร ภิกษุนั้นย่อมรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่ 
ตนได้แสดงแก , คนอื่นๆ นั้น ความปราโมทย์ย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรม ความ 
อิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทย์แล้วกายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมสงบระงับ เธอ 
ผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมเสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุข ย่อมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติข้อ 
ที่สอง ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีองค์ใดองค์ 
หนึ่งซึ่งควรแก , ตำแหน่งครู หาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุไม , เลย แต่เธอกระทำการสาธยายธรรมตาม 
ที่ได้พิงได้เรียนไว้แล้วโดยพิสดาร ภิกษุนั้นย่อมรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น โดยอาการ 
ที่ตนกระทำการสาธยายนั้น ความปราโมทย์ย่อมเกิดแก , เธอผู้รู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรม ความอิ่มใจ 
ย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทย์แล้วกายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมสงบระงับ เธอผู้มีกาย 
สงบระงับแล้วย่อมเสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุข ย่อมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติข้อที่สาม ฯ 
๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นย้งมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีองค์ใดองค์ 
หนึ่งซึ่งควรแก , ตำแหน่งครู หาได้แสดงธรรมแก , ภิกษุไม , เลย แต่ว่าเธอตรึกตรองตามซึ่งธรรมตาม 
ที่ได้พิงได้เรียนไว้ด้วยจิต เพ่งตามด้วยใจ ภิกษุนั้นย่อมรู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น 
โดยอาการที่ตนตรึกตรองตามด้วยชิต เพ่งตามด้วยใจนั้น ความปราโมทย์ย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้ง 
อรรถ รู้แจ้งธรรม ความอิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทย์แล้ว กายของเธอผู้มีใจประกอบด้วย 
ปีติย่อมสงบระงับเธอผู้มีกายสงบระงับแล้ว ย่อมเสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุข ย่อม 
ตั้งมั่นนี้แดนวิมุตติ'ข้อที่สี่ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี องค์ใดองค์ 
หนึ่งซึ่งควรแก , ตำแหน่งครู หาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุไม , เลย แต่ว่าเธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใด 
อย่างหนึ่งด้วยดี ทำไว้ในใจด้วยดี ใคร่ครวญด้วยดี แทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญา ภิกษุนั้นย่อม 
ร้แจ้งอรรถ ร้แจ้งธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่ได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยดี ทำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 206 

ไว้ในใจด้วยดี ใคร่ครวญด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาแล้วนั้น ความปราโมทย์ย่อมเกิด 
แก่เธอผู้รู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ความอิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทย์แล้ว กายของเธอผู้มีใจ 
ประกอบด้วยปีติย่อมสงบระงับ เธอผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมเสวยความสุข จิตของเธอผู้ 
มีความสุข ย่อมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติข้อที่ห้า ฯ 
[๓๐๓] สัญญาอบรมวิมุตติ ๕ อย่าง 

๑. อนิจจสัญญา [สัญญา ที่ เกิดขึ้นในญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นว่าเป็นของ 

ไม่เที่ยง] 

๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์ 

ในสิ่งที่ไม่เที่ยง] 

๓. ทุกเข อนัตตสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นว่าไม , ใช่ตน 

ในสิ่งที่เป็นทุกข์] 

๔. ปหานสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นว่าควรละ 

เสีย] 

๕. วิราคสัญญา [สัญญาที่เกิดขึนในญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความคลาย 

เสียซึ่งความกำหนัด] 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ 
ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมด 
ด้วยกันพึงสังคายนา ไม , พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น 
พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมากเพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก เพื่อ 
ประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 


จบ หมวด ๕ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 207 

หมวด ๖ 

[๓๐๔] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ ทรง 

เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมด 

ด้วยกันพึงสังคายนา ไม , พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น 

พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก , โลก เพื่อ 

ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก , เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฯ 

อายตนะภายใน ๖ อย่าง 

๑. อายตนะ คือตา 

๒. อายตนะ คือหู 

๓. อายตนะ คือจมูก 

๔. อายตนะ คือลิ้น 

๕. อายตนะ คือกาย 

๖. อายตนะ คือใจ 

[๓๐๕] อายตนะภายนอก ๖ อย่าง 

๑. อายตนะ คือ รูป 

๒. อายตนะ คือ เสียง 

๓. อายตนะ คือ กลิ่น 

๔. อายตนะ คือ รส 

๕. อายตนะ คือ โผฏฐัพพะ 

๖. อายตนะ คือ ธรรม 

[๓๐๖] หมวดวิญญาณ ๖ 

๑. จักขุวิญญาณ [ความรู้สึกอาศัยตา] 

๒. โสตวิญญาณ [ความรู้สึกอาศัยหู] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 208 

๓. ฆานวิญญาณ 

[ความรู้สึกอาศัยจมูก] 

๔. ชิวหาวิญญาณ 

[ความรู้สึกอาศัยลิ้น] 

๕. กายวิญญาณ 

[ความรู้สึกอาศัยกาย] 

๖. มโนวิญญาณ 

[ความรู้สึกอาศัยใจ] 

[๓๐๗] หมวดผัสสะ ๖ 

๑. จักขุสัมผัสส์ 

[ความถูกต้องอาศัยตา] 

๒. โสตสัมผัสส์ 

[ความถูกต้องอาศัยหู] 

๓. ฆานสัมผัสส์ 

[ความถูกต้องอาศัยจมูก] 

๔. ชิวหาสัมผัสส์ 

[ความถูกต้องอาศัยลิ้น] 

๕. กายสัมผัสส์ 

[ความถูกต้องอาศัยกาย] 

๖. มโนสัมผัสส์ 

[ความถูกต้องอาศัยใจ] 

[๓๐๘] หมวดเวทนา ๖ 

๑. จักขุสัมผัสสชาเวทนา 

[เวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยตา] 

๒. โสตสัมผัสสชาเวทนา 

[เวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยหู] 

๓. ฆานสัมผัสสชาเวทนา 

[เวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยจมูก] 

๔. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา [เวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยลิ้น] 

๕. กายสัมผัสสชาเวทนา 

[เวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยกาย] 

๖. มโนสัมผัสสชาเวทนา 

[เวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยใจ] 

[๓๐๙] หมวดสัญญา๖ 

๑. รูปสัญญา 

[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดรูปเป็นอารมณ์] 

๒. สัททสัญญา 

[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดเสียงเป็นอารมณ์] 

๓. คันธสัญญา 

[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเป็นอารมณ์] 

๔. รสสัญญา 

[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดรสเป็นอารมณ์] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 209 

๕. โผฏฐัพพสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์] 

๖. ธ'มมสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นยึดธรรมเป็นอารมณ์] 

[๓๑๐] หมวดสัญเจตนา ๖ 

๑. รูปสัญเจตนา [ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรูปเป็นอารมณ์] 


๒. สัททสัญเจตนา 
๓. คันธสัญเจตนา 
๔. รสสัญเจตนา 
๕. โผฏฐัพพสัญเจตนา 
๖. ธัมมสัญเจตนา 
[๓๑๑] หมวดตัณหา ๖ 
๑. รูปตัณหา 


[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดเสียงเป็นอารมณ์] 

[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเป็นอารมณ์] 

[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรสเป็นอารมณ์] 

[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์] 
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดธรรมเป็นอารมณ์] 

[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดรูปเป็นอารมณ์] 


๒. สัททตัณหา 
๓. คันธตัณหา 
๔. รสตัณหา 
๕. โผฏฐัพพตัณหา 
๖. ธัมมตัณหา 


[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดเสียงเป็นอารมณ์] 

[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเป็นอารมณ์] 

[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดรสเป็นอารมณ์] 

[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์] 

1 V 


[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดธรรมเป็นอารมณ์] 

[๓๑๒] อคารวะ ๖ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรง ในพร? 


ศาสดาอยู่ 

๒. เป็นผู้ไม่เคารพ ไม , ยำเกรงในพระธรรมอยู่ 
๓. เป็นผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ 
๔. เป็นผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในการศึกษาอยู่ 
๕. เป็นผู้ไม่เคารพ ไม , ยำเกรงในความไม , ประมาทอยู่ 
๖. เป็นผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในการปฏิสันถารอยู่ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 210 
[๓๑๓] คารวะ ๖ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้เคารพยำเกรงในพระศาสดาอยู่ 
๒. เป็นผู้เคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่ 
๓. เป็นผู้เคารพยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ 
๔. เป็นผู้เคารพยำเกรงในการศึกษาอยู่ 
๕. เป็นผู้เคารพยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่ 
๖. เป็นผู้เคารพยำเกรงในการปฏิสันถารอยู่ ฯ 
[๓๑๔] โสมนัสสุปวิจาร ๖ อย่าง 

๑. เห็นรูปด้วยตาแล้ว เข้าไปใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 
๒. ได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว เข้าไปใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 
๓. ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว เข้าไปใคร่ครวญกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 
๔. ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว เข้าไปใคร่ครวญรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 
๕. ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว เข้าไปใคร่ครวญโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่ง 
โสมนัส 

๖. รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว เข้าไปใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส ฯ 

[๓๑๕] โทมนัสสุปริจาร ๖ อย่าง 

๑. เห็นรูปด้วยตาแล้ว เข้าไปใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 

๒. ได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว เข้าไปใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 

๓. ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว เข้าไปใคร่ครวญกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 

๔. ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว เข้าไปใคร่ครวญรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 

๕. ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว เข้าไปใคร่ครวญโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่ง 

โทมนัส 

๖. รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว เข้าไปใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 211 

[๓๑๖] อุเปกขูปวิจาร ๖ อย่าง 

๑. เห็นรูปด้วยตาแล้ว เข้าไปใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 

๒. ได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว เข้าไปใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 

๓. ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว เข้าไปใคร่ครวญกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 

๔. ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว เข้าไปใคร่ครวญรสอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 

๕. ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว เข้าไปใคร่ครวญโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่ง 

อุเบกขา 

๖. รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว เข้าไปใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา ฯ 
[๓๑๗] สาราณียธรรม ๖ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วย 
เมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึก 
ถึง เป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ 
เพื่อความไม , วิวาท เพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งวจีกรรม 
ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทังหลาย ทังต่อหน้าและลับหลังธรรมแม้ 1 ข้อนีก็เป็น 
ที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท้าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไป 
เพื่อความสงเคราะห์ เพื่อความไม่วิวาท เพื่อความพร้อมเพรียง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งมโนกรรม 
ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ 
ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อ 
ความสงเคราะห์ เพื่อความไม , วิวาท เพื่อความพร้อมเพรียง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ลาภอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธรรม 
ได้มาแล้วโดยธรรม โดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตร ไม , หวงกันด้วยลาภเห็นปานดังนั้น แบ่ง 
ปันกับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่อง 
กระทำให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ เพื่อความไม่ 
วิวาท เพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 212 

๕. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ 
ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทย อันวิญญชนสรรเสริญ ไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฐิ เป็นไปเพื่อสมาธิ 
ภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปานดังนั้น กับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้ง 
ต่อหน้าและลับหลังอยู่ ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รัก 
เป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ เพื่อความไม , วิวาท เพื่อความพร้อม 
เพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 

๖. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐ เป็นเครื่อง 
นำสัตว์ออกจากทุกข์ ย่อมนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก , ผู้กระทำทิฐินั้น ภิกษุเป็นผู้ถึง 
ความเป็นผู้เสมอกัน โดยทิฐิในทิฐิเห็นปานดังนั้น กับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า 
และลับหลังอยู่ ธรรมแม้ซ้อนั้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รัก เป็น 
เครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ เพื่อความไม , วิวาท เพื่อความพร้อม 
เพรียง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
[๓๑๘] มูลเหตุแห่งการวิวาท ๖ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธ มักผูกโกรธไว้ 

ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู้มักโกรธ มักผูกโกรธไว้นั้น ย่อมจะไม , เคารพ ไม่ยำเกรงแม้ใน 

พระศาสดาอยู่ ย่อมจะไม่เคารพ ไม , ยำเกรงแม้ในพระธรรมอยู่ย่อมจะไม่เคารพ ไม , ยำเกรงแม้ 

ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมจะไม , เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขา ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่ 

เคารพ ไม่ยำเกรงในพระศาสดาอยู่ ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมอยู่ ไม , เคารพไม่ยำเกรงใน 

พระสงฆ์อยู่ ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ย่อมจะก่อความวิวาทซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์แก่ 

ชนมากเพื่อมิใช่สุขแก่ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อมิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์ แก , 

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขึ้นในสงฆ์ ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าพวกท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่ง 
ความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลว 
ทรามเช่นนั้นเสีย ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าพวกท่านพิจารณาไม , เห็นมูลเหตุ แห่งความวิวาทเห็น 
ปานดังนี้ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นต่อ 
ไป เมื่อพยายามได้เช่นนี้ย่อมจะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้เสียได้ เมื่อปฏิบัติ 
ได้เช่นนี้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้ ย่อมจะมีไม , ได้อีกต่อไป ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 213 

๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ 

ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู้ลบหลู่ตีเสมอย่อมจะไม่เคารพ ไม่ยำเกรง แม้ในพระศาสดาอยู่ 

ย่อมจะไม่เคารพ ไม , ยำเกรงแม้ในพระธรรมอยู่ ย่อมจะไม , เคารพ ไม่ยำเกรงแม้ในพระสงฆ์อยู่ 

ย่อมจะไม่เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขา ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรง 

ในพระศาสดาอยู่ ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมอยู่ ไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ 

ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ย่อมจะก่อความวิวาทซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อ 

มิใช่สุขแก , ชนมาก เพื่อความพินาศแก , ชนมาก เพื่อมิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์แก่เทวดาและ 

มนุษย์ทั้งหลายขึ้นในสงฆ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าพวกท่านพิจารณา เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาท 

เห็นปานดังนี้ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้น 

เสีย ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าพวกท่านพิจารณาไม , เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ 

ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นต่อไป เมื่อ 

พยายามได้เช่นนี้ย่อมจะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้เสียได้ เมื่อปฏิบัติได้ 

เช่นนี้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้ ย่อมจะมีไม , ได้อีกต่อไป ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักริษยา มีความตระหนี่ 

ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู้มักริษยามีความตระหนี่ย่อมจะไม่เคารพ ไม , ยำเกรง แม้ในพระศาสดา 

อยู่ ย่อมจะไม่เคารพ ไม่ยำเกรงแม้ในพระธรรมอยู่ ย่อมจะไม่เคารพ ไม่ยำเกรงแม้ในพระสงฆ์อยู่ 

ย่อมจะไม่เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุผู้ไม , เคารพ ไม่ยำเกรงในพระศาสดาอยู่ ไม่เคารพ 

ไม่ยำเกรงในพระธรรมอยู่ไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขา 

ย่อมจะก่อความวิวาทซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อมิใช่สุขแก , ชนมาก เพื่อความ 

พินาศแก่ชนมาก เพื่อมิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขึ้นในสงฆ์ ดูกร 

ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าพวกท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในภายนอก 

พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นเสีย ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าพวก 

ท่านพิจารณาไม , เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้ 

มีมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นต่อไป เมื่อพยายามได้เช่นนี้ ย่อมจะละมูลเหตุแห่ง 

ความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นเสียได้เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ มูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทราม 

เช่นนี้ ย่อมจะมีไม , ได้อีกต่อไป ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 214 

๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้โอ้อวด มีมารยา ผู้มีอายุ 
ทั้งหลาย ภิกษุผู้โอ้อวดมีมารยา ย่อมจะไม่เคารพไม่ยำเกรงแม้ในพระศาสดาอยู่ ย่อมจะไม่เคารพ 
ไม , ยำเกรงแม้ในพระธรรมอยู่ ย่อมจะไม่เคารพไม่ยำเกรงแม้ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมจะไม่เป็นผู้ 
กระทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขา ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาอยู่ 
ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมอยู่ไม่เคารพไม , ยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ ไม่กระทำให้บริบูรณ์ใน 
สิกขา ย่อมจะก่อความวิวาทซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อมิใช่สุขแก่ชนมาก 
เพื่อความพินาศแก , ชนมาก เพื่อมิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขึ้นในสงฆ์ 
ผู้มีอายุทั้งหลาย อ้าพวกท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายใน 
ภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นเสีย อ้าพวกท่านพิจารณา 
ไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีมูลเหตุ 
แห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นต่อไปเมื่อพยายามได้เช่นนี้ ย่อมจะละมูลเหตุแห่งความ 
วิวาทอันเลวทรามเช่นนี้เสียได้เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้ 
ย่อมจะมีไม , ได้อีกต่อไป ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีความ 

เห็นผิด ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ย่อมจะไม , เคารพ 

ไม่ยำเกรงแม้ในพระศาสดาอยู่ ย่อมจะไม่เคารพ ไม่ยำเกรงแม้ในพระธรรมอยู่ ย่อมจะไม่เคารพ 

ไม่ยำเกรงแม้ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมจะไม่เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขา ผู้มีอายุทั้งหลาย 

ภิกษุผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาอยู่ ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมอยู่ ไม่เคารพไม่ยำเกรง 

ในพระสงฆ์อยู่ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ย่อมจะก่อความวิวาทซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ 

แก , ชนมาก เพื่อมิใช่สุขแก , ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์แก่ 

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขึ้นในสงฆ์ ผู้มีอายุทั้งหลาย อ้าพวกท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุ 

แห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทราม 

เช่นนั้นเสียได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย อ้าพวกท่านพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปาน 

ดังนี้ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้น 

ต่อไป เมื่อพยายามได้เช่นนี้ย่อมจะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้เสียได้ เมื่อ 

ปฏิบัติได้เช่นนี้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้ ย่อมจะมีไม , ได้อีกต่อไป ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 215 

๖. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยึดมั่นในความเห็นของตน 

มักถือรั้น คลายได้ยาก ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู้ยึดมั่นในความเห็นของตน มักถือรั้น 

คลายได้ยาก ย่อมจะไม่เคารพไม่ยำเกรงแม้ในพระศาสดาอยู่ย่อมจะไม , เคารพไม , ยำเกรงแม้ 

ในพระธรรมอยู่ ย่อมจะไม่เคารพไม่ยำเกรงแม้ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมเป็นผู้ไม่กระทำให้บริบูรณ์ 

แม้ในสิกขา ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาอยู่ ไม , เคารพไม , ยำเกรง 

ในพระธรรมอยู่ ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ย่อมจะก่อความ 

วิวาทซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อมิใช่สุขแก่ชนมาก เพื่อความพินาศแก , ชนมาก 

เพื่อมิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์แก , เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขึ้นในสงฆ์ ผู้มีอายุทั้งหลาย 

ถ้าพวกท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะ 

ละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นเสียผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าพวกท่านพิจารณาไม่ 

เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีมูลเหตุแห่งความ 

วิวาทอันเลวทรามเช่นนี้ต่อไปเมื่อพยายามได้เช่นนี้ ย่อมจะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทราม 

เช่นนี้เสียได้เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้ย่อมจะมีไม , ได้อีก 

ต่อไป ฯ 


[๓๑๙] ธาตุ ๖อย่าง 

๑. ปฐวีธาตุ 

[ธาตุดิน] 

๒. อาโปธาตุ 

[ธาตุนา] 

๓. เตโชธาตุ 

[ธาตุไฟ] 

๔. วาโยธาตุ 

[ธาตุลม] 

๕. อากาศธาตุ 

[ธาตุอากาศ ช่องว่างมีในกาย] 

๖. วิญญาณธาตุ 

[ธาตุวิญญาณ ความรู้อะไรได้] ฯ 

[๓๒๐] บัสสารณียธาตุ ๖ อย่าง 


๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า เจโตวิมุติที่ 

ประกอบด้วยเมตตาแล อันเราอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นยานแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว 

คล่องแคลำแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้วแต่ถึงอย่างนั้น พยาบาทก็ยังครอบงำจิตของเราตั้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 216 

อยู่ได้ ดังนี้เธอควรถูกว่ากล่าวดังนี้ว่า ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้พูดอย่างนี้ 


ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม่พึง 
ตรัสไว้อย่างนี้เลย ผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อที่ว่าเมื่อบุคคลอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็น 
ยานแล้ว คล่องแคลำแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติที่ประกอบด้วยเมตตา 
แต่ถึงอย่างนั้น พยาบาทก็ยังชักครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ได้ ดังนี้มิ'ใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ข้อนี้ 
มิใช่ฐานะจะมีได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ประกอบด้วยเมตตานี้ 
เป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาท ฯ 

๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า เจโตวิมุติที่ 
ประกอบด้วยกรุณาแล อันเราอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นยานแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว 
คล่องแคลำแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น ริเหสาก็ยังครอบงำจิตของเรา 
ตั้งอยู่ได้ ดังนี้ เธอควรถูกว่ากล่าวดังนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ ผู้มีอายุอย่าได้พูดอย่างนี้ 
ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัส 
ไว้อย่างนี้เลย ผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อที่ว่าเมื่อบุคคลอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นยานแล้ว 
ทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว คล่องแคลำแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ซึ่งเจโตวิมุตติที่ประกอบด้วย 
กรุณา แต่ถึงอย่างนั้น ริเหสาก็ขักยังครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ได้ ดังนี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส 
ข้อนี้มิ 1 ใช่ฐานะจะมี'ได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ประกอบด้วยกรุณานี้ 
เป็นเครื่องสลัดออกซึ่งริเหสา ฯ 


๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ ภิกษุในพระธรรมวินัย นี้ พึงกล่าวอย่าง นี้ ว่า เจโตวิมุติ ที่ 

ประกอบด้วยมุทิตาแล อันเราอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นยานแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว 

คล่องแคลำแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น อรดึก็ยังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ได้ 

เธอควรถูกว่ากล่าวดังนี้ว่า ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ ผู้มีอายุอย่าได้พูดอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่ 

พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสไว้อย่างนี้เลย 

ผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อที่ว่าเมื่อบุคคลอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นยานแล้ว ทำให้เป็นที่ 

ตั้งแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติที่ประกอบด้วยมุทิตา แต่ถึงอย่างนั้น อรติก็ชักยัง 

ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ได้ ดังนี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสข้อนี้มิใช่ฐานะจะมีได้ ดูกร 

ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ประกอบด้วยมุทิตานี้เป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอรติ ฯ 

๔. ผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า เจโตวิมุติที่ประกอบ 

ด้วยอุเบกขาแล อันเราอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 217 

คล่องแคลำแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น ราคะก็ยังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ได้ 
ดังนี้เธอควรถูกว่ากล่าวดังนี้ว่า ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้พูดอย่างนี้ท่านอย่าได้ 
กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม , พึงตรัสไว้อย่างนี้ 
เลย ผู้มีอายุทั้งหลายข้อที่ว่าเมื่อบุคคลอบรมแล้ว ท่าให้มากแล้ว ทำให้เป็นยานแล้ว ท่าให้เป็น 
ที่ตั้งแล้วคล่องแคลำแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติที่ประกอบด้วยอุเบกขา 
แต่ถึงอย่างนั้น ราคะก็จักยังครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ได้ ดังนี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสข้อนี้มิใช่ 
ฐานะจะมีได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ประกอบด้วยอุเบกขานี้เป็นเครื่อง 
สลัดออกซึ่งราคะ ฯ 

๕. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า เจโตวิมุติที่ไม่มี 
นิมิตแล อันเราอบรมแล้ว ท่าให้มากแล้ว ท่าให้เป็นยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว คล่องแคลำ 
แล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นวิญญาณที่แล่นไปตามนิมิตนี้ก็ยังมีอยู่แก่เรา 
ดังนี้เธอควรถูกว่ากล่าวดังนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ ผู้มีอายุอย่าได้พูดอย่างนี้ท่านอย่าได้ 
กล่าวตู , พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสไว้อย่างนี้ 
เลย ผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อที่ว่าเมื่อบุคคลอบรมแล้ว ท่าให้มากแล้ว ทำให้เป็นยานแล้ว 
ทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว คล่องแคลำแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติที่หานิมิตมิได้ 
แต่ถึงอย่างนั้น วิญญาณที่แล่นไปตามนิมิตก็ยังชักมีแก่เขา ดังนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาส 
ข้อนี้มิใช่ฐานะจะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ไม , มีนิมิตนี้ เป็นเครื่อง 


สลัดออกซึ่งนิมิตทุกอย่าง ฯ 

๖. ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า เมื่อการถือว่าเรา 
มีอยู่ ดังนี้ของเราหมดไปแล้ว เราก็มิได้พิจารณาเห็นว่า เรานี้มีอยู่แต่ถึงอย่างนั้น ลูกศร 
คือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ได้ดังนี้เธอควรถูกว่ากล่าวดังนี้ว่า 
ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้พูดอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค การกล่าว 
ตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสไว้อย่างนี้เลย ผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อที่ว่า 
เมื่อการลือว่าเรามีอย่ดังนี้หมดไปแล้ว และเมื่อเขามิได้พิจารณาเห็นว่า เรานี้มีอย่ แต่ถึงอย่างนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 218 

ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ก็จักยังครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ได้ ดังนี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส 

ข้อนี้มิใช่ฐานะจะมีได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือการเพิกถอน การถือว่าเรามีอยู่นี้ 

เป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ฯ 

[๓๒๑] อนุตตริยะ ๖ อย่าง 

๑. ทัสสนานุตตริยะ [การเห็นอย่างยอดเยี่ยม] 

๒. สวนานุตตริยะ [การพิงอย่างยอดเยี่ยม] 

๓. ลาภานุตตริยะ [การได้อย่างยอดเยี่ยม] 

๔. สิกขานุตตริยะ [การศึกษาอย่างยอดเยี่ยม] 

๕. ปาริจริยานุตตริยะ [การบำเรออย่างยอดเยี่ยม] 

๖. อนุสสตานุตตริยะ [การระลึกถึงอย่างยอดเยี่ยม] 

[๓๒๒] อนุสสติฐาน ๖ อย่าง 

๑. พุทธานุสสติ [ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า] 

๒. ธัมมานุสสติ [ระลึกถึงคุณของพระธรรม] 

๓. สังฆานุสสติ [ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์] 

๔. สีลานุสสติ [ระลึกถึงศีล] 

๕. จาคานุสสติ [ระลึกถึงทานที่ตนบริจาค] 

๖. เทวตานุสสติ [ระลึกถึงเทวดา] 

[๓๒๓] สตตวิหาร [ธรรมเป็นเครื่องอยู่เนืองๆ] ๖ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยนัยน์ตาแล้ว ย่อมเป็นผู้ 

ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ แต่เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ 

๒. พิงเสียงด้วยหูแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ดีใจไม , เสียใจ แต่เป็นผู้วางเฉย มีสติ 

สัมปชัญญะอยู่ 

๓. ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจ แต่เป็นผู้วางเฉย มีสติ 
สัมปชัญญะอยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 219 

๔. ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม , ดีใจไม่เสียใจ แต่เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะ 
อยู่ 

๕. ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม , ดีใจไม่เสียใจ แต่เป็นผู้วางเฉย 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ 

๖. รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม , ดีใจไม่เสียใจ แต่เป็นผู้วางเฉย มีสติ 

สัมปชัญญะอยู่ ฯ 

[๓๒๔] อภิชาติ๖อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในที่ดำ ประสพธรรมฝ่ายดำ 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในที่ดำ ประสพธรรมฝ่ายขาว 
๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในที่ดำ ประสพพระนิพพาน 
ซึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่ดำไม่ขาว 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในที่ขาว ประสพธรรมฝ่ายขาว 

๕. ผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในที่ขาว ประสพธรรมฝ่ายดำ 

๖. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในที่ขาว ประสพพระนิพพาน 

ซึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่ดำไม่ขาว ฯ 

[๓๒๕] นิพเพธภาคิยสัญญา ๖ อย่าง 

๑. อนิจจสัญญา [กำหนดหมายความไม่เที่ยง] 

๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา [กำหนดหมายความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยง] 

๓. ทุกเข อนัตตสัญญา [กำหนดหมายความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์] 

๔. ปหานสัญญา [กำหนดหมายเพื่อละ] 

๕. วิราคสัญญา [กำหนดหมายเพื่อคลายเสียซึ่งความกำหนัด] 

๖. นิโรธสัญญา [กำหนดหมายเพื่อความดับสนิท] 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรง 

รู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 220 

ด้วยกัน พึงสังคายนาเป็นอันเดียวกัน ไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้พึง 
ยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์ 
แก , โลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 
จบหมวด ๖ 

หมวด ๗ 

[๓๒๖] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๗ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น 
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมด 
ด้วยกันพึงสังคายนาเป็นอันเดียวกัน ไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้พึง 
ยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์ 
แก , โลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 
อริยทรัพย์ ๗ อย่าง 

๑. สัทธาธนัง [ทรัพย์คือศรัทธา] 

๒. สีลธนัง [ทรัพย์คือศีล] 

๓. หิริธนัง [ทรัพย์คือหิริ] 

๔. โอตตัปปธนัง [ทรัพย์คือโอตตัปปะ] 

๕. สุตธนัง [ทรัพย์คือสุตะ] 

๖. จาคธนัง [ทรัพย์คือจาคะ] 

๗. ปัญญาธนัง [ทรัพย์คือปัญญา] 

[๓๒๗] โพชฌงค์ ๗ อย่าง 

๑. สติสัมโพชฌงค์ [องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความระลึกได้] 

๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงฅ์ [องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือการสอดส่องธรรม] 



พร 

ะสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 221 

๓. วิริยสัมโพชฌงค์ 

[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความเพียร] 

๔. ปีติสัมโพชฌงค์ 

[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความอิ่มใจ] 

๕. ป้สสัทธิสัมโพชฌงค์ 

[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความสงบ] 

๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ 

[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความตั้งใจมั่น] 

๗. อุเปก'ขาส้มโพชฌงค์ 

[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือ ความวางเฉย] 

[๓๒๘] บริขารของสมาธิ ๗ อย่าง 

๑. สัมมาทิฏฐิ 

[ความเห็นชอบ] 

๒. สัมมาสังกัปปะ 

[ความดำริชอบ] 

๓. สัมมาวาจา 

[เจรจาชอบ] 

๔. สัมมากัมมันตะ 

[การงานชอบ] 

๕. สัมมาอาชีวะ 

[เลี้ยงชีวิตชอบ] 

๖. สัมมาวายามะ 

[พยายามชอบ] 

๗. สัมมาสติ 

[ระลึกชอบ] 

[๓๒๙] อสัทธรรม๗อย่าง 

ดูกรผู้มีอายุทังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนึ 

๑. เป็นคนไม่มีศรัทธา 


๒. เป็นคนไม่มีหิริ 


๓. เป็นคนไม่มีโอตตัปปะ 


๔. เป็นคนมีลุ;ตะน้อย 


๕. เป็นคนเกียจคร้าน 


๖. เป็นคนมีสติหลงลืม 


๗. เป็นคนมีปัญญาทราม 


[๓๓๐] สัทธรรม ๗ อย่าง 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

๑. เป็นคนมีศรัทธา 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 222 

๒. เป็นคนมีหิริ 

๓. เป็นคนมีโอตตัปปะ 

๔. เป็นคนมีพหูสูต 

๕. เป็นคนปรารภความเพียร 

๖. เป็นคนมีสติมั่นคง 

๗. เป็นคนมีปัญญา 

[๓๓๑] สัปปุริสธรรม ๗ อย่าง 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

๑. เป็นผู้รู้จักเหตุ 

๒. เป็นผู้รู้จักผล 

๓. เป็นผู้รู้จักตน 

๔. เป็นผู้รู้จักประมาณ 

๕. เป็นผู้รู้จักกาล 

๖. เป็นผู้รู้จักบริษัท 

๗. เป็นผู้รู้จักบุคคล 

[๓๓๒] นิทเทสวัตถุ ๗ อย่าง 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

๑. เป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขา ทั้งเป็นผู้ไม , หมดความรักใน 
การสมาทานสิกขาต่อไปด้วย 

๒. เป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการไตร่ตรองธรรม ทั้งเป็นผู้ไม , หมดความรักใน 
การไตร่ตรองธรรมต่อไปด้วย 

๓. เป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการปราบปรามความอยาก ทั้งเป็นผู้ไม , หมดความ 
รักในการปราบปรามความอยากต่อไปด้วย 

๔. เป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการเร้นอยู่ ทั้งเป็นผู้ไม , หมดความรักในการเร้น 
อยู่ต่อไปด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 223 

๕. เป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียร ทั้งเป็นผู้ไม , หมดความรัก 
ในการปรารภความเพียรต่อไปด้วย 

๖. เป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในสติและปัญญาเครื่องรักษาตน ทั้งเป็นผู้ไม , หมด 
ความรักในสติและปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไปด้วย 

๗. เป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดซึ่งทิฐิ ทั้งเป็นผู้ไม , หมดความรัก 
ในการแทงตลอดซึ่งทิฐิต่อไปด้วย 
[๓๓๓] สัญญา ติ , อย่าง 

๑. อนิจจสัญญา [กำหนดหมายความไม่เที่ยง] 

๒. อนัตตสัญญา [กำหนดหมายเป็นอนัตตา] 

๓. อสุภสัญญา [กำหนดหมายความไม่งาม] 

๔. อาทีนวสัญญา [กำหนดหมายโทษ] 

๕. ปหานสัญญา [กำหนดหมายเพื่อละ] 

๖.วิราคสัญญา [กำหนดหมายวิราคะ] 

๗. นิโรธสัญญา [กำหนดหมายนิโรธ] 

[๓๓๔] พละ๗อย่าง 

๑. สัทธาพละ [กำลังคือศรัทธา] 

๒. วิริยพละ [กำลังคือความเพียร] 

๓. หิริพละ [กำลังคือหิริ] 

๔. โอตตัปปพละ [กำลังคือโอตตัปปะ] 

๕. สติพละ [กำลังคือสติ] 

๖. สมาธิพละ [กำลังคือสมาธิ] 

๗. ปัญญาพละ [กำลังคือปัญญา] 

[๓๓๕] วิญญาณฐิติ ๗ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน เช่น พวกมนุษย์ 
และพวกเทพบางพวก พวกรินิปาติกะบางพวก นี้วิญญาณฐิติข้อที่หนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 224 

๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่นพวก 
เทพผู้นับเนื่องในพวกพรหมซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้วิญญาณฐิติข้อที่สอง ฯ 
๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาต่างกัน เช่นพวก 
เทพเหล่าอาภัสสระ นี้วิญญาณฐิติข้อที่สาม ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน 
เช่นพวกเทพเหล่าสุภกิณหา นี้วิญญาณฐิติ 1 ข้อที่สี่ ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งเข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่า 
อากาศหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงรูปสัญญา โดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม , 
ใส่ใจถึงนานัตตสัญญา นี้วิญญาณฐิติข้อที่ห้า ฯ 

๖. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง 
แล้ว เข้าถึงวิญญาณญจายตนะด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้นี้วิญญาณฐิติข้อที่หก ฯ 
๗. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งก้าวล่วงวิญญาณญจายตนะโดยประการทั้งปวง 
แล้ว เข้าถึงอากิญจัญญายตนะด้วยมนสิการว่า ไม่มีอะไร นี้วิญญาณฐิติข้อที่เจ็ด ฯ 
[๓๓๖] ทักขิเณยยบุคคล ๗ อย่าง 

๑. อุภโตภาควิมุตต [ท่านผู้หลุดพ้นแล้วโดยส่วนทั้งสอง] 

๒. ปัญญาวิมุตต [ท่านผู้หลุดพ้นแล้วด้วยอำนาจปัญญา] 

๓. กายสักขิ [ท่านผู้สามารถด้วยกาย] 

๔. ทิฏฐิปัตต [ท่านผู้ถึงแล้วด้วยความเห็น] 

๕. สัทธาวิมุตต [ท่านผู้พ้นแล้วด้วยอำนาจศรัทธา] 

๖. ธ'มมามุสารี [ท่านผู้ประพฤติตามธรรม] 

๗. สัทธามุสารี [ท่านผู้ประพฤติตามศรัทธา] 

[๓๓๗] อนุสัย ๗ อย่าง 

๑. กามราคานุสัย [สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความกำหนัดในกาม] 

๒. ปฏิฆานุสัย [สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความกระทบกระทั้ง 

แห่งจิต] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 225 

๓. ทิฏฐานุสัย 

[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความเห็น] 

๔. วิจิกิจฉานุสัย 

[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความสงสัย] 

๕. มานานุสัย 

[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความถือตัว] 

๖. ภวราคานุสัย 

[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความกำหนัดในภพ] 

๗. อวิชชานุสัย 

[สภาพที่นอนเนื่องในดันดานคือความไม , รู้] 

[๓๓๘] สัญโญชน์ ๗ อย่าง 

๑. กามสัญโญชน์ 

[เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความใคร่] 

๒. ปฏิฆสัญโญชน์ 

[เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความกระทบกระทั้งแห่งจิต] 

๓. ทิฏฐิสัญโญชน์ 

[เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความเห็น] 

๔. วิจิกิจฉาสัญโญชน์ 

[เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความสงสัย] 

๕. มานสัญโญชน์ 

[เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความถือตัว] 

๖. ภวราคสัญโญชน์ 

[เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความกำหนัดในภพ] 

๗. อวิชชาสัญโญชน์ 

[เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความไม , รู้] 

[๓๓๙] อธิกรณสมถะ ๗ อย่าง 

เพื่อความสงบ เพื่อความร 

ะงับอธิกรณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว 

๑. พึงให้สัมมุขาวินัย 

๒. พึงให้สติวินัย 

๓. พึงให้อมุฬหรินัย 

๔. พึงปรับตามปฏิญญา 


๕. พึงถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ 

๖. พึงปรับตามความผิดของจำเลย 

๗. พึงใช้ติณวัตถารกวิธี [ประนีประนอมดังกลบไว้ด้วยหญ้า] ฯ 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมประเภทละ ๗ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ 

ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 226 

ด้วยกันพึงสังคายนา ไม , พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น 
พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก เพื่อ 
ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 
จบ หมวด ๗ 

หมวด ๘ 

[๓๔๐] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น 

เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมดด้วย 

กันพึงสังคายนา ไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น 

พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์ 

เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก , เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ เป็นไฉน ฯ 

มิจฉัตตะ ๘ อย่าง 

๑. มิจฉาทิฏฐิ [เห็นผิด] 

๒. มิจฉาสังกัปปะ [ดำริผิด] 

๓. มิจฉาวาจา [วาจาผิด] 

๔.มิจฉากัมมันตะ [การงานผิด] 

๕. มิจฉาอาชีวะ [เลี้ยงชีวิตผิด] 

๖. มิจฉาวายามะ [พยายามผิด] 

๗. มิจฉาสติ [ระลึกผิด] 

๘. มิจฉาสมาธิ [ตั้งจิตผิด] 

[๓๔๑] สัมมัตตะ๘อย่าง 

๑. สัมมาทิฏฐิ [เห็นชอบ] 

๒. สัมมาสังกัปปะ [ดำริชอบ] 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 227 

๓. สัมมาวาจา [วาจาชอบ] 

๔.สัมมากัมมันตะ [การงานชอบ] 

๕. สัมมาอาชีวะ [เลี้ยงชีวิตชอบ] 

๖. สัมมาวายามะ [พยายามชอบ] 

๗. สัมมาสติ [ระลึกชอบ] 

๘. สัมมาสมาธิ [ตั้งจิตชอบ] 

[๓๔๒] ทักขิเณยยบุคคล ๘ 

๑. ท่านที่เป็นพระโสดาบัน 

๒. ท่านที่ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง 

๓. ท่านที่เป็นพระสกทาคามี 

๔. ท่านที่ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้ง 

๕. ท่านที่เป็นพระอนาคามี 

๖. ท่านที่ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้ง 

๗. ท่านที่เป็นพระอรหันต์ 

๘. ท่านที่ปฏิบัติเพื่อทำพระอรหัตตผลให้แจ้ง 

[๓๔๓] กุสีตวัตถุ ๘ 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะต้องทำการงาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า 

เราจักต้องทำการงาน ก็เมื่อเราทำการงานอยู่ ร่างกายชักเหน็ดเหนื่อย ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย 

ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรม 

ที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่หนึ่ง ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุทำการงานเสร็จแล้ว เธอมีความคิด 

อย่างนี้ว่า เราได้ทำการงานแล้ว ก็เมื่อเราทำการงานอยู่ ร่างกายเหน็ดเหนื่อยแล้ว ควรที่เราจะ 

นอน เธอนอนเสีย ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งไม , ได้บรรลุ 

เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้วัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่สอง ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุจะต้องเดินทาง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า 

เราจักต้องเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ ร่างกายจักเหน็ดเหนื่อยควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 228 

ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรม 
ที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่สาม ฯ 

๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า 

เราได้เดินทางไปถึงแล้ว ก็เมื่อเราเดินทางอยู่ ร่างกายจักเหน็ดเหนื่อย ควรที่เราจะนอน เธอนอน 

เสีย ไม , ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อ 

ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความเกียจคร้านซัอที่สี่ ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอากุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคม ไม , ได้ 

ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก , ความต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า 

เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคม ไม , ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีต 

พอแก่ความต้องการ ร่างกายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยไม่ควรแก , การงาน ควรที่เราจะนอน เธอ 

นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำ 

ให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม , ได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่ห้า ฯ 

๖. ลูกรผู้มีอาบุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคม ได้ความ 

บริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก , ความต้องการแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า 

เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคม ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก , 

ความต้องการแล้ว ร่างกายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อย ไม่ควรแก , การงานเหมือนถั่วราชมาสที่ชุ่มนี้า 

ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยัง 

ไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่หก ฯ 

๗. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก อาพาธเพียงเล็กห้อยเกิดขึ้นแก , ภิกษุ เธอมี 

ความคิดอย่างนี้ว่า อาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก , เราแล้ว ความสมควรเพื่อจะนอนมีอยู่ ควรที่ 

เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม , ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ย้งไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งไม , ได้ 

บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่เจ็ด ฯ 

๘. ลูกรผู้มีอาสุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุหายจากไข้ หายจากความเป็นไข้ได้ไม , นาน 

เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราหายจากไข้ หายจากความเป็นไข้ได้ไม่นาน ร่างกายของเรานั้นยัง 

อ่อนแอ ไม่ควรแก่การงาน ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 229 

ที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่ง 
ความเกียจคร้านข้อที่แปด ฯ 
[๓๔๔] อารัพภวัตถุ ๘ อย่าง 

๑. ดูกร ผู้มี อายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย นี้ จะต้อง ทำ การงานเธอ มี ความคิด 
อย่างนี้ว่า การงานเราจักต้องทำ เมื่อเราทำการงานอยู่ ไม่สะดวกที่จะใส่ใจถึงคำสอนของ 
พระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเสียก่อนที่เดียว เพื่อถึงธรรมที่ย้งไม , ถึง เพื่อ 
บรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง เธอย่อมปรารภความเพียร 
เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง 
นี้วัตถุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่หนึ่ง ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุทำการงานเสร็จแล้ว เธอมีความคิด 

อย่างนี้เราทำการงานเสร็จแล้ว ก็เมื่อเราทำการงานอยู่ ไม , สามารถที่จะใส่ใจถึงคำสอนของ 

พระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ย้งไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้ 

บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง เธอย่อมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ย้งไม , ถึง 

เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ย้งมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความปรารภ 

ความเพียรข้อที่สอง ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุจะต้องเดินทาง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า 
เราจักต้องเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ ไม่สะดวกที่จะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธะทั้งหลาย 
ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำใจให้ 
แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ย้งไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรม 
ที่ยังไม , ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความปรารภความเพียร 
ข้อที่สาม ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแล้ว เธอมีความคิด 

อย่างนี้ว่า เราเดินทางไปถึงแล้ว ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ ไม่สามารถที่จะใส่ใจถึงคำสอนของ 

พระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้ 

บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ย้งมิได้ทำให้แจ้ง เธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ย้งไม , ถึง 

เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความปรารภ 

ความเพียรข้อที่สี่ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 230 

๕. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคม ไม , ได้ 

ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า 

เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคม ไม , ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอ 

แก่ความต้องการ ร่างกายของเรานั้นเบาควรแก่การงาน ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึง 

ธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่เรายังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง 

เธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ย้งไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่ง 

ธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่ห้า ฯ 

๖. ลูกรผู้มีอากุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคม ได้ 

ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า 

เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคม ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอ 

แก , ความต้องการ ร่างกายของเรานั้นมีกำลังควรแก , การงาน ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึง 

ธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง เธอ 

ย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรม 

ที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่หก ฯ 

๗. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก อาพาธเพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่ภิกษุ เธอมี 

ความคิดอย่างนี้ว่า อาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแก , เราแล้ว การที่อาพาธของเราจะพึงเจริญขึ้นนี้เป็น 

ฐานะที่จะมีได้ ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งไม , ได้ 

บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง เธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง 

เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความปรารภ 

ความเพียรข้อที่เจ็ด ฯ 

๘. ลูกรผู้มีอากุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุหายจากไข้ หายจากความเป็นไข้แล้วไม , 

นาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราหายจากไข้ หายจากความเป็นไข้แล้วไม่นาน การที่อาพาธ 
ของเราจะพึงกำเริบนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ควรที่เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง 
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้วัตถุแห่งความปรารภ 
ความเพียรข้อที่แปด ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 231 

[๓๔๕] ทานวัตถุ ๘ อย่าง 

๑. ให้ทานเพราะประจวบเหมาะ 

๒. ให้ทานเพราะกลัว 

๓. ให้ทานโดยคิดว่า เขาได้เคยให้แก , เรา 

๔. ให้ทานโดยคิดว่า เขาจักให้แก่เรา 

๕. ให้ทานโดยคิดว่า การให้ทานเป็นการดี 

๖. ให้ทานโดยคิดว่า เราหุงต้ม คนเหล่านี้มิได้หุงต้ม เราหุงต้มอยู่จะไม , ให้แก่ผู้ที่มิ 
ได้หุงต้ม ย่อมไม่สมควร 

๗. ให้ทานโดยคิดว่า เมื่อเราให้ทานนี้เกียรติศัพท์อันดีงาม ย่อมจะระบือไป 
๘. ให้ทานเพื่อประดับจิต และเป็นบริขารของชิต ฯ 
[๓๔๖] ทานุปบัติ ๘ อย่าง 

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมให้ข้าว นี้า ผ้ายาน ดอกไม้ 

ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีป เป็นทานแก , สมณะหรือ 

พราหมณ์ เขาย่อมบุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาเห็นกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือ 

คฤหบดีมหาศาล ผู้เพรียบพร้อมพรั่งพร้อม ได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณห้าอยู่ เขาจึงคิด 

อย่างนี้ว่า โอหนอเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตก เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์ 

มหาศาลพราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล เขาตั้งจิตนั้นไว้ อธิษฐานชิตนั้นไว้อบรม 

จิตนั้นไว้ชิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลว มิได้รับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูงย่อมเป็นไปเพื่อเกิด 

ในที่นั้น ก็ข้อนั้นแล เรากล่าวสำหรับผู้มีศีล ไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีล ผู้มีอายุทั้งหลาย ความ 

ตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทนี้ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมถวายข้าว นั้า 

ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พักและที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปเป็นทาน 

แก , สมณะ หรือพราหมณ์ เขาย่อมบุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาได้ยินมาว่า พวกเทพเหล่าจาตุ 

มหาราชิกา มีอายุยืน มีวรรณะมากด้วยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ เบื้องหน้า 

แต่ตายเพราะกายแตก เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเหล่าจาตุมหาราชิกา เขาตั้งจิตนั้นไว้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 232 

อบรมจิตนั้นไว้ อธิษฐานชิตนั้นไว้ จิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลว มิได้รับอบรมเพื่อคุณเบื้อง 

สูง ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ข้อนั้นแล เรากล่าวสำหรับผู้มีศีล ไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีล 

ผู้มีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธ ฯ 

๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายข้าว นั้า ผ้า 

ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอนที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก , ประทีป เป็นทานแก่ 

สมณะหรือพราหมณ์เขาย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาได้ยินมาว่า พวกเทพเหล่าดาวดึงส์มี 

อายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุขดังนี้เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 

กายแตก เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทพเหล่าดาวดึงส์ เขาตั้งชิตนั้นไว้ อธิษฐานชิต 

นั้นไว้ อบรมชิตนั้นไว้ ชิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลวมิได้รับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ย่อมเป็น 

ไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ข้อนั้นแลเรากล่าวสำหรับผู้มีศีล ไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีล ผู้มีอายุทั้งหลาย 

ความตั้งใจของผู้มีศีล ย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธ ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายข้าว นี้า ผ้า 

ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอนที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก , ประทีป เป็นทานแก่ 

สมณะหรือพราหมณ์ เขาย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาได้ยินมาว่า พวกเทพเหล่ายามามีอายุ 

ยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข ดังนี้เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 

กายแตก เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทพเหล่ายามา เขาตั้งชิตนั้นไว้ อธิษฐานชิตนั้น 

ไว้อบรมชิตนั้นไว้ ชิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลว มิได้อบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ย่อมเป็นไป 

เพื่อเกิดในที่นั้น ก็ข้อนั้นแล เรากล่าวสำหรับผู้มีศีล ไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลผู้มีอายุทั้งหลาย 

ความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทบื้ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายข้าว นี้า ผ้า 

ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอนที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก , ประทีปเป็นทานแก่ 

สมณะหรือพราหมณ์เขาย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไปเขาได้ยินมาว่า พวกเทพเหล่าดุสิตามีอายุ 

ยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข ดังนี้เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 

กายแตก เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทพเหล่าดุสิตา เขาตั้งชิตนั้นไว้ อธิษฐานชิตนั้น 

ไว้ อบรมชิตนั้นไว้ชิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลว มิได้รับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ย่อมเป็น 

ไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ข้อนั้นแล เรากล่าวสำหรับผู้มีศีล ไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีล ผู้มีอายุ 

นั้งหลาย ความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 233 

๖. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมถวายข้าว นี้า ผ้า 

ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปเป็นทาน 

แก , สมณะหรือพราหมณ์ เขาย่อมบุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาได้ยินมาว่า พวกเทพเหล่านิมมา 

นรดี มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข ดังนี้เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ เบื้องหน้า 

แต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทพเหล่านิมมานรดี เขาตั้งจิตนั้นไว้ 

อธิษฐานชิตนั้นไว้ อบรมจิตนั้นไว้ ชิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลว มิได้รับอบรมเพื่อคุณเบื้อง 

สูง ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ข้อนั้นแล เรากล่าวสำหรับผู้มีศีล ไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีล 

ผู้มีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้ เพราะเป็นของบริสุทธ ฯ 

๗. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมถวายข้าว นา 

ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปเป็น 

ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาย่อมบุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาได้ยินมาว่าพวกเทพเหล่า 

ปรนึมมิตวสวัตตี มีอายุยืน มีวรรณะมากด้วยความสุขดังนี้เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ 

เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทพเหล่าปรนึมมิตวสวัตตี 

เขาตั้งจิตนั้นไว้ อธิษฐานจิตนั้นไว้ อบรมจิตนั้นไว้ ชิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลว มิได้รับ 

อบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ข้อนั้นแล เรากล่าวสำหรับผู้มีศีล ไม่ใช่ 

สำหรับผู้ทุศีล ผู้มีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้ เพราะเป็นของบริสุทธ ฯ 

๘. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายข้าว นั้า 

ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปเป็น 

ทานแก , สมณะหรือพราหมณ์ เขาย่อมบุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาได้ยินมาว่าพวกเทพที่นับเนื่อง 

ในหมู , พรหม มีอายุยืน มีวรรณะมากด้วยความสุขดังนี้เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ เบื้อง 

หน้าแต่ตายเพราะกายแตก เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทพที่นับเนื่องในหมู , พรหม เขา 

ตั้งจิตนั้นไว้ อธิษฐานชิตนั้นไว้ อบรมจิตนั้นไว้ชิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลว มิได้รับอบ 

รมเพื่อคุณเบื้องสูง ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ข้อนั้นแล เรากล่าวสำหรับผู้มีศีล ไม , ใช่สำ 

หรับผู้ทุศีล สำหรับคนที่ปราศจากราคะ ไม่ใช่สำหรับคนที่ยังมีราคะ ผู้มีอายุทั้งหลาย ความ 

ตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้ เพราะปราศจากราคะ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 234 

[๓๔๗] โลกธรรม๘อย่าง 

๑. มลาภ 

๒. ไม่มีลาภ 

๓. มียศ 

๔. ไม่มียศ 

๕. นินทา 

๖. สรรเสริญ 

๗. สุข 

๘. ทุกข์ ฯ 

[๓๔๘] บริษัท ๘ อย่าง 

๑. บริษัทกษัตริย์ 
๒. บริษัทพราหมณ์ 
๓. บริษัทคฤหบดี 
๔. บริษัทสมณะ 

๕. บริษัทพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกา 
๖. บริษัทพวกเทพชั้นดาวดึงส์ 
๗. บริษัทพวกเทพชั้นนิมมานรดี 
๘. บริษัทพรหม ฯ 
[๓๔๙] อภิภายตนะ ๘ อย่าง 

๑. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายใน เห็นรูปในภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะ 
ข้อที่หนึ่ง ฯ 

๒. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ , ใหญ่มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะ 
ข้อที่สอง ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 235 

๓. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะ 
ข้อที่สาม ฯ 

๔. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ , ใหญ่มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะ 
ข้อที่สี่ ฯ 

๕. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียว 
ล้วน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว หรือว่าผ้าที่ 
กำเนิดในเมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว แม้ 
ฉันใด ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน 
มีรัศมีเขียวฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็น 
อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ห้า ฯ 

๖. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง 
เหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการ์อันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง 
หรือว่าลัาที่กำเนิดในเมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยง เหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน 
มีรัศมีเหลือง แม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณ 
เหลืองเหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญ 
อย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่หก ฯ 

๗. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน 
มีรัศมีแดง ดอกหงอนไก่อันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง หรือว่าด้าที่กำเนิดใน 
เมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยง แดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง แม้ฉันใด 
ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง 
ฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็น 
อภิภายตนะข้อที่เจ็ด ฯ 

๘. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน 
มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษ์อันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว หรือว่าด้าที่กำเนิดใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 236 

เมืองพาราณสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยง ขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว แม้ฉันใด 

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว 

ฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็น 

อภิภายตนะข้อที่แปด ฯ 

[๓๕๐] วิโมกข์ ๘ อย่าง 

๑. บุคคลเห็นรูปทั้งหลาย อัน นี้ เป็นวิโมกข์ข้อ ที่ หนึ่ง ฯ 

๒. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันนี้เป็นวิโมกข์ซัอที่สอง ฯ 

๓. บุคคลย่อมน้อมใจไปว่าสิ่งนี้งามทีเดียว อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่สาม ฯ 

๔. เพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม , 

ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา บุคคลย่อมเข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่า อากาศหาที่สุด 
มิได้ดังนี้อยู่ อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่สี่ ฯ 

๕. เพราะล่วงเสียซึ่งอาการสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลย่อมเข้าถึงวิญญาณญ 
จายตนะ ด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ ดังนี้อยู่ อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่ห้า ฯ 
๖. เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลย่อมเข้าถึงอากิญ 
จัญญายตนะ ด้วยมนสิการว่า ไม่มีอะไร อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่หก ฯ 
๗. เพราะล่วงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลย่อมเข้าถึงเนวสัญญา 
ยตนะอยู่ อันนี้เป็นวิโมกข้อที่เจ็ด ฯ 

๘. เพราะล่วงเสียซึ่งณวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลย่อมเข้าถึง 
สัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่แปด ฯ 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรง 
เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมดด้วยกัน 
พึงสังคายนาไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึง 
เป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก , โลก เพื่อประโยชน์ 
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 


จบ หมวด ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 237 

หมวด ๙ 

[๓๕๑] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น 

เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้ โดยชอบแล้วมีอยู่ พวกเราทั้งหมดด้วย 

กัน พึงสังคายนาไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น 

พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์ 

เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก , เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เป็นไฉน ฯ 

อาฆาตวัตถุ ๙ อย่าง 

๑. ผูกอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ประพฤติสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์แก่เราแล้ว 

๒. ผูกอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นี้ประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก , เรา 

๓. ผูกอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นี้จักประพฤติสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์แก่เรา 

๔. ผูกอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคล ผู้เป็นที่รักเป็น 

ที่ชอบใจของเราแล้ว 

๕. ผูกอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นี้ประพฤติอยู่ 1 ซึ่งสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักเป็น 
ที่ชอบใจของเรา 

๖. ผูกอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นีจักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่ 
ขอบใจของเรา 

๗. ผูกอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล ผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็น 
ที่ชอบใจของเราแล้ว 

๘. ผูกอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นี้ประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่ชอบใจ 
ของเรา 

๙. ผูกอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นี้ชักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม , เป็นที่รักไม่เป็น 
ที่ชอบใจของเรา ฯ 

[๓๕๒] อาฆาตปฏิวินัย ๙ อย่าง 

๑. บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่า เขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราแล้ว 

เพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา จะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ 

ที่ไหน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 238 

๒. บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่า เขาประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก , เรา 

เพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก , เรา จะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ 

ที่ไหน 

๓. บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่า เขาจักประพฤติสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์แก , เรา 

เพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา จะหาได้ในบุคคลนั้น 

แต่ที่ไหน 

๔. บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่า เขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์แก่บุคคล 
ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราแล้ว เพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหาได้ 
ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหน 

๕. บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่า เขาประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคล 
ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไม่มีการประพฤติเช่นนั้น จะหาได้ในบุคคล 
นั้นแต่ที่ไหน 

๖. บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่า เขาจักประพฤติสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์แก่บุคคล 

ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหาได้ในบุคคล 

นั้นแต่ที่ไหน 

๗. บรรเทาความอาฆาตด้วยคิดว่า เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ 

เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราแล้ว เพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหา 

ได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหน 

๘. บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่า เขาประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล 

ผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหา 

ได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหน 

๙. บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่า เขาจักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ 

เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหาได้ใน 

บุคคลนั้นแต่ที่ไหน 

[๓๕๓] สัตตาวาส๙อย่าง 

๑. ดูกร ผู้มี อายุทั้งหลาย มี สัตว์พวกหนึ่ง มี กายต่างกัน มี สัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์ 
เทวดาบางพวก วินิปาติกะบางพวกนี้สัตตาวาสข้อที่หนึ่ง ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 239 

๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่น 
พวกเทพผู้นับเนื่องในพวกพรหม ซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้สัตตาวาสข้อที่สอง ฯ 
๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกัน เช่นพวก 
เทพเหล่าอาภัสสระ นี้สัตตาวาสข้อที่สาม ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่น 
พวกเทพเหล่าสุภกิณหา นี้สัตตาวาสข้อที่สี่ ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งไม่มีสัญญา ไม , รู้สึกเสวยอารมณ์ เช่นพวก 
เทพเหล่าอสัญญีสัตว์ นี้สัตตาวาสข้อที่ห้า ฯ 

๖. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง 

เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา เข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการ 

ว่า อากาศที่สุดมิได้ ดังนี้ นี้สัตตาวาสซัอที่หก ฯ 

๗. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งเพราะล่วงซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการ 

ทั้งปวง แล้วเข้าถึงวิญญาณญจายตนะด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ นี้สัตตาวาสข้อที่เจ็ด ฯ 

๘. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งริญญานัญจายตนะโดยประการ 

ทั้งปวง แล้วเข้าถึงอากิญจัญญายตนะด้วยมนสิการว่า ไม่มีอะไรนี้สัตตาวาสข้อที่แปด ฯ 

๙. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งล่วงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง 

แล้วเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยมนสิการว่า นี่สงบนี่ประณีต นี้สัตตาวาสข้อที่เก้า ฯ 

[๓๕๔] อขณะอสมัยเพื่อพรหมจริยวาส ๙ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าเสด็จ อุบัติ ในโลก นี้ และ 
ธรรมที่พระองค์ทรงแสดง ก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความดับ ให้ถึงความตรัสรู้ 
เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศไว้ แต่บุคคลนี้เข้าถึงนรกเสีย นี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยเพื่อการอยู่ 
ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่หนึ่ง ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ 
ในโลก และธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความดับ ให้ถึง 
ความตรัสรู้เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศแต่บุคคลนี้เข้าถึงกำเนิดสัตว์ติรัจฉานเสีย นี้มิ 1 ใช่ 1 ขณะมิ 1 ใช่ 
สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สอง ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 240 

๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความดับ 
ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศไว้ แต่บุคคลนี้เข้าถึงวิสัยแห่งเปรตเสียนี้มิใช่ 
สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สาม ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ 

อุบัติในโลก และธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความดับ 

ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศไว้ แต่บุคคลนี้เข้าถึงอสุรกายเสียมิใช่ขณะมินี้มิใช่ขณะ 

ชิใช่สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สี่ ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ 

อุบัติในโลก และธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความดับ 

ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศไว้ บุคคลนี้เข้าถึงพวกเทพที่มีอายุยืนพวกใด 

พวกหนึ่งเสีย นี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ซ้อที่ห้า ฯ 

๖. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ 

อุบัติในโลก และธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความดับ 

ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศไว้ แต่บุคคลนี้เกิดเสียในปัจจันติมชนบท ใน 

จำพวกชนชาติมิลักขะผู้โง่เขลา ไร้คติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นี้มิใช่ขณะมิใช่สมัย 

เพื่อการอยู่พระพฤติพรหมจรรย์ข้อที่หก ฯ 

๗. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความดับ 
ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศไว้ และบุคคลนี้ก็เกิดในมัชฌิมชนบทแต่เขา 
เป็นคนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตว่าทานที่บุคคลให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผล ผลวิบากของกรรม 
ที่บุคคลทำดีหรือทำชั่วไม , มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี โอปปาติกะสัตว์ 
ไม่มีในโลก ไม่มีสมณพราหมณ์ ผู้ดำเนินไปดี ปฏิบัติชอบแล้ว กระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และ 
โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วยังผู้อื่นให้รู้ นี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติ 
พรหมจรรย์ข้อที่เจ็ด ฯ 

๘. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ 

อุบัติในโลก และธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความดับ 

ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศไว้ และบุคคลนี้ก็เกิดในมัชฌิมชนบทแต่เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 241 

คนโง , เซอะซะ เป็นคนใบ้ ไม่สามารถที่จะรู้อรรถแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตได้ นี้มิ'ใช่ 1 ใ)ณะมิ'ใช่ 
สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่แปด ฯ 

๙. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้เสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความดับ ให้ถึงความตรัสรู้ 
เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศไว้ ก็มิได้มีผู้ทรงแสดงไว้ และบุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบท เป็น 
คนมีปัญญาไม , เซอะซะ ไม่เป็นคนใบ้ สามารถที่จะรู้อรรถแห่งสุภาษิตและบุพภาษิตได้ นี้มิใช่ 
ขณะมิใช่สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ซัอที่เก้า ฯ 
[๓๕๕] อนุปุพพ'วิหาร ๙ อย่าง 

๑. ลูกร ผู้มี อายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ฯ 
๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่ง 
จิตใจในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและ 
สุขเกิดแต่สมาธิอยู่ ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติ มีสัมปชัญญะ 

เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ 

ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้ ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข 

เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดย 

ประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ 

ด้วยมนสิการว่า อากาศหาที่สุดมิได้ ดังนี้อยู่ ฯ 

๖. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวง แล้วเข้าถึงวิญญาณญจายตนะด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ 
ดัง นี้อยู่ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 242 

๗. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณญจายตนะ 

โดยประการทั้งปวง แล้วเข้าถึงอากิญจัญญายตนะด้วยมนสิการว่า ไม่มีอะไร ดังนี้อยู่ ฯ 

๘. ลูกรผู้มีอากุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงซึ่งอากิญจัญญายตนะโดย 

ประการทั้งปวง แล้วเข้าถึงณวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ ฯ 

๙. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งฒวสัญญานา 

สัญญายตนะโดยประการทั้งปวง แล้วเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ ฯ 

[๓๕๖] อนุปุพพนิโรธ ๙ อย่าง 

๑. กามสัญญาของท่านผู้เข้าปฐมฌานย่อมดับไป 

๒. วิตกวิจารของท่านผู้เข้าทุติยฌานย่อมดับไป 

๓. ปีติของท่านผู้เข้าตติยฌานย่อมดับไป 

๔. ลมอัสสาสะและปัสสาสะของท่านผู้เข้าจตุตถฌาน ย่อมดับไป 

๕. รูปสัญญาของท่านผู้เข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติ ย่อมดับไป 

๖. อากาสานัญจายตนสัญญาของท่านผู้เข้าวิญญาณ'ญจายตนสมาบัติย่อมดับไป 

๗. วิญญาณญจายตนสัญญาของท่านผู้เข้าอากิญจัญญายตนสมาบัติย่อมดับไป 

๘. อากิญจัญญายตนสัญญาของท่านผู้เข้าณวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติย่อม 

ดับไป 

๙. สัญญาและเวทนาของท่านผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธย่อมดับไป ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ 

ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเรา 

ทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนา ไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่ 

นานนั้น พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก , โลก 

เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 


จบ หมวด ๙ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 243 

หมวด ๑๐ 

[๓๕๗] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น 
เป็นพระอรหันตสันมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบมีอยู่ พวกเราทั้งหมดด้วยกัน 
พึงสังคายนา ไม , พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น พึงเป็น 
ไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก , โลก เพื่อประโยชน์ 
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เป็นไฉน ฯ 
นาถกรณธรรม ๑๐ อย่าง 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สำรวมระวังในพระปาติโมกข์ 
ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจรอยู่ มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ 
ในสิกขาบททั้งหลาย ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกข์ 
ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจรอยู่ มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน 
สิกขาบททั้งหลาย นี้เป็นนาถกรณธรรม ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้มีธรรม อันสดับแล้วมาก ทรงธรรม 

ที่ได้สดับแล้ว สะสมธรรมที่ได้สดับแล้ว ธรรมที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามใน 

ที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทังอรรถพร้อมทังพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สินเชิงเห็นปานนัน 

อันเธอได้สดับแล้วมากทรงไว้แล้ว คล่องปาก ตามเพ่งด้วยใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น 

ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีธรรมอันสดับแล้วมาก ทรงธรรมที่ได้สดับแล้ว 

สะสมธรรมที่ได้สดับแล้ว ธรรมที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุดประกาศ 

พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิงเห็นปานนั้น อันเธอได้สดับแล้ว 

มาก 

ทรงไว้แล้ว คล่องปาก ตามเพ่งด้วยใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม ฯ 

๓. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีเพื่อนดี 

ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมที่กระทำ 

ให้เป็นผวาง่าย เป็นผ้อดทน เป็นผ้รับอนศาสนึโดยเบื้องขวา ผมอายทั้งหลาย แม้ข้อที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 244 

ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมที่กระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทน เป็นผู้รับอนุศาสนึ 
โดยเบื้องขวา นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม ฯ 

๕. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านประกอบด้วย 

ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียะนั้นๆ สามารถทำสามารถขัดในกรณียกิจใหญ่ 

น้อยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนขยันไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยปัญญา 

เป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียะนั้นๆ สามารถทำ สามารถจัดในกรณียกิจใหญ่น้อย 

ของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย นั้ก็เป็นนาถกรณธรรม ฯ 

๖. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ใคร่ในธรรม เจรจาน่ารัก มีความ 

ปราโมทย์ยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนใคร่ในธรรมเจรจาน่ารัก มีความ 

ปราโมทย์ยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย นั้ก็เป็นนาถกรณธรรม ฯ 

๗. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาต 

เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก , คนไข้ตามมีตามได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ 

ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก , คนไข้ 

ตามมีตามได้ นั้ก็เป็นนาถกรณธรรม ฯ 

๘. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม 
เพื่อจะยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมอยู่ เป็นผู้มีเรี่ยวแรง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในธรรม 
ที่เป็นกุศล ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยัง 
กุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีเรี่ยวแรงมีความบากบั่นบั่นคง ไม่ทอดธุระในธรรมที่เป็นกุศล นั้ก็เป็น 
นาถกรณธรรม ฯ 

๙. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญา 
เครื่องรักษาตนอย่างยอดเยี่ยม แม้สิ่งที่ทำแล้วนาน แม้คำที่พูดแล้วนาน ก็นึกได้ระลึกได้ 
ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่าง 
ยอดเยี่ยม แม้สิ่งที่ทำแล้วนาน แม้คำที่พูดแล้วนาน ก็นึกได้ระลึกได้ นั้ก็เป็นนาถกรณธรรม ฯ 
๑๐. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา 
ที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ผู้มี 
อายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนมีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับ 
อันประเสริช ชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทกข์โดยชอบ นั้ก็เป็นนาถกรณธรรม ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 245 

[๓๕๘] กสิณายตนะ [แดนกสิณ] ๑๐ อย่าง 

๑. ผู้หนึ่งย่อมจำปฐวีกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณ 

ม เด 

๒. ผู้หนึ่งย่อมจำอาโปกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณ 

ม เด 

๓. ผู้หนึ่งย่อมจำเตโชกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณ 

ม เด 

๔. ผู้หนึ่งย่อมจำวาโยกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณ 

ม เด 

๕. ผู้หนึ่งย่อมจำนีลกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณ 
ม เด 

๖. ผู้หนึ่งย่อมจำปีตกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณ 
ม เด 

๗. ผู้หนึ่งย่อมจำโลหิตกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณ 
ม เด 

๘. ผู้หนึ่งย่อมจำโอทาตกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณหา 
ม เด 

๙. ผู้หนึ่งย่อมจำอากาสกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณ 

ม เด 

๑๐. ผู้หนึ่งย่อมจำวิญญาณกสิณได้ ทังเบืองบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับ 

หาประมาณมิได้ 

[๓๕๙]อกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่าง 

๑. ปาณาติบาต [การยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป] 

๒. อทินนาทาน [การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้] 

๓. กาเมสุมิจฉาจาร [การประพฤติผิดในกาม] 



พระ 

สุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 246 

๔. มุสาวาท 

[พูดเท็จ] 

๕. ปิสุฌาวาจา 

[พูดส่อเสียด] 

๖. ผรุสวาจา 

[พูดคำหยาบ] 

๗. สัมผัปปลาป 

[พูดเพ้อเจ้อ] 

๘. อภิชฌา 

[ความโลภอยากได้ของเขา] 

๙. พยาบาท 

[ความปองร้ายเขา] 

๑๐. มิจฉาทิฏฐิ 

[ความเห็นผิด] 

[๓๖๐] กุศลกรรมบถ ๑๐ อย่าง 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี 

[เจตนาเครื่องเว้น จากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตก 

ล่วงไป] 


๒. อทินนาทานา เวรมณี 

[เจตนาเครื่องเว้น จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้า 

ของมิได้ให้] 


๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี 

[เจตนาเครื่องเว้น จากการประพฤติผิดในกาม] 

๔. มุสาวาทา เวรมณี 

[เจตนาเครื่องเว้น จากการพูดเท็จ] 

๕. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี 

[เจตนาเครื่องเว้น จากการพูดส่อเสียด] 

๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี 

[เจตนาเครื่องเว้น จากการพูดคำหยาบ] 

๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี 

[เจตนาเครื่องเว้น จากการพูดเพ้อเจ้อ] 

๘. อนภิชฌา 

[ความไม , โลภอยากได้ของเขา] 

๙. อัพยาบาท 

[ความไม่ปองร้ายเขา] 

๑๐. สัมมาทิฏฐิ 

[ความเห็นชอบ] 

[๓๖๑] อริยวาส ๑๐ อย่าง 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

๑. เป็นผู้มีองค์ห้าอันละขาดแล้ว 

๒. เป็นผู้ประกอบด้วยองค์หก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 247 

๓. เป็นผู้มีอารักขาอย่างหนึ่ง 
๔. เป็นผู้มีที่พิงสี่ 

๕. เป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาเสียแล้ว 

๖. เป็นผู้มีการแสวงหาอันสละแล้ว'โดยชอบ 

๗. เป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัว 

๘. เป็นผู้มีกายสังขารสงบระงับ 

๙. เป็นผู้มีจิตพ้นวิเศษดีแล้ว 

๑๐. เป็น ผู้มี ปัญญาพ้นวิเศษ ดี แล้ว ฯ 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีองค์ห้าอันละขาดแล้ว ฯ 
ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีกามฉันทะอันละได้ขาดแล้ว 
มีความพยาบาทอันละได้ขาดแล้ว มีถีนมิทธะอันละได้ขาดแล้ว มิอุทธัจจกุกกุจจะอันละได้ 
ขาดแล้ว มีวิจิกิจฉาอันละได้ขาดแล้ว ผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีองค์ 
ห้าอันละได้ขาดแล้ว ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หก ฯ 
ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยนัยน์ตาแล้วเป็นผู้ไม , ดีใจ 
ไม่เสียใจ เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ พิงเสียงด้วยหูแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ 
เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม , เสียใจ เป็นผู้ 
วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เป็นผู้วางเฉย 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เป็นผู้วางเฉย 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เป็นผู้วางเฉย มีสดึ 
สัมปชัญญะอยู่ ผู้มีอายุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หก ฯ 
ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีอารักขาอย่างหนึ่ง ฯ 
ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบด้วยใจอันมีสติเป็นเครื่อง 
อารักขา ผู้มีอายุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีอารักขาอย่างหนึ่ง ฯ 
ดกรผมอายทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษจึงจะชื่อว , ามีที่พิงสี่ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 248 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่ง พิจารณา 
แล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่ง 
ผู้มีอายุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีที่พิงสี่ ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทา 
เสียแล้ว ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัจจะเฉพาะอย่างเป็นอันมากของสมณะและพราหมณ์เป็นอันมาก 
ย่อมเป็นของอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้เบาบรรเทาเสียแล้ว สละ คลาย ปล่อย ละ 
สละคืนเสียหมดสิ้นแล้ว ผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่าง 


อันบรรเทาเสียแล้ว ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละแล้วโดยชอบ ฯ 
ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีการแสวงหากามอันละได้ขาดแล้ว 


มีการแสวงหาภพอันละได้ขาดแล้ว มีการแสวงหาพรหมจรรย์อันสละคืนแล้ว ผู้มีอายุ 

ทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละแล้วโดยชอบ ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัว ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดำริในทางกามได้ขาดแล้ว 


เป็นผู้ละความดำริในทางพยาบาทได้ขาดแล้ว เป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนได้ขาดแล้ว ผู้มีอายุ 

ทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัว ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขารสงบระงับ ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข 


เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุณบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทสิ้ 

ผู้มีอายุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขารสงบระงับ ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีจิตพ้นวิเศษดีแล้ว ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีจิตพ้นแล้วจากราคะมีจิตพ้นแล้วจาก 


โทสะ มีจิตพ้นแล้วจากโมหะ ผู้มีอายุทั้งหลาย อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีจิตพ้นวิเศษดี 


แล้ว ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาพ้นวิเศษดีแล้ว ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 249 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดว่า ราคะอันเราละได้แล้ว 

ถอนรากขึ้นเสียได้แล้ว กระทำให้เป็นดุจต้นตาลอันไม่มีที่ตั้งแล้วทำให้เป็นของไม่มีแล้ว 

มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา โทสะอันเราละได้แล้วถอนรากขึ้นเสียได้แล้ว กระทำให้ 

เป็นดุจด้นตาลอันไม่มีที่ตั้งแล้ว ทำให้เป็นของไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา 

โมหะอันเราละได้แล้ว ถอนรากขึ้นเสียได้แล้ว กระทำให้เป็นดุจต้นตาลอันไม , มีที่ตั้งแล้ว ทำให้ 

เป็นของไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา ผู้มีอายุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า 

เป็นผู้มีปัญญาพ้นวิเศษดีแล้ว ฯ 

[๓๖๒] อเสกขธรรม ๑๐ อย่าง 

๑. ความเห็นชอบที่เป็นของพระอเสขะ 

๒. ความดำริชอบที่เป็นของพระอเสขะ 

๓. เจรจาชอบที่เป็นของพระอเสขะ 

๔. การงานชอบที่เป็นของพระอเสขะ 

๕. การเลี้ยงชีวิตชอบที่เป็นของพระอเสขะ 

๖. ความเพียรชอบที่เป็นของพระอเสขะ 

๗. ความระลึกชอบที่เป็นของพระอเสขะ 

๘. ความตั้งใจชอบที่เป็นของพระอเสขะ 

๙. ความรู้ชอบที่เป็นของพระอเสขะ 

๑๐. ความหลุดพ้นชอบที่เป็นของพระอเสขะ ฯ 

ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ 
ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า พระองค์นั้น ตรัสไว้ชอบแล้ว พวกเราทั้งหมด 
ด้วยกันพึงสังคายนา ไม , พึงแก่งแย่งกัน การที่พรหมจรรย์นี้ยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น พึงเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล 
เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 


จบ หมวด ๑๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 250 

[๓๖๓] ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแล้วตรัสกะท่านพระสารีบุตรว่า ดีละ 
ดีละ สารีบุตร ดูกรสารีบุตร เธอได้ภาษิตสังคีติปริยายแก , ภิกษุทั้งหลาย เป็นการดีแล้ว 
ดังนี้ท่านพระสารีบุตร ได้กล่าวสังคีติปริยายนี้แล้ว พระศาสดาทรงพอพระทัย และภิกษุ 
เหล่านั้นต่างดีใจ ชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรแล้ว ดังนี้แล ฯ 
จบ สังคีติสูตร ที่ ๑๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 251 


๑๑. ทสุตตรสูตร (๓๔) 


[๓๖๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูปประทับอยู่ 

ณ ส่งสระโบกขรณี ชื่อคัคครา เขตนครจมปา ณ ที่นั้น ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย 

แล้ว ภิกษุพวกนั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่า 

[๓๖๕] เราจักกล่าวธรรมอย่างสูงสิบหมวด สำหรับ 

เปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหมด เพื่อถึง 

พระนิพพาน เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ ฯ 

[๓๖๖] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่งมีอุปการะมาก ธรรมอย่างหนึ่งควรให้เจริญ 
ธรรมอย่างหนึ่งควรกำหนดรู้ ธรรมอย่างหนึ่งควรละ ธรรมอย่างหนึ่งเป็นไปในส่วนข้างเสื่อม 
ธรรมอย่างหนึ่งเป็นไปในส่วนข้างวิเศษ ธรรมอย่างหนึ่งแทงตลอดได้ยาก ธรรมอย่างหนึ่งควร 
ให้บังเกิดขึ้น ธรรมอย่างหนึ่งควรรู้ยิ่ง ธรรมอย่างหนึ่งควรท่าให้แจ้ง ฯ 
[๓๖๗] ธรรมอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมากเป็นไฉน คือความไม , ประมาทในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย นี้'ธรรมอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมาก ฯ 

[๓๖๘] ธรรมอย่างหนึ่งที่ควรให้เจริญเป็นไฉน คือกายคตาสติอันประกอบด้วยความ 
สำราญ นี้ธรรมอย่างหนึ่งที่ควรให้เจริญ ฯ 

[๓๖๙] ธรรมอย่างหนึ่งที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน คือผัสสะที่ยังมีอาสวะมีอุปาทาน 
นี้ธรรมอย่างหนึ่งที่ควรกำหนดรู้ ฯ 

[๓๗๐] ธรรมอย่างหนึ่งที่ควรละเป็นไฉน คืออัสมิมานะ นี้ธรรมอย่างหนึ่งที่ 
ควรละ ฯ 

[๓๗๑] ธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน คือการกระทำไว้ในใจ 
โดยไม , แยบคาย นี้ธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 252 

[๓๗๒] ธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปในส่วนข้างวิเศษเป็นไฉน คือการกระทำไว้ในใจ 
โดยแยบคาย นี้ธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปในส่วนข้างดี ฯ 
[๓๗๓] ธรรมอย่างหนึ่งที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน คือเจโตสมาธิเป็นอนันตริก 
นี้ธรรมอย่างหนึ่งที่แทงตลอดได้ยาก ฯ 

[๓๗๔] ธรรมอย่างหนึ่งที่ควรให้บังเกิดขึ้นเป็นไฉน คือญาณที่ไม่กำเริบนี้ธรรม 
อย่างหนึ่งที่ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 

[๓๗๕] ธรรมอย่างหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งเป็นไฉน คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีอาหารเป็นที่ตั้ง 
นี้ธรรมอย่างหนึ่งที่ควรรู้ยิ่ง ฯ 

[๓๗๖] ธรรมอย่างหนึ่งที่ควรทำให้แจ้งเป็นไฉน คือเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบ นี้ธรรม 
อย่างหนึ่งที่ควรทำให้แจ้ง ฯ 

ธรรมทั้งสิบดังพรรณนามานี้เป็นของจริง แท้ แน่นอน ไม่ผิดพลาดไม , เป็น 
อย่างอื่น อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ ฯ 

[๓๗๗] ธรรม ๒ อย่างมีอุปการะมาก ธรรม ๒ อย่างควรให้เจริญ ธรรม๒ อย่างควร 
กำหนดรู้ ธรรม ๒ อย่างควรละ ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ธรรม ๒ อย่างเป็นไป 
ในส่วนข้างวิเศษ ธรรม ๒ อย่างแทงตลอดได้ยากธรรม ๒ อย่างควรให้บังเกิดขึ้น ธรรม 
๒ อย่างควรรู้ยิ่ง ธรรม ๒ อย่างควรทำให้แจ้ง ฯ 

[๓๗๘] ธรรม ๒ อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน คือ สติ ๑ สัมปชัญญะ ๑ธรรม 
๒ อย่างเหล่านี้มีอุปการะมาก ฯ 

[๓๗๙] ธรรม ๒ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน คือ สมถะ ๑ ริปัสนา ๑ธรรม ๒ อย่าง 
เหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ 

[๓๘๐] ธรรม ๒ อย่างที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน คือ นาม ๑ รูป ๑ ธรรม๒ อย่าง 
เหล่านี้ควรกำหนดรู้ ฯ 

[๓๘๑] ธรรม ๒ อย่างที่ควรละเป็นไฉน คือ อวิชชา ๑ ภวตัณหา ๑ธรรม ๒ อย่าง 
เหล่านี้ควรละ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 253 

[๓๘๒] ธรรม ๒ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน คือ ความเป็นผู้ว่ายาก ๑ 

ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว ๑ ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ฯ 

[๓๘๓] ธรรม ๒ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างวิเศษเป็นไฉน คือความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ 

ความเป็นผู้มีมิตรดี ๑ ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ฯ 

[๓๘๔] ธรรม ๒ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน คือ สิ่งใดเป็นเหตุป้จขัยเพื่อ 

ความเศร้าหมองของเหล่าสัตว์ ๑ สิ่งใดเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิของเหล่าสัตว์ ๑ 

ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้แทงตลอดได้ยาก ฯ 

[๓๘๕] ธรรม ๒ อย่างที่ควรให้บังเกิดขึ้นเป็นไฉน คือ ญาณ ๒ ได้แก่ญาณใน 
ความสิ้นไป ๑ ญาณในความไม่บังเกิดขึ้น ๑ ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 
[๓๘๖] ธรรม ๒ อย่างที่ควรรู้ยิ่งเป็นไฉน คือ ธาตุ ๒ ได้แก่สังขตธาตุ ๑อสังขต 
ธาตุ ๑ ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง ฯ 

[๓๘๗] ธรรม ๒ อย่างที่ควรทำให้แจ้งเป็นไฉน คือ วิชชา ๑ วิมุตติ ๑ธรรม ๒ 
เหล่านี้ควรทำให้แจ้ง ฯ 

ธรรมทั้งยี่สิบดังพรรณนามานี้เป็นของจริง แท้ แน่นอน ไม่ผิดพลาดไม่เป็น 
อย่างอื่น อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ ฯ 

[๓๘๘] ธรรม ๓ อย่างมีอุปการะมาก ธรรม ๓ อย่างควรให้เจริญ ธรรม๓ อย่างควร 
กำหนดรู้ ธรรม ๓ อย่างควรละ ธรรม ๓ อย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อมธรรม ๓ อย่างเป็นไป 
ในส่วนข้างวิเศษ ธรรม ๓ อย่างแทงตลอดได้ยาก ธรรม๓ อย่างควรให้บังเกิดขึ้น ธรรม ๓ 
อย่างควรรู้ยิ่ง ธรรม ๓ อย่างควรทำให้แจ้ง ฯ 

[๓๘๙] ธรรม ๓ อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน คือ การคบหาสัตบุรุษ ๑การฟิงธรรม 
ของสัตบุรุษ ๑ การปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ๑ ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้มีอุปการะมาก ฯ 
[๓๙๐] ธรรม ๓ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน คือ สมาธิ ๓ ได้แก่สมาธิมีวิตกมีวิจาร ๑ 
สมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจาร ๑ สมาธิไม , มีวิตกไม , มีวิจาร ๑ ธรรม๓ อย่างเหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ 
[๓๙๑] ธรรม ๓ อย่างที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน คือ เวทนา ๓ ได้แก่สุขเวทนา ๑ 
ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้ควรกำหนดรู้ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 254 

[๓๙๒] ธรรม ๓ อย่างที่ควรละเป็นไฉน คือ ตัณหา ๓ ได้แก่กามตัณหา ๑ 

ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้ควรละ ฯ 

[๓๙๓] ธรรม ๓ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน คือ อกุศลมูล๓ ได้แก่ 

อกุศลมูลคือโลภะ ๑ อกุศลมูลคือโทสะ ๑ อกุศลมูลคือโมหะ ๑ ธรรม๓ อย่างเหล่านี้เป็นไป 

ในส่วนข้างเสื่อม ฯ 

[๓๙๔] ธรรม ๓ ที่เป็นไปในส่วนข้างวิเศษเป็นไฉน คือกุศลมูล ๓ อย่าง 

ได้แก่กุศลมูลคืออโลภะ ๑ กุศลมูลคืออโทสะ ๑ กุศลมูลคือ อโมหะ ๑ ธรรม๓ อย่าง 

เหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ฯ 

[๓๙๕] ธรรม ๓ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน คือธาตุเป็นที่ตั้งแห่งความสลัด 
ออก ๓ คือเนกขัมมะเป็นที่ส่ายถอนกาม ๑ อรูปเป็นที่ถ่ายถอนรูป ๑นิโรธเป็นที่ถ่ายถอนสิ่งที่ 
เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว อาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ ธรรม ๓ อย่าง 
เหล่านี้แทงตลอดได้ยาก ฯ 

[๓๙๖] ธรรม ๓ อย่างที่ควรให้บังเกิดขึ้นเป็นไฉน คือญาณ ๓ ได้แก่อตีตังสญาณ ๑ 
อนาคตังสญาณ ๑ ปัจจุปันนังสญาณ ๑ ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 
[๓๙๗] ธรรม ๓ อย่างที่ควรรู้ยิ่งเป็นไฉน คือธาตุ ๓ ได้แก่กามธาตุ ๑รูปธาตุ ๑ 
อรูปธาตุ ๑ ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง ฯ 

[๓๙๘] ธรรม ๓ อย่างที่ควรทำให้แจ้งเป็นไฉน คือวิชชา ๓ ได้แก่วิชชาคือความรู้ 
ระลึกถึงชาติหนหลังได้ ๑ (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) วิชชาคือความรู้ในการจุติและอุปบัติของ 
สัตว์ทั้งหลาย ๑ (จุตูปปาตญาณ) วิชชาคือความรู้ในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ๑ (อาสวัก 
ขยญาณ) ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้ควรทำให้แจ้ง ฯ 

ธรรมทั้ง ๓๐ ดังพรรณนามานี้เป็นของจริง แท้ แน่นอน ไม่ผิดพลาดไม่เป็น 
อย่างอื่น อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ ฯ 

[๓๙๙] ธรรม ๔ อย่างมีอุปการะมาก ธรรม ๔ อย่างควรเจริญ ธรรม๔ อย่างควร 
กำหนดรู้ ธรรม ๔ อย่างควรละ ธรรม ๔ อย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อมธรรม ๔ อย่างเป็นไปใน 
ส่วนข้างวิเศษ ธรรม ๔ อย่างแทงตลอดได้ยาก ธรรม ๔อย่างควรให้บังเกิดขึ้น ธรรม ๔ อย่าง 
ควรรู้ยิ่ง ธรรม ๔ อย่างควรกระทำให้แจ้ง ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 255 

[๔๐๐] ธรรม ๔ อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน คือจักร ๔ ได้แก่การอยู่ในประเทศ 
อันสมควร ๑ การคบสัตบุรุษ ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ ความเป็นผู้มีบุญกระทำไว้แล้วในปาง 
ก่อน ๑ ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้มีอุปการะมาก ฯ 

[๔๐๑] ธรรม ๔ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน คือสติปัฏฐาน ๔ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ พึงกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกเสียได้ ๑พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกเสียได้ ๑ พิจารณา 
เห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดความยินดีความยินร้าย 
ในโลกเสียได้ ๑พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ พึงกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกเสียได้ ๑ ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ 
[๔๐๒] ธรรม ๔ อย่างที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน คืออาหาร ๔ ได้แก่กวฬิงการาหาร 
ที่หยาบหรือละเอียด ๑ ผัสสาหาร ๑ มโนสัญเจตนาหาร ๑ วิญาณาหาร ๑ ธรรม ๔ อย่าง 
เหล่านี้ควรกำหนดรู้ ฯ 

[๔๐๓] ธรรม ๔ อย่างที่ควรละเป็นไฉน คือโอฆะ ๔ ได้แก่โอฆะคือกาม ๑ โอฆะ 
คือภพ ๑ โอฆะคือทิฐิ ๑ โอฆะคืออวิชชา ๑ ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้ควรละ ฯ 
[๔๐๔] ธรรม ๔ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน คือ โยคะ ๔ได้แก่โยคะ 
คือกาม โยคะคือภพ โยคะคือทิฐิ โยคะ คืออวิชชา ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วน 
ข้างเสื่อม ฯ 

[๔๐๕] ธรรม ๔ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างวิเศษเป็นไฉน คือความพราก๔ ได้แก่ 
ความพรากจากกาม ๑ ความพรากจากภพ ๑ ความพรากจากทิฐิ ๑ ความพรากจากอวิชชา ๑ 
ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างวิเศษ ฯ 

[๔๐๖] ธรรม ๔ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน คือสมาธิ ๔ ได้แก่ สมาธิเป็นไป 
ในส่วนข้างเสื่อม ๑ สมาธิเป็นไปในส่วนข้างทรงอยู่ ๑ สมาธิเป็นไปในส่วนข้างวิเศษ ๑ 
สมาธิเป็นไปในส่วนข้างแทงตลอด ๑ ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้รู้'ใด้ยาก ฯ 
[๔๐๗] ธรรม ๔ อย่างที่ควรให้บังเกิดขึ้นเป็นไฉน คือญาณ ๔ ได้แก่ ญาณในธรรม ๑ 
ญาณในความคล้อยตาม ๑ ญาณในความกำหนด ๑ ญาณในสมมติ ๑ ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้ 
ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 256 

[๔๐๘] ธรรม ๔ อย่างที่ควรรู้ยิ่งเป็นไฉน คือ อริยสัจ ๔ ได้แก่ทุกขอริยสัจ ๑ 

ทุกขสมุทัยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทาอริยสัจ ๑ ธรรม ๔ อย่าง 

เหล่านี้ควรรู้ยิ่ง ฯ 

[๔๐๙] ธรรม ๔ อย่างที่ควรทำให้แจ้งเป็นไฉน คือสามัญผล ๔ ได้แก่ โสดาปัตติผล ๑ 
สกทาคามิผล ๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตตผล ๑ ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้ควรกระทำให้แจ้ง ฯ 
ธรรมทั้งสี่สิบดังพรรณนามานี้เป็นของจริง แท้ แน่นอน ไม่เป็นอย่างอื่น ไม่ผิดพลาด 
อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ ฯ 

[๔๑๐] ธรรม ๕ อย่างมีอุปการะมาก ธรรม ๕ อย่างควรให้เจริญ ธรรม๕ อย่างควร 
กำหนดให้รู้ ธรรม ๕ อย่างควรละ ธรรม ๕ อย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ธรรม ๕ อย่างเป็น 
ไปในส่วนข้างวิเศษ ธรรม ๕ อย่างแทงตลอดได้ยากธรรม ๕ อย่างควรให้บังเกิดขึ้น ธรรม 
๕ อย่างควรรู้ยิ่ง ธรรม ๕ อย่างควรทำให้แจ้ง ฯ 

[๔๑๑] ธรรม ๕ อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน คือองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร ๕ คือ 
ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต 
ว่า แท้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึง 
พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแก ไม , มีผู้อื่น 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม ๑ 
เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยไฟธาตุมีผลสมํ่าเสมอ ไม , เย็นนักไม , ร้อนนัก 
พอปานกลาง ควรแก่การตั้ง ความเพียร ๑ เป็นผู้ไม , โล้อวด ไม่มีมายากระทำตนให้แจ้งตาม 
เป็นจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจรรย์ผู้เป็นริญญ ๑เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละ 
อกุศลธรรม เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระใน 
กุศลธรรม ๑ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา อันเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะ เป็น 
ไปเพื่อความแทงตลอดอันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์ โดยชอบ ๑ ธรรม ๕ อย่างเหล่านี้มีอุปการะ 
มาก ฯ 

[๔๑๒] ธรรม ๕ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน คือสัมมาสมาธิ อันประกอบด้วยองค์ ๕ 
ได้แก่ปีติแผ่ไป ๑ สุขแผ่ไป ๑ การกำหนดใจผู้อื่นแผ่ไป ๑แสงสว่างแผ่ไป ๑ นิมิตเป็นเครื่อง 
พิจารณา ๑ ธรรม ๕ อย่างเหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ 

[๔๑๓] ธรรม ๕ อย่างที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน คืออุปาทานขันธ์ ๕ ได้แก่อุปาทาน 

ขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือเวทนา อุปาทานขันธ์คือสัญญา อุปาทานขันธ์คือสังขาร อุปาทาน 

ขันธ์คือวิญญาณ ธรรม ๕ อย่างเหล่านี้ควรกำหนดรู้ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 257 

[๔๑๔] ธรรม ๕ อย่างที่ควรละเป็นไฉน คือนิวรณ์ ๕ ได้แก่กามฉันทนิวรณ์ ๑ 
พยาปาทนิวรณ์ ๑ ถีนมิทธนิวรณ์ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ๑ วิจิกิจฉานิวรณ์ ๑ ธรรม ๕ อย่าง 
เหล่านี้ควรละ ฯ 

[๔๑๕] ธรรม ๕ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน คือเจโตขีลธรรม ๕ ดูกร 
ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมเคลือบแคลง สงสัย ไม่น้อมใจไปไม , เลื่อมใสใน 
พระศาสดา จิตของภิกษุนั้นย่อมไม , น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ 
เพียรไม่ขาดสาย เพื่อความตั้งมั่น ภิกษุใดย่อมเคลือบแคลง สงสัย ไม , น้อมไป ไม , เลื่อมใสใน 
พระศาสดา จิตของภิกษุนั้นย่อมไม , น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ 
เพียรไม่ขาดสาย เพื่อความตั้งมั่น จิตของภิกษุใดย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ 
ประกอบเนืองๆเพื่อความเพียรไม่ขาดสาย เพื่อความตั้งมั่น อันนี้เป็นเจโตขีลธรรมข้อที่หนึ่ง ฯ 
อีกข้อหนึ่ง ภิกษุย่อมเคลือบแคลง สงสัย ไม่น้อมใจไป ไม่เลื่อมใสในพระธรรม ... 

ในพระสงฆ์...ในความศึกษา ...ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้โกรธ มีใจไม่แช่มชื่น ขัดใจ มีใจกระด้าง ในเพื่อนพรหมจรรย์ 
ภิกษุใดเป็นผู้โกรธ มีใจไม่แช่มชื่น ขัดใจ มีใจกระด้าง ในเพื่อนพรหมจรรย์ชิตของภิกษุนั้น 
ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความเพียรไม่ขาดสาย เพื่อความ 
ตังมั่น จิตของภิกษุใดย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความไม่ 
ขาดสาย เพื่อความตั้งมั่นอันนี้เป็นเจโตขีลธรรมข้อที่ ๕ ธรรม ๕ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วน 
ข้างเสื่อม ฯ 

[๔๑๖] ธรรม ๕ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างวิเศษเป็นไฉน คืออินทรีย์ ๕ ได้แก่อินทรีย์ 
คือศรัทธา ๑ อินทรีย์คือวิริยะ ๑ อินทรีย์ คือสติ ๑ อินทรีย์คือสมาธิ ๑ อินทรีย์คือปัญญา ๑ 
ธรรม ๕ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ฯ 

[๔๑๗] ธรรม ๕ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน คือธาตุเป็นที่ตั้งแห่งความถ่าย 
ถอน ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ กระทำไว้ในใจซึ่งกามทั้งหลาย จิต 
ย่อมไม , แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ ไม่น้อมไปในกามทั้งหลาย แต่เมื่อเธอกระทำไว้ในใจ 
ซึ่งเนกขัมมะ ชิตย่อมแล่นไป เลื่อมใส ตั้งอยู่น้อมไปในเนกขัมมะ ชิตของเธอดำเนินไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 258 

ดีแล้ว อบรมดีแล้ว ออกไปดีแล้วพ้นดีแล้ว พรากแล้วจากกามทั้งหลาย อาสวะเหล่าใด 
บังเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัย มีความทุกข์และความเร่าร้อน เธอพ้นแล้วจากอาสวะเหล่านั้น 
ไม , ต้องเสวยเวทนานั้น อันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นที่ส่ายถอนกามทั้งหลาย ฯ 
อีกข้อหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทำไว้ในใจซึ่งความพยาบาท จิตย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส 
ไม่ตั้งอยู่ ไม่น้อมไปในความพยาบาท แต่เมื่อเธอกระทำไว้ในใจซึ่งความไม่พยาบาท จิตย่อม 
แล่นไป เลื่อมใสตั้งอยู่ น้อมไปในความไม , พยาบาทชิตของเธอดำเนินไปดีแล้ว อบรม 
ดีแล้ว ออกไปดีแล้ว พรากแล้วจากความพยาบาทอาสวะเหล่าใดบังเกิดขึ้น เพราะความพยา 
บาทเป็นปัจจัย มีความทุกข์และความเร่าร้อน เธอพ้นจากอาสวะเหล่านั้น ไม่ต้องเสวยเวทนา 
นั้น อันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นที่ถ่ายถอนความพยาบาท ฯ 
อีกข้อหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทำไว้ในใจซึ่งความเบียดเบียน จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส 
ไม่ตั้งอยู่ ไม่น้อมไปในความเบียดเบียน แต่เมื่อเธอกระทำไว้ในใจซึ่งความไม่เบียดเบียน จิต 
ย่อมแล่นไป เลื่อมใส ตั้งอยู่ น้อมไปในความไม่เบียดเบียน จิตของเธอดำเนินไปดีแล้ว 
อบรมดีแล้ว ออกไปดีแล้ว พ้นดีแล้วพรากแล้วจากความเบียดเบียน อาสวะเหล่าใดบังเกิด 
ขึ้น เพราะความเบียดเบียนเป็นปัจจัย มีความทุกข์และความเร่าร้อน เธอพ้นแล้วจากอาสวะ 
เหล่านั้น ไม่ต้องเสวยเวทนานั้น อันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นที่ถ่ายถอนความเบียดเบียน ฯ 
อีกข้อหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทำไว้ในใจซึ่งรูปทั้งหลาย ชิตย่อมไม , แล่นไปไม่เลื่อมใส 
ไม่ตั้งอยู่ ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลาย แต่เมื่อเธอกระทำไว้ในใจซึ่งอรูป จิตย่อมแล่นไป เลื่อมใส 
ตั้งอยู่ น้อมไปในอรูป จิตของเธอดำเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ออกไปดีแล้ว พ้นดีแล้ว 
พรากแล้วจากรูปทั้งหลาย อาสวะเหล่าใดบังเกิดขึ้น เพราะรูปเป็นปัจจัย มีความทุกข์และความ 
เร่าร้อน เธอพ้นแล้วจากอาสวะเหล่านั้น ไม่ต้องเสวยเวทนานั้น อันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
เป็นที่ถ่ายถอนรูปทั้งหลาย ฯ 

อีกข้อหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทำไว้ในใจซึ่งกายของตน จิตย่อมไม , แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ 

ตั้งอยู่ ไม่น้อมไปในกายของตน แต่เมื่อเธอกระทำไว้ในใจซึ่งความดบกายของตน จิตย่อมแล่นไป 

เลื่อมใส ตั้งอยู่ น้อมไปในความดับกายของตน จิตของเธอดำเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว 

ออกไปดีแล้ว พ้นดีแล้วพรากแล้วจากกายของตน อาสวะเหล่าใดบังเกิดขึ้นเพราะกายของตน 

เป็นปัจจัย มีความทุกข์และความเร่าร้อน เธอพ้นแล้วจากอาสวะเหล่านั้น ไม , ต้องเสวยเวทนานั้น 

อันนี้พระผ้มีพระภาคตรัสว่า เป็นที่ถ่ายถอนกายของตน ธรรม ๕ อย่างเหล่านี้รัได้ยาก ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 259 

[๔๑๘] ธรรม ๕ อย่างที่ควรให้บังเกิดขึ้นเป็นไฉน คือสัมมาสมาธิประกอบด้วย 
ญาณ ๕ ได้แก่ญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากต่อไป ๑ 
ญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้เป็นอริยะไม่มีอามิส ๑ญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธิ 
นี้อันบุรุษผู้ไม่ตํ่าช้าเสพแล้ว ๑ ญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้สงบ ประณีต มีปฏิปัส 
สัทธิอันได้แล้ว ถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้น และมิใช่ข่มขี่ห้ามด้วยจิตเป็นสสังขาร ญาณ 
บังเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า ก็เรานั้น มีสติ เข้าสมาธินี้และมีสติ ออกจากสมาธินี้๑ ธรรม ๕ 
อย่างเหล่านี้ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 

[๔๑๙] ธรรม ๕ อย่างที่ควรรู้ยิ่งเป็นไฉน คือวิมุตตายตนะ ๕ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย 

พระศาสดาหรือสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะแห่งครูรูปใดรูปหนึ่ง แสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรม 

วินัยนี้ภิกษุย่อมรู้อรรถทั่วถึง รู้ธรรมทั่วถึงในธรรมนั้นตามที่ท่านแสดง เมื่อเธอรู้อรรถทั่วถึง 

รู้ธรรมทั่วถึง ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจกอปรด้วยปีติ กายย่อมสงบ 

กายสงบย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมื่น นี้เป็นวิมุตตายตนะข้อที่หนึ่ง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะแห่งครูรูปใดรูปหนึ่ง มิได้แสดง 

ธรรมแก , ภิกษุเลย แต่ว่าภิกษุอื่นแสดงธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร เธอย่อมรู้ 

อรรถทั่วถึง รู้ธรรมทั่วถึงในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาแก , ผู้อื่นโดย 

พิสดาร เมื่อเธอรู้อรรถทั่วถึง รู้ธรรมทั่วถึง ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกิด 

เมื่อมีใจกอปรด้วยปีติกายย่อมสงบ กายสงบย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมื่น นี้เป็น 

วิมุตตายตนะข้อที่สอง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะแห่งครูรูปใดรูปหนึ่ง มิได้แสดง 
ธรรมแก่ภิกษุเลย ภิกษุอื่นก็มิได้แสดงธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาแก , ผู้อื่นโดยพิสดาร แต่ว่า 
กระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมรู้อรรถทั่วถึง รู้ธรรมทั่วถึงใน 
ธรรมนั้น ตามที่ภิกษุกระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอรู้อรรถ 
ทั่วถึง รู้ธรรมทั่วถึง ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจกอปรด้วยปีติ 
กายย่อมสงบ กายสงบย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุขชิตย่อมตั้งมื่น นี้เป็นวิมุตตายตนะข้อที่สาม ฯ 
อีกข้อหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะแห่งครูรูปใดรูปหนึ่ง มิได้แสดง 
ธรรมแก , ภิกษุเลย ภิกษุอื่นก็มิได้แสดงธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาแก , ผู้อื่นโดยพิสดาร และมิได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 260 

กระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาโดยพิสดาร แต่ว่าเธอตรึกตามตรองตาม เพ่งตาม 
ซึ่งธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาด้วยจิต เพ่งตามด้วยใจ เธอย่อมรู้อรรถทั่วถึง รู้ธรรมทั่วถึงใน 
ธรรมนั้น ตามที่เธอตรึกตาม ตรองตาม ซึ่งธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาด้วยชิต เพ่งตามด้วยใจ 
เมื่อเธอรู้อรรถทั่วถึง รู้ธรรมทั่วถึง ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจ 
กอปรด้วยปีติ กายย่อมสงบ กายสงบย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น นี้เป็นวิมุต 
ตายตนะข้อที่สี่ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะแห่งครูรูปใดรูปหนึ่ง มิได้แสดง 
ธรรมแก , ภิกษุเลย ภิกษุอื่นก็มิได้แสดงธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาแก , ผู้อื่นโดยพิสดาร และมิได้ 
กระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้พิงได้เรียนมาโดยพิสดาร และเธอมิได้ตรึกตาม ตรองตาม ซึ่ง 
ธรรมที่ได้พิงได้เรียนมาด้วยจิต มิได้เพ่งตามด้วยใจ แต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ภิกษุนั้น 
เรียนดีแล้ว กระทำไว้ในใจดีแล้ว ทรงไว้ดีแล้ว แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา เธอย่อมรู้อรรถ 
ทั่วถึงรู้ธรรมทั่วถึงในธรรมนั้น โดยประการที่สมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เธอเรียนดีแล้ว 
กระทำไว้ในใจดีแล้ว ทรงไว้ดีแล้ว แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา เมื่อเธอรู้อรรถทั่วถึง รู้ธรรม 
ทั่วถึง ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจกอปรด้วยปีติ กายย่อมสงบ 
กายสงบย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น นี้เป็นวิมุตตายตนะซ้อที่ห้า ธรรม ๕ อย่าง 
เหล่านี้ควรรู้ยิ่ง ฯ 

[๔๒๐] ธรรม ๕ อย่างที่ควรทำให้แจ้งเป็นไฉน คือธรรมขันธ์ ๕ ได้แก่ สีลขันธ์ ๑ 
สมาธิขันธ์ ๑ ปัญญาขันธ์ ๑ วิมุตติขันธ์ ๑ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ๑ธรรม ๕ อย่างเหล่านี้ 
ควรทำให้แจ้ง ฯ 

ธรรมทั้ง ๕๐ อย่างดังพรรณนามานี้เป็นของจริง แท้ แน่นอนไม่ผิดพลาด ไม่เป็น 
อย่างอื่น อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ ฯ 

[๔๒๑] ธรรม ๖ อย่างมีอุปการะมาก ธรรม ๖ อย่างควรให้เจริญ ธรรม ๖ อย่างควร 
กำหนดรู้ ธรรม ๖ อย่างควรละ ธรรม ๖ อย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อมธรรม ๖ อย่างเป็นไป 
ในส่วนข้างเจริญ ธรรม ๖ อย่างแทงตลอดได้ยาก ธรรม ๖ อย่างควรให้บังเกิดขึ้น ธรรม ๖ อย่าง 
ควรรู้ยิ่ง ธรรม ๖ อย่างควรทำให้แจ้ง ฯ 

[๔๒๒] ธรรม ๖ อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน ได้แก่สาราณียธรรม ๖ คือ ดูกร 

ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหม 

จรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม กระทำให้เป็นที่รัก ให้เป็นที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 261 

เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรม ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม ... ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม ... ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุย่อมแบ่งปันลาภอันประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดยที่สุด 

แม้มาตรว่าอาหารอันนับเนื่องในบาตร คือเฉลี่ยกันบริโภคกับเพื่อนพรหมจรรย์ ผู้มีศีลทั้งหลาย 

แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม ... ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
ในศีลอันไม่ขาด ไม , ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทย อันวิญญชนสรรเสริญแล้ว อันตัณหาและ 
ทิฐิ ไม่แตะต้องแล้ว เป็นไปเพื่อสมาธิแม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม -.. ฯ 
อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีทิฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและ 
ลับหลัง ในทิฐิอันประเสริฐ นำออกจากทุกข์ นำผู้ปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข์ โดยชอบ 
แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม กระทำให้เป็นที่รัก ให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน 
เพื่อความไม , วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๖ 
อย่างเหล่านี้มีอุปการะมาก ฯ 

[๔๒๓] ธรรม ๖ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน คืออนุสติฐานะ ๖ ได้แก่ระลึกถึงคุณ 

พระพุทธเจ้า ๑ ระลึกถึงคุณพระธรรม ๑ ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ ๑ ระลึกถึงศีล ๑ ระลึกถึงทาน 

ที่ตนบริจาค ๑ ระลึกถึงคุณที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา ๑ ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ 

[๔๒๔] ธรรม ๖ อย่างที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน คืออายตนะ ภายใน ๖ ได้แก่ 

อายตนะคือตา ๑ อายตนะคือหู ๑ อายตนะคือจมูก ๑ อายตนะคือลิ้น ๑ อายตนะคือกาย ๑ 

อายตนะคือใจ ๑ ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ควรกำหนดรู้ ฯ 

[๔๒๕] ธรรม ๖ อย่างที่ควรละเป็นไฉน คือตัณหา ๖ หมู , ได้แก่ตัณหาในรูป ๑ 

ตัณหาในเสียง ๑ ตัณหาในกลิ่น ๑ ตัณหาในรส ๑ ตัณหาในโผฏฐัพพะ ๑ ตัณหาในธรรม ๑ 

ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ควรละ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 262 

[๔๒๖] ธรรม ๖ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน คือความไม่เคารพ ๖ 
ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม , มีความเคารพ ไม่เชื่อพึงในพระศาสดา ๑ ใน 
พระธรรม ๑ ในพระสงฆ์ ๑ ในความศึกษา ๑ ในความไม่ประมาท ๑ ในปฏิสันถาร ๑ ธรรม 
๖ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ฯ 

[๔๒๗] ธรรม ๖ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเจริญเป็นไฉน คือความเคารพ ๖ ดูกร 
ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีความเคารพเชื่อพึงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ 
ในพระสงฆ์ ๑ ในความศึกษา ๑ ในความไม่ประมาท ๑ ในความปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๖ อย่าง 
เหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ฯ 

[๔๒๘] ธรรม ๖ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน คือธาตุเป็นที่ตั้งแห่งความสลัด 
ออก คอ 

๑. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ก็เมตตาเจโต 

วิมุตติเราให้เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระท้าให้เป็นดังยาน กระทำให้เป็นดุจที่ตั้ง คล่องแคล , ว 

แล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว และเมื่อเป็นเช่นนั้นพยาบาทยังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ 

ภิกษุนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้พูดอย่างนี้ท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่าได้ 

กล่าวตู , พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม , พึงตรัสอย่างนี้ 

ข้อนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาส คำที่ว่า เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ ภิกษุให้เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว 

กระทำให้เป็นดังยาน กระทำให้เป็นดุจที่ตั้ง คล่องแคลำแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว และ 

เมื่อเป็นเช่นนั้น พยาบาทจักครอบงำจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู่ ดังนี้นั้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ ดูกร 

ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะว่าเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นที่สลัดออกจากพยาบาท ฯ 

๒. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ก็กรุณาเจโต 

วิมุตติอันเราให้เจริญแล้ว -.. ปรารภดีแล้วและเมื่อเป็นเช่นนั้น วิหิงสายังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ 

ภิกษุนั้นพึงถูกกล่าวว่าอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้พูดอย่างนี้ท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู , 

พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้ 

มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสคำที่ว่า เมื่อกรุณาเจโตวิมุตติภิกษุให้เจริญแล้ว -.. ปรารภดีแล้ว และเมื่อ 

เป็นเช่นนั้น วิหิงสาชักครอบงำจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู่ ดังนี้นั้น มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ผู้มีอายุ 

ทั้งหลาย เพราะว่ากรณาเจโตริมตตินี้เป็นที่สลัดออกจากวิหิงสา ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 263 

๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ก็มุทิตาเจโตวิมุตติ 
เราให้เจริญแล้ว .-. ปรารภดีแล้ว และเมื่อเป็นเช่นนั้น อรดึยังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ ภิกษุนั้นพึง 
ถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้พูดอย่างนี้ท่านผู้มีอายุ อย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวดู , พระผู้มี 
พระภาค การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม , พึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้มิ 1 ใช่ฐานะ 
มิใช่โอกาสคำที่ว่า เมื่อมุทิตาเจโตวิมุตติภิกษุให้เจริญแล้ว -.. ปรารภดีแล้ว และเมื่อเป็นเช่นนั้น 
อรติย่อมครอบงำจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู่ดังนี้นั้น มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะ 
ว่ามุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นที่สลัดออกจากอรติ ฯ 

๔. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าว กล่าวอย่างนี้ว่า ก็อุเบกขาเจโต 
วิมุตติเราให้เจริญแล้ว -.. ปรารภดีแล้ว และเมื่อเป็นเช่นนั้นราคะย่อมครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ ภิกษุ 
นั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้พูดอย่างนี้ท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู , 

พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม , พึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้ 

มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คำที่ว่า เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุตติ ภิกษุให้เจริญแล้ว .-. ปรารภดีแล้ว และเมื่อ 

เป็นเช่นนั้น ราคะยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู่ ดังนี้นั้น มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ผู้มีอายุ 

ทั้งหลายเพราะว่าอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นที่สลัดออกจากราคะ ฯ 

๕. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเจโตวิมุตติอันหา 

นิมิตมิได้เราให้เจริญแล้ว .-. ปรารภดีแล้ว และเมื่อเป็นเช่นนั้นวิญญาณของเราย่อมไปตามนิมิต 

ภิกษุนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าพูดอย่างนี้ท่านผู้มีอายุ อย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่ 

พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม , พึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้ 

มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คำที่ว่า เมื่อเจโตวิมุตติอันหานิมิตมิได้ ภิกษุให้เจริญแล้ว .-. ปรารภดีแล้ว 

และเมื่อเป็นเช่นนั้น วิญญาณของภิกษุนั้น จักไปตามนิมิต ดังนี้นั้น มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ดูกร 

ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะว่าเจโตวิมุตติอันหานิมิตมิได้นี้เป็นที่สลัดออกจากนิมิตทั้งปวง ฯ 

๖. ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อการถือว่า 

เรามีอยู่ ดังนี้ของเราหมดไปแล้ว เราก็มิได้พิจารณาเห็นว่าเรานี้มีอยู่ และเมื่อเป็นเช่นนั้น 

ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยยังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ ภิกษุนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่า 

ท่านอย่าพูดอย่างนี้ท่านผู้มีอายุ อย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู , 

พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม , พึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้มิ 1 ใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คำที่ว่า 
เมื่อการยึดลือว่าเรามีอย่ดังนี้หมดไปแล้ว และเมื่อเขามิได้พิจารณาเห็นว่าเรานี้มีอย่ และเมื่อเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 264 

เช่นนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย จักครอบงำจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู่ดังนี้นั้น มิใช่ 
ฐานะที่จะมีได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะว่าความถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะนี้เป็นที่สลัดออกจาก 
ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้แทงตลอดได้ยาก ฯ 
[๔๒๙] ธรรม ๖ อย่างที่ควรให้บังเกิดขึ้นเป็นไฉน คือธรรมเป็นเครื่องอยู่เนืองๆ 
๖ อย่าง ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ 
เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ ๑ ฟ้งเสียงด้วยหูแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เป็นผู้วางเฉย 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ ๑ สูดกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจ เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะ 
อยู่ ๑ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่๑ 
รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ ๑ ธรรม ๖ อย่าง 
เหล่านี้ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 

[๔๓๐] ธรรม ๖ อย่างที่ควรรู้ยิ่งเป็นไฉน คืออนุตตริยะ ๖ ได้แก่หัสสนานุตตริยะ ๑ 
สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ ปริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑ 
ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง ฯ 

[๔๓๑] ธรรม ๖ อย่างที่ควรทำให้แจ้งเป็นไฉน คืออภิญญา ๖ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
ย่อมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ 
ปรากฏก็ได้ ทำให้หายก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำ 
ลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในนี้าก็ได้เดินบนนำไม , แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ 
ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิล , วงโสตของมนุษย์ ๑เธอย่อมรู้กำหนดรู้ใจ 
ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจ คือจิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะ ก็รู้'ว่าจิต 
ปราศจากราคะ ชิตมีโทสะ ก็รู้'ว่าจิตมี'โทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ 
จิตมีโมหะ ก็รู้'ว่า จิตมีโมหะหรือชิตปราศจากโมหะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ ชิตหดหู่ก็รู้'ว่าจิต 
หดหู่ จิตฟ้ง 1 ซ่านก็รู้'ว่าจิตฟ้ง 1 ซ่าน ชิตเป็นมหรคต ก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต หรือจิตไม่เป็นมหรคต 
ก็รู้ว่าชิตไม่เป็นมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้'ว่าจิตมี'จิตอื่นยิ่งกว่า หรือชิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 
ก็ร้ว่าชิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็ร้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็ร้'ว่าจิต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 265 

ไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็!ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้น ก็!ว่าจิตไม , หลุดพ้น ๑ เธอ 
ย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง 
ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง 
พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้าง 
ตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้น มีผิว 
พรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุข เสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติ 
จากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้นแบ้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุข เสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ๑ เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต 
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ ย่อม 
!ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
ติเตียนพระอริยะเจ้า เป็นมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหน้า แต่ตาย 
เพราะกายแตก เขาเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต 
วจีสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะเจ้า เป็นสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฐิ 
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้ เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติ 
กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , 

ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อม!ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้๑ เธอท่าให้แจ้ง 

เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่ง 

เองในปัจจุบันเทียวเข้าถึงอยู่ ๑ ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ควรท่าให้แจ้ง ฯ 

ธรรมทั้ง ๖๐ ดังพรรณนามานี้ เป็นของจริง แท้ แน่นอน ไม , ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่น 

อันพระตถาคตตรัส!แล้วโดยชอบ ฯ 

[๔๓๒] ธรรม ๗ อย่างมีอุปการะมาก ธรรม ๗ อย่างควรให้เจริญ ธรรม ๗ อย่างควร 
กำหนด! ธรรม ๗ อย่างควรละ ธรรม ๗ อย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ธรรม ๗ อย่างเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 266 

ไปในส่วนข้างเจริญ ธรรม ๗ อย่างแทงตลอดได้ยาก ธรรม ๗ อย่างควรให้บังเกิดขึ้น ธรรม 
๗ อย่างควรรู้ยิ่ง ธรรม ๗ อย่างควรทำให้แจ้ง ฯ 
[๔๓๓] ธรรม ๗ อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน ฯ 

ได้แก่อริยทรัพย์ ๗ คือ ทรัพย์คือศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะจาคะ ปญญา 

ธรรม ๗ อย่างเหล่านี้มีอุปการะมาก ฯ 

[๔๓๔] ธรรม ๗ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน ฯ 

ได้แก่'โพชฌงค์ ๗ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยส้มโพชฌงค์ปีติสัม 
โพชฌงค์ปัสสั1ทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ธรรม๗อย่าง 
เหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ 

[๔๓๕] ธรรม ๗ อย่างที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน ฯ 

ได้แก่วิญญาณฐิติ ๗ คือ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน 

เช่นพวกมนุษย์ พวกเทพบางหมู , พวกเปรตบางหมู , นี้วิญญาณฐิติข้อที่หนึ่ง ฯ 

มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่นพวกเทพผู้นับเนื่องในพวก 

พรหม ซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้วิญญาณฐิติข้อที่สอง ฯ 

มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาต่างกัน เช่นพวกเทพเหล่า อาภัสสระ 

นี้วิญญาณฐิติข้อที่สาม ฯ 

มีสัตว์พวกหนึ่ง มีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่นพวกเทพเหล่าสุภกิณหะ 
นี้ว่ญญาณฐิติ 1 ข้อที่สี่ ฯ 

มีสัตว์พวกหนึ่ง เข้าถึงอากาสานัญจายตนะ ด้วยมนสิการว่า อากาศหาที่สุดมิได้ เพราะ 

ล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญา 

นี้วิญญาณฐิติข้อที่ห้า ฯ 

สัตว์เหล่าหนึ่ง เข้าถึงชั้นวิญญาณญจายตนะ ด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ 
เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้วิญญาณฐิติข้อที่หก ฯ 
สัตว์เหล่าหนึ่ง เข้าถึงชั้นอากิญจัญญายตนะด้วยมนสิการว่า ไม่มีอะไรเพราะล่วงวิญญา 
ณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้วิญญาณฐิติข้อที่เจ็ด ฯ 
ธรรม ๗ อย่างเหล่านี้ ควรกำหนดรู้ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 267 

[๔๓๖] ธรรม ๗ อย่างที่ควรละเป็นไฉน ฯ 

ได้แก่อนุสัย ๗ คือ อนุสัยคือกามราคะ ปฏิฆะ ทิฐิ วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ 

อวิชชา ธรรม ๗ อย่างเหล่านี้ควรละ ฯ 

[๔๓๗] ธรรม ๗ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน ฯ 

ได้แก่อสัทธรรม ๗ คือ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีสัทธา 

ไม่มีหิริ ไม่มีโอตัปปะ มีสุตะน้อย เกียจคร้าน หลงลืมสติมีป้ญญาทราม ธรรม ๗ อย่าง 

เหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ฯ 

[๔๓๘] ธรรม ๗ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเจริญเป็นไฉน ฯ 

ได้แก่สัทธรรม ๗ คือ ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีสัทธา 

มีหิริ มีโอตัปปะ มีสุตะมาก ปรารภความเพียร เข้าไปตั้งสติไว้มีปัญญา ธรรม ๗ อย่าง 

เหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ฯ 

[๔๓๙] ธรรม ๗ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน 

ได้แก่สัปปุริสธรรม๗ คือ ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้เหตุ 

รู้ผล รู้จักตนรู้ประมาณ รู้กาลเวลา รู้บริษัท รู้จักเลือกบุคคล ธรรม ๗ อย่างนี้แทงตลอดได้ยาก ฯ 

[๔๔๐] ธรรม ๗ อย่างที่ควรให้บังเกิดขึ้นเป็นไฉน ฯ 

ได้แก่สัญญา ๗ คืออนิจจสัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา 
ริราคสัญญา นิโรธสัญญา ธรรม ๗ อย่างเหล่านี้ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 
[๔๔๑] ธรรม ๗ อย่างที่ควรรู้ยิ่งเป็นไฉน ฯ 

ได้แก่นิเทสวัตถุ ๗ อย่าง ลูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะ 
กล้าในการสมาทานสิกขา และไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาต่อไป ๑ มีฉันทะกล้าใน 
การพิจารณาธรรม และไม่ปราศจากความรักในการพิจารณาธรรมต่อไป ๑ มีฉันทะกล้าในการกำจัด 
ความอยากและไม , ปราศจากความรักในการกำจัดความอยากต่อไป ๑ มีฉันทะกล้าในการหลีกออก 
เร้นอยู่ และไม , ปราศจากความรักในการหลีกออกเร้นอยู่ต่อไป ๑ มีฉันทะกล้าในการปรารภความ 
เพียร และไม่ปราศจากความรักในการปรารภความเพียรต่อไป ๑ มีฉันทะกล้าในสติและปัญญา 
เครื่องรักษาตน และไม่ปราศจากความรักในสติและปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไป ๑ มีฉันทะกล้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 268 

การแทงตลอดด้วยอำนาจความเห็นและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดด้วยอำนาจความ 
เห็นต่อไป ๑ ธรรม ๗ อย่างเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง ฯ 
[๔๔๒] ธรรม ๗ อย่างที่ควรทำให้แจ้งเป็นไฉน ฯ 

ได้แก่กำลังของพระขีณาสพ ๗ คือ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สังขารทั้งปวง อันภิกษุผู้ขีณาสพ 
ในพระธรรมวินัยนี้เห็นดีแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง 
ข้อที่ภิกษุผู้ขีณาสพเห็นดีแล้วซึ่งสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตาม 
ความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของภิกษุผู้ขีณาสพ ที่ภิกษุผู้ขีณาสพอาศัยแล้ว ย่อมปฏิญญาความสิ้น 
อาสวะได้ว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว ฯ 

อีกข้อหนึ่ง กามทั้งหลายเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิง อันภิกษุผู้ขีณาสพเห็นดีแล้วด้วย 

ปัญญาอันชอบตามเป็นจริง ข้อที่ภิกษุผู้ขีณาสพเห็นดีแล้วซึ่งกามทั้งหลายอันเปรียบด้วยหลุม 

ถ่านเพลิง ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงนี้เป็นกำลังของภิกษุผู้ขีณาสพ ที่ภิกษุผู้ขีณาสพ 

อาศัยแล้ว ย่อมปฏิญญาความสิ้นอาสวะได้ว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว ฯ 

อีกข้อหนึ่ง จิตของภิกษุผู้ขีณาสพ น้อมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก เงื้อมไปในวิเวก 

ตังอยู่ในวิเวก ยินดียิ่งในเนกขัมมะ สินสุดแล้วจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวง 

ข้อที่ภิกษุผู้ขีณาสพมีจิตน้อมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก เงื้อมไปในวิเวก ตั้งอยู่ในวิเวก ยินดี 

ยิ่งในเนกขัมมะ สิ้นสุดแล้วจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวงนี้เป็นกำลัง 

ของภิกษุผู้ขีณาสพ ที่ภิกษุผู้ขีณาสพอาศัยแล้ว ย่อมปฏิญญาความสิ้นอาสวะได้ว่า อาสวะของเรา 

สิ้นแล้ว ฯ 

อีกข้อหนึ่ง สติปัฏฐาน ๔ อันภิกษุผู้ขีณาสพอบรมแล้ว อบรมดีแล้ว ข้อที่ภิกษุผู้ขีณาสพ 

อบรมแล้ว อบรมดีแล้วซึ่งสติปัฏฐาน ๔ นี้เป็นกำลังของภิกษุผู้ขีณาสพ ที่ภิกษุผู้ขีณาสพอาศัยแล้ว ย่อม 

ปฏิญญาความสิ้นอาสวะได้ว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว ฯ 

อีกข้อหนึ่ง อินทรีย์ ๕ อันภิกษุผู้ขีณาสพอบรมแล้ว อบรมดีแล้ว ข้อที่ภิกษุผู้ขีณาสพ 
อบรมแล้ว อบรมดีแล้วซึ่งอินทรีย์ ๕ นี้เป็นกำลังของภิกษุผู้ขีณาสพ ที่ภิกษุผู้ขีณาสพอาศัยแล้ว 
ย่อมปฏิญญาได้ว่า อาสวะของเราสิ้นแล้ว ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 269 

อีกข้อหนึ่ง โพชฌงค์ ๗ อันภิกษุผู้ขีณาสพอบรมแล้ว อบรมดีแล้วข้อที่ภิกษุผู้ขีณาสพ 

อบรมแล้ว อบรมดีแล้ว ซึ่งโพชฌงค์ ๗ นี้เป็นกำลังของภิกษุผู้ขีณาสพที่ภิกษุผู้ขีณาสพอาศัย 

แล้ว ย่อมปฏิญญาความสิ้นอาสวะได้ว่า อาสวะของเราสิ้นแล้ว ฯ 

อีกข้อหนึ่ง อริยมรรคมีองค์ ๘ อันภิกษุผู้ขีณาสพอบรมแล้ว อบรมดีแล้ว ข้อที่ภิกษุ 

ผู้ขีณาสพอบรมแล้ว อบรมดีแล้ว ซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นกำลังของภิกษุผู้ขีณาสพ ที่ภิกษุผู้ 

ขีณาสพอาศัยแล้ว ย่อมปฏิญญาความสิ้นอาสวะได้ว่า อาสวะของเราสิ้นแล้ว ธรรม ๗ อย่าง 

เหล่านี้ควรทำให้แจ้ง ฯ 

ธรรม ๗๐ ดังพรรณนามานี้เป็นของจริง แท้ แน่นอน ไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่น 
อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ ฯ 
จบภาณวารที่หนึ่ง ฯ 

[๔๔๓] ธรรม ๘ อย่างมีอุปการะมาก ธรรม ๘ อย่างควรให้เจริญ ธรรม ๘ อย่าง 
ควรกำหนดรู้ ธรรม ๘ อย่างควรละ ธรรม ๘ อย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ธรรม ๘ อย่าง 
เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ธรรม ๘ อย่างแทงตลอดได้ยากธรรม ๘ อย่างควรให้บังเกิดขึ้น 
ธรรม ๘ อย่างควรรู้ยิ่ง ธรรม ๘ อย่างควรทำให้แจ้ง ฯ 

[๔๔๔] ธรรม ๘ อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน ได้แก่เหตุ ๘ ปัจจัย ๘ ย่อมเป็นไป 
เพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม , ได้ เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความ 
ไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ แห่งปัญญาที่ได้แล้ว เหตุและปัจจัย ๘ เป็นไฉน 
ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมอยู่อาศัยครู หรือสพรหมมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะ 
ครูรูปใดรูปหนึ่ง เธอเข้าไปตั้งไว้ซึ่งหิริโอตตัปปะ ความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในท่าน 
นั้น นี้เป็นเหตุซัอที่ ๑ เป็นปัจจัยข้อที่ ๑ เป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหม 
จรรย์ที่ยังไม , ได้ เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ 
แห่งปัญญาที่ได้แล้ว ก็ภิกษุนั้นอยู่อาศัยครูหรือสพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะแห่งครูรูปใดรูปหนึ่ง 
เธอเข้าไปตั้งไว้ซึ่งหิริ โอตตัปปะ ความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในท่านนั้นแล้ว ย่อมเข้าไป 
หาท่านเสมอๆ สอบถามไต่ถามว่า ท่านผู้เจริญ ข้อนี้อย่างไร เนื้อความของซัอนี้เป็นอย่างไร 
ท่านเหล่านั้นย่อมจะเปิดเผยสิ่งที่ยังมิได้เปิดเผย กระท่าให้ง่ายซึ่งสิ่ง ที่ยังมิได้กระท่าให้ง่าย บรรเทา 
ความสงสัยในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหลายอย่างแก่เธอ นี้เป็นเหตุข้อที่ ๒ เป็นปัจจัยข้อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 270 

ที่ ๒ เป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม , ได้ เพื่อความมียิ่งๆ 
ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว ภิกษุนั้นปังธรรม 
นั้นแล้ว ย่อมยังความหลีกออก ๒ ประการให้ถึงพร้อม คือความหลีกออกแห่งกาย ๑ ความหลีก 
ออกแห่งจิต ๑ นี้เป็นเหตุข้อที่ ๓ เป็นปัจจัยข้อที่ ๓ เป็นไปเพื่อความได้ปัญญา อันเป็นเบื้องต้น 
แห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม , ได้ เพื่อความมียิ่งๆขึ้นไป เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความ 
บริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีล สำรวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจรอยู่ 
เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย นี้เป็นเหตุข้อที่ ๔ 
เป็นปัจจัยข้อที่ ๔ เป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม , ได้ เพื่อ 
ความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วฯ 
อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้มีสุตะมาก ทรงไว้ซึ่งสุตะ สั่งสมไว้ซึ่งสุตะ ธรรมทั้งหลายอันงาม 
ในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ 
บริสุทธ บริบูรณ์สิ้นเชิง เป็นสิ่งอันภิกษุนั้นสดับแล้วมาก ทรงไว้ คล่องปาก ตามพิจารณา 
ด้วยใจ แทงตลอดด้วยความเห็น นี้เป็นเหตุข้อที่ ๕ เป็นปัจจัยข้อที่ ๕ เป็นไปเพื่อความได้ 
ปัญญา อันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม , ได้ เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย์ 
เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพร้อมแห่ง 
กุศลธรรมอยู่ เป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่น บั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม นี้เป็นเหตุ'ข้อที่ ๖ 
เป็นปัจจัยข้อที่ ๖ เป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ย้งไม , ได้ เพื่อ 
ความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วฯ 
อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอันยอดเยี่ยม 
ระลึก ตามระลึก ถึงสิ่งที่ได้ท่า คำที่ได้พูดไว้แล้วแม้นานได้ นี้เป็นเหตุข้อที่ ๗ เป็นปัจจัย 
ข้อที่ ๗ เป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม , ได้ เพื่อความมียิ่งๆ 
ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ แห่งปัญญาที่ได้แล้ว ฯ 
อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นความเกิดความดับในอุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ว่า ดังนี้รูป 
ดังนี้ความเกิดแห่งรป ดังนี้ความดับแห่งรป ดังนี้เวทนา ดังนี้ความเกิดแห่งเวทนา ดังนี้ความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 271 

ดับแห่งเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดแห่งสัญญาดังนี้ความดับแห่งสัญญา ดังนี้สังขาร 
ดังนี้ความเกิดแห่งสังขาร ดังนี้ความดับแห่งสังขาร ดังนี้วิญญาณ ดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณ 
ดังนี้ความดับแห่งวิญญาณนี้เป็นเหตุข้อที่ ๘ เป็นปัจจัย'ข้อที่ ๘ เป็นไปเพื่อความได้ปัญญา 
อันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม , ได้เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความ 
เจริญ เพื่อความบริบูรณ์ แห่งปัญญาที่ได้แล้ว ฯ 
ธรรม ๘ อย่างเหล่านี้มีอุปการะมาก ฯ 

[๔๔๕] ธรรม ๘ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน ได้แก่อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ 
ความเห็นชอบ ความดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบเลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ 
ตั้งใจชอบ ธรรม ๘ อย่างเหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ 

[๔๔๖] ธรรม ๘ อย่างที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน ได้แก่โลกธรรม ๘ คือความได้ลาภ ๑ 
ความเสื่อมลาภ ๑ ความได้ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข์ ๑ 
ธรรม ๘ อย่างเหล่านี้ควรกำหนดรู้ ฯ 

[๔๔๗] ธรรม ๘ อย่างที่ควรละเป็นไฉน ได้แก่มิจฉั'ตตะ ๘ คือ ความเห็นผิด 
ความดำริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด ธรรม 
๘ อย่างเหล่านี้ควรละ ฯ 

[๔๔๘] ธรรม ๘ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน ได้แก่เหตุเป็นที่ตั้งแห่ง 

ความเกียจคร้าน ๘ อย่าง คือ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การงานเป็นสิ่งอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

พึงกระทำ เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า การงานจักเป็นสิ่งที่เราควรกระทำ เมื่อเรากระทำการงาน 

อยู่ ร่างกายจักเหน็ดเหนื่อย ช่างเถิดเราจะนอน เธอนอนเสียไม่ปรารภความเพียร เพื่อ 

ถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือ 

เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่ ๑ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง การงานเป็นสิ่งอันภิกษุกระทำแล้ว เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ 
กระทำการงานแล้ว ก็เมื่อเรากระทำการงานอยู่ ร่างกายเหน็ดเหนื่อยแล้ว ช่างเถิด เราจะนอน 
เธอนอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร -.. เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็นที่ตั้ง 
แห่งความเกียจคร้านข้อที่ ๒ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 272 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุจะต้องเดินทาง เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องเดินทาง 
ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ ร่างกายจักเหน็ดเหนื่อย ช่างเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม่ปรารภ 
ความเพียร -.. เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน 
ข้อ ที ๓ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเดินทางไปถึงแล้ว เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้เดินทางมาถึงแล้ว 
ก็เมื่อเราเดินทางอยู่ ร่างกายเหน็ดเหนื่อยแล้ว ช่างเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม่ปรารภ 
ความเพียร -.. เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ย้งมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่ ๔ 
อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคม ไม , ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอัน 
เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการ เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวไปบิณฑบาต 
ยังบ้านหรือนิคม ไม , ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการ 
กายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยแล้ว ไม่ควรแก , การงาน ช่างเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม่ 
ปรารภความเพียร -.. เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน 
ข้อ ที่ ๕ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคม ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอัน 
เศร้าหมองหรือประณีต พอแก , ความต้องการแล้ว เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวไป 
บิณฑบาตยังบ้านหรือนิคม ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความ 
ต้องการแล้ว กายของเรานั้นหนักเหมือนถั่วทองที่เขาหมักไว้ ไม , ควรแก , การงาน ช่างเถิด 
เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม , ปรารภความเพียร -.. เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังมิได้ท้าให้แจ้ง นี้คือ 
เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่ ๖ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง อาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก , ภิกษุ เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็ก 
น้อยนี้เกิดขึ้นแก , เราแล้ว ความสมควรเพื่อจะนอนมีอยู่ ช่างเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย 
ไม่ปรารภความเพียร -.. เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ย้งมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียจ 
คร้านข้อที่ ๗ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแล้ว หายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม , นาน เธอย่อมมีความ 

คิดอย่างนี้ว่า เราหายอาพาธแล้ว หายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม่นาน กายของเรานั้นยังมีกำลัง 

น้อย ไม่ควรแก่การงาน ช่างเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร -.. เพื่อถึงธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 273 

ที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็น 
ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่ ๘ ฯ 
ธรรม ๘ อย่างนี้เป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ฯ 

[๔๔๙] ธรรม ๘ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเจริญเป็นไฉน ได้แก่เหตุเป็นที่ตั้งแห่ง 
การปรารภความเพียร ๘ คือ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การงานเป็นสิ่งอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึง 
กระทำ เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า การงานจักเป็นสิ่งที่เราควรกระทำ ก็เมื่อเรากระทำการงาน 
อยู่ ความกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มิใช่กระทำได้โดยง่าย ช่างเถิด 
เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรม 
ที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ย้งไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งไม , ได้บรรลุ 
เพื่อธรรมให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรซัอที่ ๑ ฯ 
อีกข้อหนึ่ง การงานย่อมเป็นสิ่งอันภิกษุกระทำเสร็จแล้ว เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า 
เราได้กระทำการงานเสร็จแล้ว ก็เรากระทำการงานอยู่ ไม , อาจกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของ 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ช่างเถิด เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรม 
ที่ยังไม่ไต้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ 
ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งมิได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็น 
ที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่ ๒ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุจะต้องเดินทาง เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องเดินทาง 

ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ ความกระทำไว้ในใจ ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มิใช่กระทำได้ 

โดยง่าย ช่างเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ย้งไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้ 

บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ย้งมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรซัอที่ ๓ 

อีกข้อหนึ่ง หนทางที่ภิกษุเดินไปถึงแล้ว เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทาง 

มาถึงแล้ว ก็เราเมื่อเดินทางไปอยู่ ไม , อาจกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ช่างเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ย้งไม , ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ย้งมิได้บรรลุ เพื่อทำ 

ให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรม 

ที่ยังมิได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ย้งมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความ 

เพียรข้อที่ ๔ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 274 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคม ไม , ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือ 
ประณีตพอแก่ความต้องการ เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคม 
ไม , ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก , ความต้องการ กายของเรานั่นเบา 
ควรแก่การงาน ช่างเถิด เราชักปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้ 
บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง 
เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งมิได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่ง 
การปรารภความเพียรข้อที่ ๕ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคม ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอัน 
เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการ เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวไปบิณฑบาต 
ยังบ้านหรือนิคม ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการ 
กายของเรานั่น มีกำลัง ควรแก , การงาน ช่างเถิดเราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง 
เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ย้งมิได้ทำให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร 
เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง 
นี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่ ๖ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง อาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก , ภิกษุ เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อย 
เกิดขึ้นแก่เราแล้ว ข้อที่อาพาธของเราจะพึงมากขึ้น เป็นฐานะที่จะมีได้ ช่างเถิด เราจะปรารภ 
ความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยัง 
มิได้ทำให้แจ้ง เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ย้งไม , ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุ 
เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ย้งมิได้ทำให้แจ้ง นี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่ ๗ ฯ 
อีกข้อหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแล้ว หายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม , นาน เธอย่อมมีความ 
คิดอย่างนี้ว่า เราหายอาพาธแล้ว หายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม่นาน ข้อที่อาพาธของเราจะพึง 
กลับกำเริบขึ้น เป็นฐานะที่จะมีได้ ช่างเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึง 
เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งมิได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร 
เพื่อถึงธรรมที่ยังไม , ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง 
นี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่ ๘ ฯ 
ธรรม ๘ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 275 

[๔๕๐] ธรรม ๘ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน ได้แก่กาลที่มิใช่ขณะมิใช่สมัย 

เพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์คือ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ 

อุบัติในโลกนี้และพระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความดับ ยังสัตว์ 

ให้ถึงความตรัสรู้ เป็นธรรมอันพระสุคตประกาศแล้ว แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงนรกเสีย นี้เป็น 

กาลมิใช่ขณะมิใช่สมัยเพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๑ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกนี้และพระองค์ทรง 

แสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความดับ ยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้ เป็นธรรมอัน 

พระสุคตประกาศแล้ว แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเสีย นี้เป็นกาลมิใช่ขณะ 

มิใช่สมัย เพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๒ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกนี้และพระองค์ทรง 
แสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความดับ ยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้ เป็นธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแล้ว แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงปิตติวิสัยเสีย นี้เป็นการมิใช่ขณะมิใช่สมัย 
เพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ซ้อที่ ๓ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกนี้และพระองค์ทรง 
แสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความดับ ยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้ เป็นธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแล้ว แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเทพนิกายซึ่งมีอายุยืนอย่างใดอย่างหนึ่งเสีย 
นี้เป็นกาลมิใช่ขณะมิใช่สมัย เพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๔ ฯ 
อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกนี้และพระองค์ทรง 
แสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความดับ ยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้ เป็นธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแล้ว แต่บุคคลนี้เป็นผู้เกิดในปัจจันตชนบท อันเป็นถิ่นของชนมิลักขะผู้ไม , รู้ 
ความ ซึ่งมิใช่คติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา นี้เป็นกาลมิใช่ขณะมิใช่สมัย เพื่อ 
อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๕ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกนี้และพระองค์ทรง 
แสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความดับ ยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้ เป็นธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแล้ว ส่วนบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในมัชฌิมชนบท แต่เขาเป็นมิจฉาทิฐิ มีความเห็น 
ผิดไปว่า ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การบูชาไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากของกรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 276 

ที่ทำดีทำชั่วไม่มี โลกนี้ไม , มีโลกหน้าไม่มี มารดาไม , มี บิดาไม่มี เหล่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มี 
สมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบ ผู้ปฏิบัติโดยชอบ ซึ่งกระทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วย 
ปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้รู้ ไม่มีในโลกนี้นี้เป็นกาลมิใช่ขณะมิใช่สมัย เพื่ออยู่ 
ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๖ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกนี้และพระองค์ทรง 
แสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความดับ ยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้ เป็นธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแล้ว ส่วนบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในมัชฌิมชนบท แต่เขาเป็นคนมีปัญญาทราม 
โง่เขลา เป็นใบ้ ไม่สามารถจะรู้เนื้อความของถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตและบุพภาษิตได้ นี้เป็นกาล 
มิใช่ขณะมิใช่สมัย เพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ซ้อที่ ๗ ฯ 

อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติในโลก และพระองค์ 
ยังไม่ทรงแสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความดับ ยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้ เป็น 
ธรรมอันพระสุคตประกาศแล้ว ส่วนบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในมัชฌิมชนบท และเขาเป็นคนมีปัญญา 
ไม , โง , เขลา ไม่เป็นใบ้ สามารถจะรู้เนื้อความของถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตและบุพภาษิตได้ นี้เป็น 
กาลมิใช่ขณะมิใช่สมัย เพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ซัอที่ ๘ ฯ 
ธรรม ๘ อย่างเหล่านี้แทงตลอดได้ยาก ฯ 

[๔๕๑] ธรรม ๘ อย่าง ที่ควรให้เกิดขึ้น เป็นไฉน ได้แก่ มหาปุริสัวิตก ๘ คือ 
ธรรมนี้ของผู้มีความปรารถนาน้อย มิใช่ของผู้มีความปรารถนาใหญ่ ธรรมนี้ของผู้สันโดษ มิใช่ 
ของผู้ไม , สันโดษ ธรรมนี้ของผู้สงัด มิใช่ของผู้ยินดีในความคลุกคลี ธรรมนี้ของผู้ปรารภความ 
เพียร มิใช่ของผู้เกียจคร้าน ธรรมนี้ของผู้เข้าไปตั้งสติไว้ มิใช่ของผู้มีสติหลง ธรรมนี้ของผู้มี 
จิตตั้งมั่น มิใช่ของผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ธรรมนี้ของผู้มีปัญญา มิใช่ของผู้มีปัญญาทราม ธรรมนี้ของ 
ผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้าเป็นที่มายินดี ผู้ยินดีแล้วในธรรมไม่เป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่น 
ช้า มิใช่ของผู้มีธรรมเป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้าเป็นที่มายินดี ผู้ยินดีในธรรมเป็นเครื่องหน่วงให้ 
เนิ่นช้า ธรรม ๘ อย่างเหล่านี้ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 

[๔๕๒] ธรรม ๘ อย่างที่ควรรู้ยิ่ง เป็นไฉน ได้แก่อภิภายตนะ ๘ คือ ผู้หนึ่งมีความ 

สำคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก มีผิวพรรณดีและผิวพรรณทราม ครอบงำรูปเหล่านั้น 

แล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๑ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 277 

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ่ มีผิวพรรณดีและผิวพรรณทราม 
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็นอันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๒ ฯ 
ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก มีผิวพรรณดีและผิวพรรณ 
ทราม ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็นอันนี้เป็นอภิภายตนะ 
ข้อ ที ๓ ฯ 

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ่ มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะ 
ข้อ ที่ ๔ ฯ 

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวล้วน 
มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว หรือว่าผ้าที่กำเนิดใน 
เมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว แม้ฉันใด 
ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว 
ฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญว่า เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภาย 
ตนะข้อที่ ๕ ฯ 

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลือง 
ล้วน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรฌิกาอันเหลือง มีวรรณเหลืองเหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง 
หรือว่าด้าที่กำเนิดในเมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองอันเกลี้ยง อันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลือง 
ล้วน มีรัศมีเหลือง แม้ฉันใด ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง 
มีวรรณเหลือง เหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความ 
สำคัญว่าเรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๖ ฯ 

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงล้วน 
มีรัศมีแดง ดอกชะบาอันแดง มีวรรณแดง แดงล้วน มีรัศมีแดงหรือว่าด้าที่กำเนิดในเมือง 
พาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงอันแดง มีวรรณแดงแดงล้วน มีรัศมีแดง แม้ฉันใด ผู้หนึ่ง 
มีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง 
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็น 
อภิภายตนะข้อที่ ๗ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 278 

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวล้วน 

มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษ์อันขาว มีวรรณขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว หรือว่าผ้าที่กำเนิดใน 

เมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงอันขาว มีวรรณขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว แม้ฉันใด 

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว 

ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็น 

อภิภายตนะข้อที่ ๘ ฯ 

ธรรม ๘ อย่างเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง ฯ 

[๔๕๓] ธรรม ๘ อย่างที่ควรทำให้แจ้ง เป็นไฉน ได้แก่วิโมกข์ ๘ คือ ผู้มีรูป ย่อม 
เห็นรูปทั้งหลาย อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่ ๑ ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก 
อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่ ๒ บุคคลย่อมน้อมใจไปว่าสิ่งนี้งามทีเดียว อันนี้เป็น'วิโมกข์ 1 ชัอที่ ๓ 
เพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตต 
สัญญา บุคคลย่อมเข้าถึงซึ่งอากาสาน้ญจายตนะด้วยมนสิการว่า อากาศหาที่สุดมิได้ ดังนี้อยู่ 
อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่ ๔ เพราะล่วงซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลย่อมเข้าถึง 
วิญญาณญจายตนะด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ ดังนี้อยู่ อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่ ๕ 
เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลย่อมเข้าถึงอากิญจัญญายตนะด้วย 
มนสิการว่า ไม่มีอะไรดังนี้อยู่ อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่ ๖เพราะล่วงเสีย'ซึ่งอากิญจัญญายตนะ 
บุคคลย่อมเข้าถึงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ อันนี้เป็นวิโมกข์ข้อที่ ๗ เพราะล่วงเสียซึ่ง 
ณวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลย่อมเข้าถึงสัญญาเวทยิตนึโรธอยู่ อันนี้เป็น 
วิโมกข์ข้อที่ ๘ ฯ 

ธรรม ๘ อย่างเหล่านี้ควรทำให้แจ้ง ฯ 

ธรรมทั้ง ๘๐ ดังพรรณามานี้ เป็นของจริง แท้ แน่นอน ไม่ผิดพลาด ไม , เป็นอย่างอื่น 
อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ ฯ 

[๔๕๔] ธรรม ๙ อย่างมีอุปการะมาก ธรรม ๙ อย่างควรให้เจริญ ธรรม๙ อย่างควร 
กำหนดรู้ ธรรม ๙ อย่างควรละ ธรรม ๙ อย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อมธรรม ๙ อย่างเป็นไป 
ในส่วนข้างเจริญ ธรรม ๙ อย่างแทงตลอดได้ยาก ธรรม ๙ อย่างควรให้บังเกิดขึ้น ธรรม 
๙ อย่างควรรู้ยิ่ง ธรรม ๙ อย่างควรทำให้แจ้ง ฯ 

[๔๕๕] ธรรม ๙ อย่างที่มีอุปการะมาก เป็นไฉน ได้แก่ธรรมอันมีมูลมา แต่โยนิโส 
มนสิการ ๙ คือ เมื่อกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ปราโมทย์ย่อมเกิดปีติย่อมเกิดแก , ผู้ปราโมทย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 279 

กาย'ของผู้มี , ใจกอปรด้วยปิติย่อมสงบ ผู้มีกายสงบ ย่อมเสวยสุข จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่น ผู้มี 
จิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง ผู้รู้เห็นตามเป็นจริง ตนเองย่อมหน่าย เมื่อหน่าย ย่อม 
คลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น ธรรม ๙ อย่างเหล่านี้มีอุปการะมาก ฯ 
[๔๕๖] ธรรม ๙ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน ได้แก่องค์เป็นที่ตั้งแห่ง ความเพียรเพื่อ 
ความบรสุทธี้๙ คือ ความหมดจดแห่งศีล ชื่อว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธ 
ความหมดจดแห่งจิต ชื่อว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธี้ความหมดจดแห่งทิฐิ 
ชื่อว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้น 
ความสงสัย ชื่อว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ ๙ ความหมดจดแห่งญาณเป็น 
เครื่องเห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง ชื่อว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธี้ความหมดจด 
แห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติ ชื่อว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ ๙ ความ 
หมดจดแห่งญาณบัสนะ ชื่อว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธี้ความหมดจดแห่ง 
ปัญญา ชื่อว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธ ความหมดจดแห่งวิมุตติ ชื่อว่า 
เป็นองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธ ธรรม ๙ อย่างเหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ 
[๔๕๗] ธรรม ๙ อย่างที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน ได้แก่สัตตาวาส ๙ คือมีอยู่ ผู้มี 
อายุทั้งหลาย สัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน เช่นพวกมนุษย์ พวกเทพบางหมู่ 
พวกเปรตบางหมู่ นี้เป็นสัตตาวาสข้อที่ ๑ สัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน 
เช่นพวกเทพผู้อยู่ในจำพวกพรหมผู้เกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เป็นสัตตาวาสข้อที่ ๒ สัตว์พวก 
หนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกัน เช่นพวกเทพเหล่าอาภัสสระ นี้เป็นสัตตาวาสข้อที่ ๓ 
สัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่นพวกเทพเหล่าสุภกิณหะ นี้เป็น 
สัตตาวาสข้อที่ ๔ สัตว์พวกหนึ่งไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา เช่นพวกเทพเหล่าอสัญญีสัตว์ 
นี้เป็นสัตตาวาสข้อที่ ๕ สัตว์พวกหนึ่งเข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่า อากาศหา 
ที่สุดมิได้ เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏีฆสัญญา เพราะไม่กระทำไว้ในใจ 
ซึ่งนานัตตสัญญานี้เป็นสัตตาวาสซ้อที่ ๖ สัตว์พวกหนึ่งเข้าถึงชั้นวิญญาณญจายตนะด้วย 
มนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เป็น 
สัตตาวาสข้อที่ ๗ สัตว์พวกหนึ่งเข้าถึงชั้นอากิญจัญญายตนะด้วยมนสิการว่า ไม่มีอะไร เพราะ 
ล่วงชั้นวิฌฌาฌัฌจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เป็นสัตตาวาสซ้อที่ ๘ สัตว์พวกหนึ่งเข้าถึงชั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 280 

เนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยมนสิการว่า นี้สงบนี้ประณีต เพราะล่วงชั้นอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง นี้เป็นสัตตาวาสข้อที่ ๙ ธรรม ๙ อย่างเหล่านี้ควรกำหนดรู้ ฯ 
[๔๕๘] ธรรม ๙ อย่างที่ควรละเป็นไฉน ได้แก่ธรรมอันมีมูลมาแต่ตัณหา ๙ คือ 
ความแสวงหาย่อมเป็นไปเพราะอาศัยตัณหา ความได้ย่อมเป็นไปเพราะอาศัยความแสวงหา 
ความตกลงใจย่อมเป็นไปเพราะอาศัยความได้ ความกำหนัดด้วยสามารถแห่งความพอใจ ย่อม 
เป็นไปเพราะอาศัยความตกลงใจ ความกลํ้ากลืนย่อมเป็นไปเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยสามารถ 
แห่งความพอใจ ความหวงแหนย่อมเป็นไปเพราะอาศัยความกลํ้ากลืน ความตระหนี่ย่อมเป็นไป 
เพราะอาศัยความหวงแหน ความรักษาย่อมเป็นไปเพราะอาศัยความตระหนี่ อกุศลธรรม อัน 
ลามกมิใช่น้อย คือการลือไม้ ลือศัสตรา ความทะเลาะแก่งแย่งวิวาทอัน กล่าวส่อเสียดว่า 
ท่านๆ และการพูดเท็จ ย่อมเป็นไปเพราะอาศัยความรักษาเป็นเหตุธรรม ๙ อย่างเหล่านี้ 
ควรละ ฯ 

[๔๕๙] ธรรม ๙ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน ได้แก่เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความ 
อาฆาต ๙ คือ บุคคลย่อมผูกความอาฆาตว่า ผู้นี้ได้ประพฤติแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก , เรา 
ย่อมผูกความอาฆาตว่า ผู้นี้ประพฤติอยู่'ซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก , เรา ย่อมผูกความอาฆาตว่า 
ผู้นี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา ย่อมผูกความอาฆาตว่า ผู้นี้ได้ประพฤติแล้วซึ่ง 
สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก , ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ย่อมผูกความอาฆาตว่า ผู้นี้ประพฤติอยู่ 1 ซึ่ง 
สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ย่อมผูกความอาฆาตว่าผู้นี้ชักประพฤติซึ่ง 
สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ย่อมผูกความอาฆาตว่า ผู้นี้'ใด้ประพฤติแล้ว 
ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม , เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ย่อมผูกความอาฆาตว่า ผู้นี้ประพฤติอยู่'ซึ่ง 
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก , ผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ย่อมผูกอาฆาตว่า ผู้นี้จักประพฤติซึ่งสิ่ง 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม , เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรม ๙ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ฯ 
[๔๖๐] ธรรม ๙ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเจริญเป็นไฉน ได้แก่ความกำจัดความอาฆาต ๙ 
คือ บุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตด้วยทำไว้ในใจว่า ผู้นี้ได้ประพฤติแล้วซึ่งสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์ 
แก , เรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไม่ให้มีการประพฤติซึ่งสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์แก่เรานั้น จะหาได้ 
ในบุคคลนี้แต่ที่ไหน ย่อมกำจัดความอาฆาตด้วยทำไว้ในใจว่า ผู้นี้ประพฤติอยู่ 1 ซึ่งสิ่งที่ไม่เป็น 
ประโยชน์แก่เราเพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะ 
ได้ในบุคคลนี้แต่ที่ไหน ย่อมกำจัดความอาฆาตด้วยทำไว้ในใจว่า ผู้นี้ชักประพฤติซึ่งสิ่งที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 281 

ไม่เป็นประโยชน์แก , เรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 
แก่เรานั้น จะหาได้ในบุคคลนี้แต่ที่ไหน ย่อมกำจัดความอาฆาตด้วยทำไว้ในใจว่า ผู้นี้'ได้ 
ประพฤติแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก , ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะ 
ไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้นจะหาได้ในบุคคลนี้แต่ที่ไหน ย่อมกำจัดความอาฆาตด้วยทำไว้ใน 
ใจว่า ผู้นี้ประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การ 
ที่จะไม , ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหาได้ในบุคคลนี้แต่ที่ไหน ย่อมกำจัดความอาฆาตด้วย 
ทำไว้ในใจว่า ผู้นี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก , ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น 
การที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหาได้ในบุคคลนี้แต่ที่ไหน ย่อมกำจัดความอาฆาต 
ด้วยทำไว้ในใจว่า ผู้นี้ได้ประพฤติแล้วซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา 
เพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหาได้ในบุคคลนี้แต่ที่ไหน ย่อมกำจัด 
ความอาฆาตด้วยทำไว้ในใจว่า ผู้นี้ประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก , ผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ 
ของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหาได้ในบุคคลนี้แต่ที่ไหน 
ย่อมกำจัดความอาฆาตด้วยทำไว้ในใจว่า ผู้นี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่เป็นที่รัก 
ที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไม , ให้มีการประพฤติเช่นนั้น จะหาได้ในบุคคลนี้แต่ 
ที่ไหน ธรรม ๙ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ฯ 
[๔๖๑] ธรรม ๙ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน ได้แก่ความต่างกัน ๙ คือความ 
ต่างแห่งผัสสะ ย่อมบังเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งเวทนา ย่อมบังเกิด 
เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ ความต่างแห่งสัญญา ย่อมบังเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนา 
ความต่างแห่งความดำริ ย่อมบังเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา ความต่างแห่งความพอใจ 
ย่อมบังเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งความดำริ ความต่างแห่งความเร่าร้อน ย่อมบังเกิดเพราะ 
อาศัยความต่างแห่งความพอใจ ความต่างแห่งความแสวงหา ย่อมบังเกิดเพราะอาศัยความต่าง 
แห่งความเร่าร้อน ความต่างแห่งความได้ ย่อมบังเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งความแสวงหา 
ธรรม ๙ อย่างเหล่านี้แทงตลอดได้ยาก ฯ 

[๔๖๒] ธรรม ๙ อย่างที่ควรให้บังเกิดขึ้นเป็นไฉน ได้แก่สัญญา ๙ คือ ความกำหนด 

หมายว่าไม่งาม ความกำหนดหมายในความตาย ความกำหนดหมายในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 282 

ความกำหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง ความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยง ความกำหนด 

หมายในสิ่งไม , เที่ยงว่าเป็นทุกข์ ความกำหนดหมายในทุกข์ว่าไม่ใช่ตัวตน ความกำหนดหมาย 

ในการละ ความกำหนดหมายในวิราคธรรม ธรรม ๙ อย่างเหล่านี้ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 

[๔๖๓] ธรรม ๙ อย่างที่ควรรู้ยิ่งเป็นไฉน ได้แก่อนุบุพพวิหาร ๙ คือ ดูกรผู้มีอายุ 

ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 

มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอก 

ผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ อนึ่ง เป็น 

ผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่ 

พระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขบรรลุ 

จตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ 

มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ บรรลุอากาสานัญจายตนฌานด้วยมนสิการว่า อากาศหาที่สุด 

มิได้ เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม่กระทำไว้ในใจ 

ซึ่งนานัตตสัญญาอยู่ บรรลุวิญญาณญจายตนฌานด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ เพราะ 

ล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู่ บรรลุอากิญจัญญายตนฌานด้วยมนสิการว่า 

ไม , มีอะไร เพราะล่วงวิญญาณญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู่ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน 

ฌานเพราะล่วงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู่ บรรลุสัญญาเวทขิตนิโรธ เพราะ 

ล่วงฒวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู่ ธรรม ๙ อย่างเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง ฯ 

[๔๖๔] ธรรม ๙ อย่างที่ควรทำให้แจ้งเป็นไฉน ได้แก่อนุบุพพนิโรธ ๙ คือ เมื่อเข้า 

ปฐมฌาน กามสัญญาดับ เมื่อเข้าทุติยฌาน วิตกวิจารดับ เมื่อเข้าตติยฌาน ปีติดับ เมื่อเข้า 

จตุตถฌาน ลมอัสสาสปัสสาสะดับ เมื่อเข้าอากาสานัญจายตนฌาน รูปสัญญาดับ เมื่อเข้า 

วิญญาณญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญาดับ เมื่อเข้าอากิญจัญญายตนฌาน วิญญาณญ 

จายตนสัญญาดับ เมื่อเข้าฒวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนะดับ เมื่อเข้าสัญญา 

เวทยิตนึโรธ สัญญาและเวทนาดับ ธรรม ๙ อย่างเหล่านี้ควรทำให้แจ้ง ฯ 

ธรรม ๙๐ ดังพรรณนามานี้เป็นของจริง แท้ แน่นอน ไม่ผิดพลาด ไม่เป็นอย่างอื่น 

อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ ฯ 

[๔๖๕] ธรรม ๑๐ อย่างมีอุปการะมาก ธรรม ๑๐ อย่างควรให้เจริญ ธรรม ๑๐ อย่าง 

ควรกำหนดรู้ธรรม ๑๐ อย่างควรละ ธรรม ๑๐ อย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ธรรม ๑๐ อย่าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 283 

เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ธรรม ๑๐ อย่างแทงตลอดได้ยาก ธรรม ๑๐ อย่างควรให้บังเกิดขึ้น 
ธรรม ๑๐ อย่างควรรู้ยิ่ง ธรรม๑๐ อย่างควรทำให้แจ้ง ฯ 

[๔๖๖] ธรรม ๑๐ อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน ได้แก่ธรรมกระทำที่พึ่ง ๑๐ อย่าง คือ 

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อม 

ด้วยมรรยาทและโคจรอยู่ มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท 

ทั้งหลาย ผู้มีอายุทั้งหลายแม้ 1 ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อม 

ด้วยมรรยาทและโคจรอยู่ มีปรกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท 

ทั้งหลาย นี้เป็นธรรมกระทำที่พึ่ง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีธรรมอันสดับแล้วมาก ทรงธรรมที่ได้สดับแล้วสั่งสมธรรม 

ที่ได้สดับแล้ว ธรรมที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์ 

พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง เห็นปานนั้น อันเธอได้สดับแล้วมาก 

ทรงไว้แล้ว คล่องปาก ตามเพ่งด้วยใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น ผู้มีอายุทั้งหลาย 

แม้ 1 ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีธรรมอันสดับแล้วมาก ทรงธรรมที่ได้สดับแล้ว สั่งสมธรรมที่ได้สดับแล้ว 

ธรรมที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ 

พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง เห็นปานนั้น อันเธอได้สดับแล้วมาก ทรงไว้แล้ว 

คล่องปาก ตามเพ่งด้วยใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น นี้ก็เป็นธรรมกระทำที่พึ่ง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ 

ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดี มีเพื่อนดี มีสหายดี นี้ก็เปีนธรรมกระทำที่พึ่ง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมที่กระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทน 

เป็นผู้รับอนุศาสนึโดยเบื้องขวา ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วย 

ธรรมที่กระทำให้เป็นผู้ว่าง่าย เป็นผู้อดทน เป็นผู้รับอนุศาสนึโดยเบื้องขวา นี้ก็เป็นธรรมกระทำ 

ที่พึ่ง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา 
อันเป็นอุบายในกึกรณียะนั้นๆ สามารถทำ สามารถชัด ในกึกรณียะกิจใหญ่น้อยของเพื่อน 
สพรหมจารีทั้งหลาย ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนขยันไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วย 
ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกึกรณียะนั้นๆ สามารถทำ สามารถขัดในกึกรณียะกิจ 
ใหญ่น้อยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายนี้ก็เป็นธรรมกระทำที่พึ่ง ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 284 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ใคร่ในธรรม เจรจาน่ารัก มีความปราโมทย์ยิ่งในอภิธรรม ใน 

อภิวินัย ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ซ้อที่ภิกษุเป็นผู้ใคร่ในธรรม เจรจาน่ารัก มีความปราโมทย์ยิ่งใน 

อภิธรรม ในอภิวินัย นี้ก็เป็นธรรมกระทำที่พึ่ง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร 
อันเป็นป้จจัยแก , คนไข้ตามมีตามได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก , คนไข้ตามมีตามได้ นี้ก็เป็นธรรมกระทำ 
ที่พึ่ง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรมให้ถึง 
พร้อมอยู่ เป็นผู้มีเรี่ยวแรง มีความบากบั่น บั่นคง ไม่ทอดธุระในธรรมที่เป็นกุศล ดุกร 
ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรม 
ให้ถึงพร้อมอยู่ มีเรี่ยวแรง มีความบากบั่นบั่นคง ไม่ทอดธุระในธรรมที่เป็นกุศล นี้ก็เป็นธรรม 
กระทำที่พึ่ง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยอดเยี่ยม 

แม้สิ่งที่ทำแล้วนานแม้คำที่พูดแล้วนาน ก็นึกได้ระลึกได้ ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุ 

เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยอดเยี่ยม แม้สิ่งที่ทำแล้วนาน แม้คำ 

ที่พูดแล้วนาน ก็นึกได้ระลึกได้ นี้ก็เป็นธรรมกระทำที่พึ่ง ฯ 

อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่เห็น ความเกิดและความดับอัน 

ประเสริฐ ชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ผู้มีอายุทั้งหลาย แม้ข้อที่ภิกษุเป็น 

ผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชำแรกกิเลส ให้ถึง 

ความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี้ก็เป็นธรรมกระทำที่พึ่ง ฯ 

ธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้มีอุปการะมาก ฯ 

[๔๖๗] ธรรม ๑๐ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน ได้แก่แดนแห่งกสิณ ๑๐ คือ ผู้หนึ่ง 

ย่อมจำปฐวีกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับหาประมาณมิได้ ผู้หนึ่งย่อมจำ 

อาโปกสิณได้...ผู้หนึ่งย่อมจำเตโชกสิณได้...ผู้หนึ่งย่อมจำวาโยกสิณได้...ผู้หนึ่งย่อมจำนืลกสิณได้ 

-..ผู้ หนึ่งย่อมจำปีตกสิณได้...ผู้หนึ่งย่อมจำโลหิตกสิณได้...ผู้หนึ่งย่อมจำโอทาตกสิณได้... ผู้ หนึ่งย่อม 

จำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 285 

อากาสกสิณได้ผู้หนึ่งย่อมจำวิญญาณกสิณได้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง ตามลำดับ 

หาประมาณมิได้ ธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ 

[๔๖๘] ธรรม ๑๐ อย่างที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน ได้แก่อายตนะ ๑๐ คือ นัยน์ตา 

รูป หู เสียง จมูก กลิ่น ลิ้น รส กาย โผฏฐัพพะ ธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้ควรกำหนดรู้ ฯ 

[๔๖๙] ธรรม ๑๐ อย่างที่ควรละเป็นไฉน ได้แก่มิจฉั'ตตะ ๑๐ คือ ความเห็นผิด 

ความดำริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด ความรู้ผิด ความพ้นผิด 

ธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้ควรละ ฯ 

[๔๗๐] ธรรม ๑๐ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน ได้แก่อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดกำหยาบ พูดเพ้อเจ , อ 
อยากได้ของเขา ปองร้ายเขา เห็นผิดธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ฯ 
[๔๗๑] ธรรม ๑๐ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเจริญเป็นไฉน ได้แก่กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ 
เว้นจากฆ่าสัตว์ เว้นจากลักทรัพย์ เว้นจากประพฤติผิดในกาม เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูด 
ส่อเสียด เว้นจากพูดกำหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ ไม , อยากได้ของเขา ไม่ปองร้ายเขา เห็นชอบ 
ธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเจริญ ฯ 

[๔๗๒] ธรรม ๑๐ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน ได้แก่อริยวาส ๑๐ คือ ดูกร 
ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละองค์ ๕ ได้แล้วประกอบด้วยองค์ ๖ มีธรรม 
อย่างเดียวเป็นเครื่องรักษา มีธรรมเป็นพนักพิง ๔ ด้านมีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาแล้ว 
มีความแสวงหาทุกอย่างอันสละแล้วโดยชอบมีความดำริไม่ขุ่นมัว มีกายสังขารอันระงับแล้ว 
มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว มีปัญญาหลุดพ้นดีแล้ว ฯ 

ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ละองค์ ๕ ได้แล้ว กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ 

อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา เป็นโทษอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละได้แล้ว อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า 

เป็นผู้ละองค์ ๕ ได้แล้ว ฯ 

ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าประกอบด้วยองค์ ๖ ภิกษุในพระศาสนานี้เห็นรูปด้วยนัยน์ตา 
-.. พิงเสียงด้วยหู -.. ดมกลิ่นด้วยจมูก .-. ลิ้มรสด้วยลิ้น -.. ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย -.. รู้ธรรมารมณ์ 
ด้วยใจแล้ว ..- ไม่ยินดียินร้าย เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าประกอบ 
ด้วยองค์ ๖ ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 286 

ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีธรรมอย่างเดียวเป็นเครื่องรักษา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
ประกอบแล้วด้วยใจมีสติเป็นเครื่องรักษา อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่ามีธรรมอย่างเดียวเป็นเครื่องรักษา ฯ 
ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีธรรมเป็นพนักพิง ๔ ด้าน ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นของ 
อย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่ง อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่ามีธรรมเป็นพนักพิง ๔ ด้าน 
ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีสัจจะเฉพาะอย่าง อันบรรเทาแล้ว สัจจะเฉพาะอย่างเป็น 
อันมาก ของสมฌพราหมณ์เป็นอันมาก เป็นของอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรเทาแล้ว 
บรรเทาดีแล้ว สละ คาย ปล่อย ละ สละคืนเสียหมดสิ้นแล้ว อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า 
มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาแล้ว 

ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีความแสวงหาทุกอย่างอันสละแล้วโดยชอบ ภิกษุใน 

พระธรรมวินัยนี้ละการแสวงหากาม ละการแสวงหาภพ ละการแสวงหาพรหมจรรย์อย่างนี้ 

แล ภิกษุชื่อว่ามีความแสวงหาทุกอย่างอันสละแล้วโดยชอบ ฯ 

ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีความดำริไม่ขุ่นมัว ความดำริในกาม ความดำริในความ 

พยาบาท ความดำริในความเบียดเบียน เป็นโทษอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละได้แล้ว 

อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่ามีความดำริไม , ขุ่นมัว ฯ 

ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีกายสังขารอันระงับแล้ว ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุ 

จตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละทุกข์ละสุขและดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มี 

อุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่ามีกายสังขารอันระงับแล้ว ฯ 

ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีจิตหลุดพ้นดีแล้ว จิตของภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พ้นแล้ว 

จากราคะ โทสะ โมหะ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่ามีชิตหลุดพ้นดีแล้ว ฯ 

ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีปัญญาหลุดพ้นดีแล้ว ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัด 

ว่า ราคะ -.. โทสะ -.. โมหะอันเราละแล้ว มีรากอันเราถอนขึ้นแล้วกระทำให้เป็นดุจต้นตาล 

อันไม่มีที่ตั้ง กระทำไม่ให้มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่ามีปัญญา 

อันหลุดพ้นดีแล้ว ฯ 

ธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้แทงตลอดได้ยาก ฯ 
[๔๗๓] ธรรม ๑๐ อย่างที่ควรให้บังเกิดขึ้นเป็นไฉน ได้แก่สัญญา ๑๐ คือ ความ 
กำหนดหมายว่าไม่งาม ความกำหนดหมายในความตาย ความกำหนดหมายในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 287 

ความกำหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยง ความกำหนด 
หมายในสิ่งไม , เที่ยงว่าเป็นทุกข์ ความกำหนดหมายในทุกข์ว่าไม่ใช่ตัวตน ความกำหนดหมาย 
ในการละ ความกำหนดหมายในวิราคธรรม ความกำหนดหมายในความดับ ธรรม ๑๐ อย่าง 
เหล่านี้ควรให้บังเกิดขึ้น ฯ 

[๔๗๔] ธรรม ๑๐ อย่างที่ควรรู้ยิ่งเป็นไฉน ได้แก่นิชชิณวัตถุ ๑๐ คือความเห็นผิด 
อันบุคคลผู้เห็นชอบย่อมละได้ อนึ่ง แม้อกุศลธรรมอันลามกมิใช่ห้อย ที่บังเกิดเพราะความเห็น 
ผิดเป็นปัจจัยเขาก็ละได้ ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบ 
เป็นปัจจัย ความดำริผิดอันบุคคลผู้ดำริชอบย่อมละได้ อนึ่ง แม้อกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อย 
ที่บังเกิดเพราะความดำริผิดเป็นปัจจัย เขาก็ละได้ ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อย ย่อมถึงความเจริญ 
บริบูรณ์เพราะความดำริชอบเป็นปัจจัย การเจรจาผิดอันบุคคลผู้เจรจาชอบย่อมละได้ อนึ่ง 
แม้อกุศลธรรมอันลามกมิใช่ห้อยที่บังเกิดเพราะเจรจาผิดเป็นปัจจัย เขาก็ละได้ส่วนกุศลธรรม 
มิใช่ห้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะเจรจาชอบเป็นปัจจัย การงานผิดอันบุคคลผู้ทำการงาน 
ชอบย่อมละได้ อนึ่ง แม้อกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่บังเกิดเพราะการงานผิดเป็นปัจจัย เขาก็ 
ละได้ ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะการงานชอบเป็นปัจจัย การเลี้ยงชีพ 
ผิดอันบุคคลผู้เลี้ยงชีพชอบย่อมละได้ อนึ่ง แม้อกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่บังเกิดเพราะการ 
เลี้ยงชีพผิดเป็นปัจจัย เขาก็ละได้ ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะ 
การเลี้ยงชีพชอบเป็นปัจจัย ความพยายามผิดอันบุคคลผู้พยายามชอบย่อมละได้ อนึ่ง แม้อกุศล 
ธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่บังเกิดเพราะความพยายามผิดเป็นปัจจัย เขาก็ละได้ ส่วนกุศลธรรม 
มิใช่น้อย ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความพยายามชอบเป็นปัจจัย ความระลึกผิดอัน 
บุคคลผู้ระลึกชอบย่อมละได้อนึ่ง แม้อกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่บังเกิดเพราะความระลึกผิด 
เป็นปัจจัย เขาก็ละได้ ส่วนกุศลธรรมมิใช่ห้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะความระลึกชอบ 
เป็นปัจจัย ความตั้งใจผิดอันบุคคลผู้ตั้งใจชอบย่อมละได้ อนึ่ง แม้อกุศลธรรมอันลามก 
มิใช่น้อยที่บังเกิดเพราะ ความตั้งใจผิดเป็นปัจจัย เขาก็ล ะได้ ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึง 
ความเจริญบริบูรณ์ เพราะความตั้งใจชอบเป็นปัจจัยความรู้ผิดอันบุคคลผู้รู้ชอบย่อมละได้ อนึ่ง 
แม้อกุศลธรรมอันลามกมิใช่ห้อยที่บังเกิดเพราะความรู้ผิดเป็นปัจจัย เขาก็ละได้ ส่วนกุศลธรรม 
มิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะความรู้ชอบเป็นปัจจัย ความพ้นผิดอันบุคคลผู้พ้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หน้าที่ 288 

ชอบย่อมละได้ อนึ่ง อกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่บังเกิดเพราะความพ้นผิดเป็นปัจจัย 
เขาก็ละได้ ส่วนกุศลธรรมมิใช่ห้อยย่อมเจริญบริบูรณ์ เพราะความพ้นชอบเป็นปัจจัย ธรรม 
๑๐ อย่างเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง ฯ 

[๔๗๕] ธรรม ๑๐ อย่างที่ควรทำให้แจ้งเป็นไฉน ได้แก่อเสขธรรม ๑๐ คือ ความเห็น 
ชอบเป็นของพระอเสขะ ความดำริชอบ ... เจรจาชอบ ... การงานชอบ ... เลี้ยงชีพชอบ ... พยายาม 
ชอบ -.. ระลึกชอบ -.. ตั้งใจชอบ -.. ความรู้ชอบ ... ความพ้นชอบ เป็นของพระอเสขะ ธรรม 
๑๐ อย่างเหล่านี้ควรทำให้แจ้ง ฯ 

ธรรมร้อยหนึ่งดังพรรณนามานี้เป็นของจริง แท้ แน่นอน ไม่ผิดพลาด ไม , เป็นอย่างอื่น 
อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ ฯ 

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวสูตรนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นดีใจ ชื่นชมภาษิตของ ท่านพระ 
สารีบุตร ดังนี้แล ฯ 

จบ ทสุตตรสูตร ที่ ๑๑ 
จบ ปาฏิกวรรค 


รวมพระสูตรในวรรคนี้มี ๑๑ สูตร คือ 


๑. ปาฏิกสูตร 
๔. อัคคัญญสูตร 
๗. ลักขณสูตร 


๒. อุทุมพลิกสูตร ๓. ชักกวัตติสูตร 

๕.ส้มปสาทนียสูตร ๖.ปาสาทิกสูตร 

๘. สิงคาลกสูตร ๙. อาฏานาฏิยสูตร 


๑๐. สังคีติสูตร ๑๑. ทสุตตรสูตร ฯ 

ทีฆนิกาย 1 ซึ่งประดับด้วยสูตร ๓๔ สูตร จบ 
ทีฆนิกายนี้มีพระสูตร ๓๔ สูตร จัดเป็น ๓ วรรค ชื่อว่าทีฆนิกาย เป็นนิกายต้น 
เป็นไปโดยสมควร ก็เพราะเหตุไร นิกายนี้จึงเรียกว่า ทีฆนึกาย เพราะเป็นที่รวมเป็น 
ที่อยู่แห่งพระสูตรขนาดยาวๆ จึงเรียกว่า ทีฆนึกาย ดังนี้แล ฯ 



